Go ogle 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthe files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/ 



HARYARD COLLEGE 
LIBRARY 




THB GIFT OF 

FRED NORRIS ROBINSON 

dass of x89x 



OF CAMBRIDGB 




Sleo. WO: 'fsn Wiíliants, 
SraiwllU» J^. J 



Digitized by 



Digitized by 



Google 



LLAWLYFRAU 

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL 

y 

METHODISTIAID CALFINAIDD, 

DAN ABOLYGIABTR 

PWYLLGOR y GYMANFA GYFFREDINOL. 



EPESTOL CYFFREDINOL lAGO YR APOSTOL. 




Enterbd at Stationers' Hall. 



C7H0EDDEDI0 OAN Y GYMANFA GYFFREDINOLr 
TN SWYDDFA Y CYFÜNDBB, 
OAERNARPON. 

1898. 



Digitized by 



POB Aechebion i'w hanfon i*b 

Parch. D. O'BRIEN OWEN, 

B00K Agency, 

CARNARVON. 



Digitized by 



EPISTOL CTFFBEDINOL 
lAGO YE APOSTOL 



G7D ▲ 

BHAGLITH A NODIADAÜ EGLURHAOL. 



GAN 

J. PULESTON JONES, M.A. 



CYHOEDDEDIG GAN Y GYMANFA GYFFREDINOL. 
1898. 



Digitized by Google 



r — — N 

HARVARD 
UNIVERSItY 
LIBRARY 



Digitized by Google 



RHAGTMADRODD. 



Pan oeddwn î aa? ymsefydlu ym Mangor, fe'm cynghorwyd gan 
•gyfaill weinidog i ddewis llyfr, a disgyn ìddo am destyn yn 
Awr ao yn y man, heb fy rhwymo fy hun i bregethu ynddo o 
hyd. Hynny a wneuthum ; ac Epistol lago oedd y llyfr, f el 
j mae gennyf lai nag arfer o esgus dros ddififygion fy ngwaith. 
Eto, gan nad oedd gennyf ond ail i ddim o fifrwyth y blynydd- 
oedd cyntaf hynny mewn ysgrifen, bu raid i mi, yn groes ìawa 
d'm disgwyliad, ail ddechreu yn y pen wrth barotoi y Uawlyfr 
liwn. Ond y mae hyn o fantais o'm bod i wedi darllen lago 
jn fanwl o'r blaen, ac wedi gorfod newid fy meddwl ar 
jstyr a threfn rhyw rannau o'r Uyfr lawer gwaith : yr wyf 
jn barotach beth i ddarfod âg esboniadau cywrain, pa un 
bynnag ai o'm dyfais fy hûn ai o waith rhywun arall. Y mae 
J3êl fachgennaidd, dyn dros bethau felly, ar ol eu dweud hwy 
xai gweithiau, o drugaredd, yn oeri ac yn diífodd. Y mae 
Amryw o honynt, y bu gennyf gryn feddwl o honynt unwaitlj, 
iiad wyf wedi poeni'm darllenwyr â hwynt o gwbl yn y 
tudalennau hyn. 

Anfantais fy nghydnabyddiaeth flaenorol â'r lly& yw fod 
jn anawdd iawn i mi erbyn hyn wybod maint fy nyled i eraill 
am y cymorth a gefais i'w efrydu. Y ddefod yw i esboniad 
go gyflawn gynnwys de&iydd llyfryddìaeth y maes yr esbonir 
jnddo. Y mae hwn yn mhell iawn o fod yn gyflawn yn yr 
ystyr yna. Pe ceisiaswn ei wneuthur yn gyflawnach, fe 



Digitized by Gooçle 



TÎ. 



BHAaTHABSODD. 



aethai jn rhy hir yn un peth, a buasai raid i minnaa fedm 
Ellmynneg, canys llyírau anghyfiaith yw llawer iawn o'r hyn 
sy wedi ei ysgrifennu ar yr Epistol. Felly yr wyf wedi bod 
yn gynnil o adrodd barnau gwahanol awduron ar adnodau, 
lle'r ymddengys nad yw hynny yn llawer o help i ddeall yr 
adnodau eu hunain. Heb law hynny, y mae pob un sy'n 
ddigon o efrydydd i falio rhywfaint am wybodaeth o'r fath 
yna, yn ddigon o ysgolhaig i wneud defnydd o waith safonol 
Mr. F. B. Mayor, neu o esboniad Huther yng nghyfres Meyer. 
Y rhai a ddarllenais i yn o fanwl, gyd a'r ddau hyn, yw 
Calfin, Stier, y Deon Plumptre, a Dr. Plummer, heb law 
ymofyn yn achlysurol âg amryw eraill. Afraid yn ddian 
oedd dweud ym mhob man, pan y byddai'r eglurhad yn fater 

synwyr cyffredin noeth y daethai pawb iddo braidd ar ei 
gyfer, pa un a wnes, ai dyfod o hyd iddo fy hun, ynte'i gaeì 
gan rywun arall. Yn wir mewn llawer amgylohia.d byddai'n 
ormod gorchest i mi gofìo pa un. 

Ond cbwaneg, nid i lyfrau yn unig yr wyf yn ddyledus, onà 

1 nifer fawr o gyfeillion, am lawer math o gyfarwyddyd, am 
ddarllen, am droi geiriaduron, am fodd i ddefnyddio llyfrau a 
llyfrdai yr oedd eu llwyr angen arnaf, ac yn bendifaddeu am 
alw fy sylw at aml i fiynhonell o ddysg oedd yn newydd i mi. 
Llawer rhy faith i'w dodi yma fuasai rhestr gyflawn o'r rhai 
hyn ; ac er ei meithed, byddai rhai o*r rhai rheitia'u cyduabod 
yn sìwr o fynd yn angof o eisieu cadw cyfrif ; fel mai'r unig 
flfordd i wneud tegwch fydd dewis un i gynrychioli'r oll. Yr 
wyf yn éi enwi ef am ei f od yn y cyrraedd o hyd i'w boeni â 
chwestiynau ac i alw am ei help — fy nghymydog, Mr. Humphrey 
Evans, Ysgol y Bwrdd, Dinorwig. Fy mhriod a gafodd y 
diflaswaith o gywiro prawflenni ; a bu Golygydd y gyfres 
yma*n rhyfeddol o garedig wrthyf yn y mater hwn hefydr 
Pwy bynnag a fynno ddysgu tipyn am y gwaith dyrys a 




▼ii. 



ddwyii peth drwj'r wasg, nis gall gael gwell athraw na 
Mr. Syan Jones. 

O herwydd diffyg hamdden i ymofyn â phob Uyfr y gwnes 
gyfeirîad ato, mi syrthiaîs rai gweithìau i fai llenyddol go 
bwysig : rhoddi dyfyniad ail law, yn Ue'i gyrcha o lygad y 
flynnon ; ond Ue y eefais gyâe ar ol ysgrifennu i fynd i lygad 
y ffynnon, a chymham fy nyfynion â'r gwreiddiol cyn darfod 
eu hargraffu, nid eE^eulosais wneud hynny. Ond pan fo 
dyfyniad yr un ffunud mewn dau neu dri o wahanol lyfrau, 
nid oes oymaìnt o berygl cyfeiiiorni. 

Ychydig fydd y rhai a ddarllenant hyd-yn-oed gyfrol gyn 
lleied a hon drwodd. Wrth y lliaws na wnant hynny fe allai 
nad anfuddiol dywedyd, mai'r bennod yn y RhagliJbh ar Neges 
a threfn yr Epistol, ynghyd a'r Cyfieithiad yn niwedd y Uyfr, 
ydyw'r pethau rheitia'u darllen. 

Amcenais lunio fy sylwadau yn y modd mwyaf anbylaw 
i*w darllen yn yr Ysgol Sul, gan mai gartref ar bob cyfrif y 
dylid ei darllen, a chofìo'n wastad mai yr Epistol ei hun 
ydyw*r maes Ilafur : yn help i ddarllen hwnnw y bwriedir pob 
esboniad. Ofh fydd amaf, bob blwyddyn, i ni fod yn fwy 
hyddysg yn yr esboniadau nag yn y llyfr ei hun. Trwy 
chwilio gartref, yn Ue dyfod a'r esboniad i'r ysgol, fe 
tosgoir dwy demtasiwn o leiaf: y demtasiwn i ddiogi, a'r 
I demtasiwn i dybied mai'r esboniad y bo dyn wedi digwydd ei 
: brynu ei hunan sy'n iawn ar bob peth. 

Gofíwn hefyd mai*r peth goreu ym mhob esboniad yw'r 
cyfeirìadau sydd ynddo at rannau eraill o air Duw. Ëto 
rhyfedd leied o efrydwyr y meusydd Ilafur sydd yn cymeryd 
bamdden i ddilyn y rheiny. Bwriwch ddyfod dosbarth 
ynghyd ar brydnawn Sabboth, ao un neu ddau wedi ym- 
gynghori â'r esbonwyr Saesneg, neu Destament yr Ysgol 




viü. 



BBAaTirA]>BODD. 



'SàbÌHfthẃy un arallwedi darllen YDrywtfa, unarall YLlusemj 
«n arall Y Hadmeryâd; a pbob un yn dwjn ei helfa adreí: 
y foth gyfoeth'fyddai gan y dosbarth ar y diwedd, pe treulid 
y prydnawn i gyd i ohwüio am yr adnodan y cyfeiria'r gwa- 
hanol esboi^wyr atynt, heb ddim cbwaneg na hynny* 

Trwy gynnyg oyfieithiad o'r Epistol ar y diwedd, mi fedd- 
yliais y gailwh hepgor dwead ym mhob man yn y nodiadau, 
pa ddarlleniad ar y testyn gwreiddiol a ddilynwn, ac osgoi 
beichio*r darllenydd â gormod o fanion ar fater o gyfieithu. 
Testament Westcott a Hort a fu'n safon gennyf; a lle'r 
ymadewais rywfaint oddi wrth eu darllenìad hwy, yr oedd 
gennyf, hyd y sylwais, awdurdod un o'r ddau olygydd bob tro 
dros wneud hynny, ynghyd âg awdurdod y Testament Groeg 
sy'n corfforí darlleniadau'r cyfìeithiad Saesneg Diwygiedig. 

Go geidwadol a fum yn fy ngbyfieithiad : hynny yw, 
newidiais leiaf y gallwn ar y cyfieithiad Gymraeg Gyffredin ; 
a lle y byddai'r cy&iewidiad yn fater o eiriau, ac nid o ystyr, 
teìmlais yn gryfach i'w wneuthur, bob tro, pan fyddai gennyf 
un o'r hen gyfieithiadau Gymraeg, William Salesbury neu 
Dr. Morgan, o'm plaid. Mewn rhai mannau mi gedwais y 
gair • cyfraith,' sydd, yn ol y Proffesor Hugh Williams, yn 
nodweddu'r rhan honno o Destament Salesbury a gyfieith- 
iwyd gan Ricbard Dayies ; rhag colli na difwyno'r ymadrodd 
seinber, a'r cyfieithiad gwych bwnnw, 'Perffaitb gyfraith 
rbyddid.' Ond oddi eithr mewn rhyw amgylcbiad neu ddau 
o'r fath yna, mi amcenais, byd y gallwn, roi yr un gair am 
yr un gair. 

Yn ol cyngir a gefais gan Mr. O'Brien Owen, ao esiampl 
Mr. Eichard Hughes, lluniais nifer o gwestiynau ar y Llythyr, 
y rbai sydd, mewn rhan, yn cerdded yr un tir a'r Bbaglith a'r 
Nodiadau, ond mewn rban befyd yn feirniadaetb arnynt, gan 



Digitized by 



Bhaoyic&drodd. 



j ceir yn eu mysg aml i gwestîwn nad oes yma ddefhyâd 
atebîad iddo. Bwriadwyd y rbeiny yn brawf ar feddylgarwcb 
j darllenydd, ac yn awgrym pa le, ym marn yr awdwr, y 
mae'r esboniad hwn wannaf ac amberffeithiaf . 

Bhanwyd y cwestiynau'n wersi ; ond er bod digon o honynt 
i roi un bob Sabboth am âwyddyn, a gadael lle i fylchau 
Anorfod, megis Gyfarfod Ysgolion neu Gyfarfod Pregetha, ni 
íwriedir cau*r dosbeirth o gwbl i'r drefn bon. Mi goeliaf nad 
oedd dim pellach oddiwrth feddwl y Pwyllgor na chyfynga 
£kt ryddid athrawon. Yr unig amcan oedd siorhau fod rhyw- 
íaint o waith tre&us, gonest, yn cael ei wneud, nid peri na 
"wneid dim . ond hynny. Yr wyf wedi rhoi amry w wcrsi'n 
fynych ar yr un adran, gan yr ymddengys i mi fod yr adran- 
nau*n ormod o gyfanwaith i'w torri'n fanach» ac y dylid 
^arllen dam gweddol gyfan bob tro'r ymgyferfydd y dos- 
barth, pa* gyn lleied bynnag o hono a ddelo dan sylw y tro 
hwnnw. Arfer niweidiol iawn yw peidio darllen dim ond 
4igon i fynd unwaith o gyloh y dosbarth. Ehagor o adolygu a 
ẃrynhoi a fyddai'n iechyd i'r Ysgol Sul. 



J. PÜLESTO:S JONES. 




CYNHWYSIAD. 



TUDAL. 

ÌIhagmth ... ... ... ... xi.-lxi.. 

Pennod 1. — Dilysrwydd yr Epistol ... ... xi. 

Pennod 2. — Pa bryd yr ysgrifenwyd yr Epistol ? xx. 

Pennod 3. — lago... ... ... ... xxix.- 

Pennod 4. — Neges a threfn yr Epistol ... xli.. 

Pennod 6. — Diwinyddiaeth yr Epistol ... lvi. 

NODIADÀU ... ... ... ... ... 1-76» 

Ysgrif ... Ffydd a Gweithredoedd... ... 23-27 

Ysgrif ... Dysgeidiaeth lago ar Weddi ... 77-81 

Ysgrif ... Dyfodiad yr Arglwydd ... ... 82-88' 

Cyfieithiad ... ... ... ... ... 89-94 

Abholion ... ... ... ... ••. 95-102^ 



Digitized by 



(xi.) 



EPISTOL CYFFEEDINOL lAGO. 



BHAGLITH. 



PENNOD I. 



DlLYSBWTDD YB BpISTOL. 



Eb mwyn gallu barnu a ddylai llyfr fod yn rhan o*r Testament Newydd 
ai ni ddylai, rhaid gofyn o leiaf ddau beth : a ydyw y llyfr yn gynnyroh 
diamheuol yr oes apostolaidd ? ac, a ydy w efe, o ran yr addysg a geir o'i 
^ ddarllen, yn help i ddeall yr efengyl ? Mewn geiriau eraill, rhaid ystyried 
gwerth y Uyfr ac ocd y llyfr, at gael siorwydd terfynol ei fod yn haeddu ei 
le yn y Ganon. Ni gymerwn y nesaí allan o'r ddau yna i ddechreu : dilys- 
rwydd Epistol lago fel cynnyrch yr oes apostolaidd ; yna rhyw fanylion 
sy'n perthyn i*r un gaînc o'r ymohwiliad — pa bryd yr ysgrifenwyd yr 
epistol, a chan bwy— yn y ddwy bennod nesaf ; yna, yn y ddwy bennod 
wedyn, neges a threfn, a diwinyddiaeth y llythyr. Er fod dilysrwydd y 
Uythyr yn bwnc nas gellir eì ddadrys odai wrth y materion eraiU a 
grybwyllwyd, eto y mae'n un y gellir ei drin mewn rhaì o'i agweddau 
ar wahan. 

Yn y bedwaredd ganrif o Oed Crist y sefydlwyd terfynau'r Testamenfc 
Newydd, o ran y llyfrau a gynhwysid ynddo, fel y mae yn awr. Y mae'r 
holi lyfrau sy gennym ni, ond y Datguddiad, ar restr Cyril o Oaersalem 
(815-386). Y maent i gyd gan Athanasius mewn llythyr a ysgrifenwyd 
ganddp yn 373. Am yr Bpistolau Cyffredinol, o'r rhai y mae Epistol 
lago'n un, y mae gennym dystiolaeth Didymus, yr hwn a gyhoedd- 
odd esboniad arnynt yn 395, ond a sylwai y cyfrifid 2 Pedr yn ddiawdur- 
dod gan rai. Yn 403 dyry Epiphanius restr a gyfetyb yn hollol i'n 
Testament ni.* Nodwyd y Uyfrau sydd gennym ni fel yr holl lyfrau, 
a'r unig Iyfrau, a haeddent eu oyfrif ym mysg Ysgrythyrau'r Testa- 
ment Newydd gan Gyngor Laodicea yn 364. Y mae'r Esgob Westcott- 
yn ameu dilysrwydd y rhan yma o adroddiad y Cyngor.f Ond am 
adroddiad Cyngor Carthàge, 397, nid oes un ddadl; a gwnaeth y 
oyngor hwnnw yr un peth ag y dywedir i Gyngor Laodicea ei wneud.t 
Yn awr y mae o'r pwys mwyaf i ni gofio mai dwyn tystiolaeth i beth yn 
bod eisoes yr oedd y cymanfaoedd hyn, cyhoeddi a chadarnhau peth oedd 
bellach wedi ei sefydlu ym marn a phrofìad eglwysi Cred. Y diwinyddion 
hynny fuasai'r rhai diweddaf i ddyfeisio neu gyohwyn dim eu hunain ar 
fater o'r fath. Pwnc o hanes ganddynt hwy oedd nodi terfynau'r Canon. 
Ni phenderfynwyd heb lawer o chwilio; ac nid oedd y cwestiwn ya 
gwestiwn plaid, f el y gallwyd sefyll uwch ei ben mewn gwaed oer ; ac yn y 

* Tad. 443-444. t Westoott ar y Ganon, tud. 428. 

t * Y Testament Newydd a'i YBgrife&wyr,' M'Olymont. Cyf. yParoh. O. E. Jeukinsr 



tud. Ul. 




Braglith. 



diwedd cafwyd unfrydedd mawr, a hynny rhwng canghennau o*r eglwys 
oedd yn angbytuno ar bethau go bwysìg. Yr oedd y ddwy blaid íawr, 7 
Dwyrain a'r Gorllewin, yn gytun ar byn, er na wnawd mo benderfyniad 
Garthage yn ddeddf ffurfiol y Dwyrain hyd y flwyddyn 692. Nid yr un 
llyfrau i gyd a amheuwyd ar y cyntaf yn y Dwyrain a'r Gorllewin, yrhyn 
a bair i ni synnu mwy fyth fod Testament Ëglwys Groeg heddyw, a'n 
Testament ninnau, ym mhobpeth pwysig, yr un un. 

Y mae hyd yn oed yr amheuon a fu am rai Uyfrau cyn gor£Een 
sefydlu*r Ganon yn werthfawr bellach, i ddangos mai nid ar ea cyfer y 
penderfynodd diwinyddion yr hen ^nghorau, namyn wedi llawer o íeddwl 
a llawer o betruso. Heb law rhoi i mewn yn y casgliad rai llyfraa 7 
buasai gynt beth dadl yn eù cylch, hwy a adawsant è^lan amryw lyfrau 
yr oeddid wedi arfer eu darllen f el Ysgrythy r mewn llawer o eglwysi, 
megÌ3 'Llythyr Glement at y Gorinthiaid,' a ' Bugail Hermas.* 

Ugain o lyfrau*r Testament Newydd a dderbynid fel Ysgrythyr gan yr 
«glwys i gyd er canol yr ail ganrif ; y deunaw cyntaf yn ein casgliad ni, o 
Efeogyl Matthew hyd yr Bpistol at Philemon, ynghyd âg Epistol Cyntaf 
Poâ% ao Epistol Gyntaf loan. Yr Bpistol at yr Hebreaid, Ëpistol lago,' 
2 Pedr, 2 loan, 3 loan, Judas, a'r Datguddiad, a fu am amser heb eu 
derbyn me\rn rhyw gylchoedd. Gellid tybied wrth y defnydd a wneir o*r 
Uyfrau yr oedd dadl am danynt mai derbyn y rheiny oedd y rheol, ac mai 
eu g^rthod oedd yr eithriaid.* I EuseUius yr ydym yn ddyledus am 7 
rhestr yna o'r llyf rau y dywedid yn eu herbyn gan rai ; ac y mae Eusebius 
ei hun, meddir, yn dyfynnu o ddau fan yn Epistol lago, iv. 11 a v. 13, fel 
nad oedd yntau'n cyfrif yr amheuaeth oedd ynghylch yr epistol, ynghyd â 
rhai liyfrau eraill, yn bwysig nao yn gref. 

Yn wir buasai'r Ue cysegredig oedd yn nheimlad yr eglwys i'r ysgrifen- 
iadau mewn dadl yn ddigon i gadw'r ymholiad am eu dilysrwydd heb ei 
gau beth bynnag, hyd yn oed pe na roddasai eglwys y Tadau o'r diwedd 
sain unllais o'u plaid. Paham na fuasai gan ddisgyblíon lesu Grist, ynyr 
oes hon, o ran hynny, hawl i ail ystyried y priodoldeb o roi yn y Beibl 
lyfrau yr oedd y dystioiaeth o'u plaid gynt yn gref, er iddi beidio cyrraedd 
nnfrydedd llwyr ? Ond unfrydedd llwyr a gyrraeddwyd, a hynny rhwng 
oylohoedd pell oddi wrth eu gilydd, y rhai a âurfìasent eu barn a'u 
harferion eglwysìg i gryn raddau yn anibynnol ar eu gilydd, fel yr ydym 
yn rhwym o ystyried penderfyniadau y cynghorau yn ddyfarniad pwyllog, 
addfed, unllais, ar bwno oedd o fewn ychydig iawn i gael ei bender- 
fynn o'r blaen. Anawdd meddwl pa fodd y gallasai tystiolaeth oddi allan 
fod yn gryfach. Bhaid cofío o hyd, bid sicr, mai gwerth y llyfrau eu 
hunain ydyw eu prif hawl i le yn y Beibl ; ond â'r dystiolaeth oddi allan 
y mae a wnelom yn y fan yma. 

Fe ft honno*n gryfach fyth pan gofìom ni pwy oedd heb dderbyn y 
Ilyfrau mewn dadl, a phaham. Nid yr un bobl oedd beb dderbyn pob 
rhai honynt. Y mae gennym restrau o lyfrau'r Testament Newydd sy'n 
awgrymu'n bur eglur pa rai o honynt oedd yn brin neu yn eisieu yn 
eglwysi'r Gorllewin. Taflen Muratori ydyw un. Yn Milan y cafwyd hi ; 
a chytunir ei bod hi'n hen iawn. Y dyb yw, ddarfod ei hysgrifenu hi 
gyntaf rywbryd tua 170 o.c.t Ar y rhestr honno y mae'r llyfrau 



* Gwal Plmumer ar lago, tud. 14-19. 

t Westoott ar y Ganon. Argraffiad 4, tud. 309. 




Y Llyfrau Âmhfim aW Hen Daflenni, 



xiii. 



8 /àá gennym ni i gyd ond yi EpÌBtol at yr Hebreaid, lago, 1 «c S Pedr. 
Diau mai teg ystyrìed y rhestr yma'n cjäawn, ond y llyfraa a enwyd ;. 
canys er nad yw Matthew na Marc ami ni fel y mae yn awr, nid oes oim 
dwywaith nad oedd y ddau yno yn yr ysgrif wreiddiol. Dechreu 
yng nghanol brawddeg y mae*r darn sydd ar gael ; a'r nodiad ar Efengyl 
!Lno sy'n dechreu yn y frawddeg nesaf, lle y gelwir honno'n drydydd o'r 
llyfrau.* Gan fod Matthew a Maro ym mhob rheetr arall y gwydays am 
dani, ao yn yr hen Feibl Sjrriaeg, y PeshUto, feUv y mae jpob sicrwydd a- 
allwn ni gael ar bwnc o'r fath eu bod hwy yn hon hefyd. llhestr a ddar- 
ganfyddwyd gan Thomas Mommsen, yn 1886, ydyw'r llall. Tybir mai cyn 
hyned a'r flwyddyn 889 ydyw hon. I Afirica y perthyna hi, megis y 
perthynai rhestr Milan i Ewrob. A'r epistolau sydd yng nghoU yn yr un 
Afiricanaidd ydyw lago, 2 Pedr, a Judas. Br nad yw hon cyn gynared o- 
lawer a'r llall, eto diau ei bod hithau'n cyfateb i ystftd pethau yn y Gor- 
Uewin rai oesau cyn ysgrifennu'r rhestr ei hun. Os carem ni wybod 
wedyn pa beth a ddarllennid yn y Dwyrain, y mae'n digwydd fod gennym 
dyst gwell íyth, y Testament Feshitto, sef hen gyfìeithiad Syriaeg a wnawd 

fewn rhyw banner can' mlynedd i'r oes apoBtolaidd.t Y rhai sydd ar ol 
yn y cyfìeithiad hwnnw ydyw 2 Fedr, 2 a 3 loan, Judas, a'r Datguddiad.| 
A chymeryd Testament y Ùwyrain, gan hynny, yn yr ail ganrif, a thaf- 
lennf Testament y Gorllewin yn ^r ail ao yn y bedwaredd, a dodi'r 
gwahanol restrau ynghyd, i gyflawni diffyg eu gilydd, ni gawn Destament 
Newydd cyfan, cynaraoh lawer na'r cymanfaoedd y soniwyd am danynt. 
Yr oedd defnyddiau'r Testament sydd gennym ni ar gael ymhell cyn y 
cymanfaoedd hynny; ac mewn gwahanol fannau fe'u darllenid er y» 
talm fel Ysgrytnyr, er nad i gyd yn yr un fan. Y cwbl a wnaeth yr hen 
gynghorau i'r Uyfrau a amheuid oedd dethol o'u plith y rbai tebycaf o- 
fod yn pertbyn i'r oes apostolaidd, a cbyhoeddi'r byn a f uasai yn gysegr- 
edig o'r dechreuad mewn cylchoedd eang o'r eglwys yn eiddo cyfEredin i'r 
eglwys i gyd. 

A chwaneg, o wybod ym mba rannau o'r byd Cristnogol yr oedd y 
gwahanol lyfrau yma i'w cael, ni gawn amnaid am y rbeswm paham y 
mae rbai o honynt ar ol mewn ben ysgrifau neu mewn ben daflonni. Ag 
Bpistol lago y mae a fynnom ni yn awr. Paham y mae hwnnw, a'r 
Epistol at yr Hebreaîd, ar ol yn nnaflenni Affrica a'r Eidal, ac Epistol 
Oyntaf Pedr, un na bu dim ambouaeth yn ei gyîcb, ar ol mewn un o'r 
ddwy, a hwythau ar gael er yn bur fore yn Nbestament Syria? I íeddwl 
di-ragfarn nid oes dim ond un aleb i'w roi. Os nad yw byn oU yn ddam- 
wain noeth, rbaid ei bod bi wedi digwydd felly o herwydd mai at eglwysi 
luddewìg yr anfonwyd yr epistolau byn ; yr hyn sydd wir am ddau o- 
honynt yn bendifaddeu, ao yn dra tbebyg o fod yn wir am y trjdydd, sef 

1 Pedr. Os na yrrwyd hwnnw hefyd at eglwysi luddewig, y tebycaf yw 
iddo gael ei anfcn, betb bynnag, at rai â'r elfen luddewìg yn o gref ynddynt. 
Mewn ychydig leoedd y byddai lliaws o luddewon gyd â'u gilydd yn^ 
eglwysi'r Gorilewin. Bu adeg, fe ymddengys, pryd yr oedd yr luddewon 
yn liiosog yn Eglwys Rhufain, yn Uiosocacb, yn ol Zahn,§ na'r elfen 
Ocnhedlig, yn y ganrif gyntaf ; oud lleibaodd eu nifer yno'n Ued fuan ; a> 
giUwn fod yn dawel ar hynny mai ychydig oedd o honynt erbyn diwedd 



* Westcott ar y Canon. Atodíad C tud. 515-516. 
t M'Clymont. Cyf. Jenfcins. 
t Gwel Mayor ar lago. Bbaglith tud. 47-49 
9 Rbaglitb Mayor, tud. 50-51. 




xiv. 



Bháolith. 



yr ail ganilf yn yr Eidal. Heb law fod taíien Milaia yn dangos hynny^ 
fiylwa Westcott* fod rhestr yr hen gyíieithiad Lladin a ddefnyddiat 
Tertollian yr un fath a'r daflen honno ffyd ft golwg ar lago, Hebreaid, ac 
^ Fedr, gan nad yw y tri yma ynddi hithau chwaith. 

Yn awr, gan hynny, nid yw íod Epistol lago heb ei gydnabod yn gyff- 
redinol drwy'r Gorllewin yn profì dim ond fod yr eglwysi yno'n ddieithr 
i'r Ilyfr» a bod maes llafur ei awdwr a chyloh ei ddylanwad ef yn rhy bell 
oddì wrthynt i lawer o gopîau o'i epistol fod yu eu cyrraedd hwy. 

Yr ydym felly'n cael eglurhad boddhaol ar brinder y orybwyllion am 
Epistol lago yn yr oesau boreaf, ao ar brinder y dyfynìadau o hono dan 
ei enw. Y pèth tebycaf yw na wyddai Ilawer o'r tadau yn yr oesoedd 
h^nany ddim am dano. Awgrymir i ni reswm arall am yr un peth, os 
edrychwn ni eto am funud ar restr Busebius o'r llyírau y bu dadl am 
danynt. Ni chynnwys hi'r un Ilyfr na fu peth amheuaeth rywdro, gan 
rywun, a ydyw yn waith apostol. Pa un ai ameu yr awdwr yr oeddid am 
fod amheuaeth ynghylch y Uyfr, ynte ameu'r llyfr o herwydd ameu yr 
awdwr, sydd gwestiwn ; ond y mae'n naturiol tybied fod a wnelo'r ddau 
beth gryn lawer â'u gilydd ; ac am y rhan fwyaf o'r lìyfrau mewn dadl 
y peth tebycaf yw mai meddwl nad oedd yr awdwr yn apostol oedd yr 
achos, ac mai meddwl nad oedd y Ilyfr yn Ysgrythyr oedd yr efíaith. 
Dyna 2 a 8 loan heb enw'r ysgrifennydd, ac heb nemawr o gyffelybrwydd 
ynddynt i'r epistol cyntaf, yr hwn a briodolid yn gyffredin i'r Apostol 
loan Hwyrach na eliid pwyso ar ei waith yn ei alw'i hun yn * henuriad,* 
gan fod Pedr yn 1 Pedr v. 1 yn galw'i hun felly hefyd. Eithr nid y pwno 
yn y fan yma ydyw cyfíawnhau na datroi yr amheuon ynghylch apostoU 
iaeth yr awdwr, ond yn nnig ooffa fod amheuon wedi bod, ac mai ameu'r 
awdwr, yn yr amgylchiad hwn beth bynnag, a barodd ameu'r ddau Iythyr 
byr a briodolid iddo. Am dri eraill sydd ar y rhestr nid oes dim dwy waith 
braidd na fu a wnelai'r dyb eu bod heb eu hysgrifennu gan apostolion, 
lawer â pberi i rai eu gwrthod, ac i lawer heb law hynny fod heb glywed 
son am danynt. Nid yw'r Ilythyr at yr Hebreaid yn dwyn enw neb ; ac y 
mae lago a Judas yn rhoddi eu nenwau, heb ddweud eu bod yn apostolion, 
yn groes hollol i ddefod y rhai oedd felly. Tybed nad oedd hynny'n 
rhywbeth at wneud i rai eu hameu ? 

Ni a welwn fod mewn amryw gylchoedd reswm dìgonol dros fod 
Epistol lago heb ei gydnabod a'i ddarllen, sef nad oeddid yn gwybod am 
dano; a gwelwn gyd â hynny, mai'r peth tebycaf yw, fod ameu oedd 
lago'n apostol we£ gyrru rhai i ameu oedd ei Iyfr yn Ysgrythyr. Os 
cawn ni, er hynny, fod y dystiolaeth foreol yn o gref o'i blaid, rhaid ooâo'i 
bod hi felly er gwaethaf anfanteision, a'i bod hi'n gryfach o gymaint a 
hynny ; ac felly y mae, ond fod'IIawer o honi yn dystiolaeth led anunion- 
gyrchol. 

Ceir cyffelybrwydd mawr i'r epistol hwn mewn Ilyfrau pur gynnar. Y 
cynara'i gyd, fe allai, y tu allan i'r Testament Newydd, yw Epistol Oyntaf 
Olement o Bufain at y Oorinthiaid. Felly y gelwir ef yng nghyffeithiad 
Saesneg Boberts a Donaldson o'r tadau apostolaidd, er yr amheuir yn 
gryf ai Olement oedd bia'r ail. Hwyrach mai'r ffordd oreu fydd dodi 



* Bhaglith Mayor, tud. 48. 




Paham yr amheuid Epistol lago î Dnfyniadau eynnar o Aono. xy. 

^itta'n gyflawn yohydig o ddyfynlon i ddangos hyn, yn lle oyfeirio at y 
IHaws esiamplan y mae ysgolheigion wedi oaei hyd iddynt. Mewn ambell 
nn o'r rhainy nis geilir bod yn sior mai dyfynnu o waith y naill awdwr y 
xnae*r llall^ gan y gallai fod lago a Ghlement yn gyfarwydd ft'r un dulliau 
o ieddwl ao o ymadroddi, ao yn dweud pethau tebyg i*w gilydd, heb wybod 
«m eu gilydd ; ond am amryw byd o'r esiamplau, y peth mwyaf naturiol o 
lawer yw golygu ddarfod i un o'r ddau ysgrifennydd wneud defnydd o 
waith y Ùall. Barned y darllennydd. 

* O herwydd ei ffydd a'i Iletygarwch yr achubwyd Bahab y butain,' xíii. 
Ue y oyíunir golygìad lago, * Onid o weithredoedd y cyfiawnhawyd hi ?' â 
golygiaa yr Epistol at yr Hebreaid : * Trwy fíydd ni ddifethwyd Bahab y 
butain.' lago ii. 25, Heb. zi. 31. 

' Y rhai a orfoleddant yn ymfirost eu hymadrodd,' zzi. * Oorfoleddu yr 
ydyoh yn eich ymflErost,' lago iv. 16. 

* Y mae gan y Tad, yr hwn sydd dragarog ym mhob peth a ohymwynas- 
gar, galon at bawb a'i hofnant ef ; ao y mae yn tirion gyfrannu ei radau 
i*r rhai a ddel ato á meddwl unpiyg. Am hynny na fvddwn ddau- 
ddyblyg ein meddwl,' zziii. * Oofynned gan Dduw, sy'n rhoi yn rhad i 
hawb ao heb ddannod, a hi a roddir iddo ef. Eithr gofynned mewn fiydd, 
heb ameu dim. Canys yr hwn sydd yn ameu sydd g^ffelyb i don y môr, 
a yrrir gan y gwynt, ao a deflir. Canys na feddyhed y dyn hwnnw y 
derbyn efe ddim gan yr Argiwydd, gŵr dau-ddyblyg ei feddwl, anwastad 
yn ei holl fiyrdd,' lago i. 5-8. 

* Danghosed y doeth ei ddoethineb, nid mewn gelriau, ond mewngweith- 
redoedd da,* zzzviii. * Pwy sydd ŵr doeth a deallus yn eioh plith ? 
danghosed o'i ymarweddiad da ei weithredoedd mewn mwyneidd*dra 
doethineb,' lago iii. 13. 

'Paham y mae ymrysonau, a chynhyrfladau, ao ymbleidio, a rhwyg- 
íadau, a rhyfel yn eioh plith ohwi ?' zlvi. * O ba le y mae rhyfeloedd ao 
ymladdan yn eich plith chwi?' lago iv. 1. 

Yn awr os ydyw Clement o Bufain yn dyfynnu o Epistol lago, rhaid 
nad yw'r epistol hwn yn ddiweddarach na diwedd yr oes apostolaidd, a 
hwrw fod y beiraiaid Saesnig yn gywir am adeg ysgrifenniad llythyr 
dement. Y mae Mayor vn rhoi 95 o.c, a Flammer yn rhoi 97. Myn 
Pfléiderer mai diweddaraoh na hynny ydyw llytbyr Clement, rywle medd 
efe o 100 i 120 ; ond byd yn oed felly byddai lago'n gynnarach lawer nag 
y myn Ffleiderer ei fod. Myn efe ei roi cyn ddiweddared a chanol yr ai 
ganrif. Gorfyddai i ni dybied, ar y tir hwnnw, mai lago sy'n dyfynnnl 
Oiement, ao nid Clement yn dyfynnu lago. Beth all fod yn anhebyoaoh? 
Digon o waith y deallasem ni'r meddwl dau-ddyblyg yn Epistol Clement 
oni buasai fod lago wrth law i'w esbonio. Onìd yw hynny'n un coel go dda 
mai lago yw'r gwreiddiol ? Myn'd yn ol y byddwn ni'n gyfiredin, os bydd 
dyfynniad yn dywyll, i chwilio am eglurhad arno o'i gysylltiadau cyntat 
T7n o ddeg y cawn ni ddim help wrth daflu'm mlaen o'r gwreiddiol at y 
oopi. Yr un peth sydd i'w ddweud am air yn ' Nysgeidiaeth y Deuddeg 
Apostol,' Uyfr a ysgrifennwyd yn y ffurf sydd arno yn awr tua'r un adeg ag 
yrysgrifennodd Olement,* *Ná fydd ddau-ddyblyg dy feddwl, a fydd ypeth 



* ' Y Tadau Apostolaidd.' Lightfoot. tud. S16. 




XVI. 



Bhaglith. 



ai peidio, iv. 4. Heb law y byddai'n anawdd gwnend dim o hwn ohwaitb 
beb droi at lago am eglurhad, y mae peth arall i'w ystyried. Pwy sydd 
debyoaf, ar wahan i bob syniad am yBbi^doUaeth, o fod wedi tynnu*r Mtt 
addysg a*r íath gyíoeth o air yr Âpoorypha* am y meddwl dau-ddyhlyg» ai 
lago, ynte Glement, ynte awdwr neu grynhöwr y * Ddyagetdiaeth ?' A oe» 
gymhariaeth am fanud rhwng un o'r ddaa yna âg ardduU finiog, neu A 
meddwl hoew, oydnerth, Epistol lago ? OaUesid taera eu bod iU tri wedi 
dadblygu'r meddwl o'r Apoorypha bawh drosto'i hun ; ond y peth fyddai 
yn erbyn hynny yw, mai nid yr un gair sydd gan yr ysgrìíenwyr hyn ag 
sydd yn yr Apocrypha ; fel y mae pob peth yn ein oau i'r dyb mai lago » 
roes y syniad yn ei fiurf efengylaidd am y tro cyntaf, o'r awduron y maa 
eu gwaith ar gael. FeUy, gan fod dyfynion o waith yr lago Tma i'w oa«l 
raor fore o bosibl a diwedd y gaorif gyntaf, yr ydym yn rhwym o roi'r 
epistol hwa o fewn oes rhai o'r apostolion, a dweud y Ueiaf ; pa mor 
gynnar yn honno, cawn weled yn y bennod nesaf. 

Y mae Uyfr araU yn gofyn peth sylw fel un a Uawer o flas y Uythyr hwn 
arno, * Bugail Hermas ;' llyfr, meddir, y darUenid mwy amo na braidd vr 
un araU yn niwedd yr ail ganrif.f Ar hwn efco y mae yr un ddadlyn codi, 
pa un ai lago a wnaeth ddefnydd o *Hermas,' ynte 'Hermas' a wnaeth 
ddefnydd o lago ? Bernir ddarfod ysgrifennu * Hermas ' tua 180 o.c. 
Ilbydd Pfleiderer ef yn ddiweddarach, a lago'n ddiweddarach wedyn, er 
na fyn yntau fod lago wedi benthyca oddi ar * Hermas.' Meddwl y mae 
fod y ddau lyfr yn gynnyrch yr un amgylcbiadau, ac yn perthyni'r un oes. 
Rhaid i*r Éllmyn sy'n dilyn beirniaid Tubingen gael hoU lyfrau'r 
Testament Newydd cyn ddiweddared byth ag y byddo rhyw gysgod o esgut 
dros eu rhoddi. Ystumiant ystyr a bwriad amlwg yr awduron i gadarnhaa 
ou rhagdybiau eu bunain. Os yw'r Sais yn rhy brin o ddawn i edrych ar 
hanes y byd ft ilygad athronydd, ao i adeiladu cyfanwaith o liono, y maa 
ar y mwyaf o'r ddawn yna, neu, a siarad yn fanwl, ar y Ueiaf o rywbeth 
ar ei chyfer hi, mewn Uawer o feirniaid yr Almaen. Odid na fydd gan 
bob tô, neu weithiau gan bob un o honynt, ryw gynllun ym miaen Uaw o'r 
ilwybr y gallesid disgwyl i feddwl yr eglwys ei gymeryd. Os bydd rhyw* 
beth mewn Uyfr nas geUir ei gysoni â'r cynUun rbagdybiedig, beth sydd 
iV wneyd ond rhoi eglurhad newydd a dieithr arno? Os annerch y 
deuddeg llwyth sydd ar wasgar y mae Epistol lago, rhaid i hynny olygu 
credinwyr yn gyffredinol, gan fod adeg ysgrifennu'r Uyfr yn rhy ddiweddìár 
i oddef y dyb mai at eglwysi luddewig yr ysgrifennwyd ef. Y mae yn 
ilawer rhy Oatholig ei dôn i fod yn lythyr at ^r Ebioniaid, y blaid luddewig 
a gododd yn nlwedd oes yr apostolìon. Nid yw hyn ond un engraifít o 
ddull rhwydd Pfleiderer, a rhai tebyg iddo, o ystumio geiriau plaen i 
ategu rhyw ddamcaniaeth y bo pethau eraill go gryf i'w dweud drosti. Yn 
lle ailystyried y ddamcaniaeth, gwesgir pob peth i mewn iddi, weithiau'n 
gelfydd iawn, rhaid addef, dro arall yn dra anghelfydd. Yn Ue Uunio'r 
ffrâm i ateb i'r darlun, torrir y darlun, os bydd raid, i ateb i'r flrftm. Y 
mae un cysur, pa fodd bynnag. Bydd rhai o feirnìaid yr Almaen, 
rhyngddynt, wedì dyfeisio gyd ft hyn bob ffordd i gyfrif am lyfrau'r 
Testament Newydd, oud yr un gyfîredin, eu bod wedi eu hysgrifennu yn oes 
gyntaf crefydd lesu Grist. GaUai mai'r diwedd fydd, y byddwn ni'n 
sicrach o ddiogelwch y ffordd honno nag erioed, wedi i bob un araU fethu. 



* Ecclus i. 28. 

Ỳ Owel Raglith Robertt a Donaldson i ' Fugail Hermai. 




01 Darllen lago ar H^rmoê, 



xyii. 



Os bynny fydd, mawr tydd ein dyled i'r belrniaid y mae cymaint o 
ddigofaint atynt mewn Uawer cylch. 

Pfleiderer ydyw nn o*r rhai gallnocaf o honynt yn ddiddadl ; ao fe ddysg 
pob dyn mawr lawer i ni, heb i ni orfod syrthio i'r nn farn ag ef. Y mae 
' ei f am ef ar berthynas yr epistol yma â * Bugail Hermas ' yn werthfawr 
fel tystiolaeth groew i'r tebygrwydd mawr s^dd rbwng y ddau lyfr a'u 
^lydd.* Y mae'r tebygrwydd yn anaws ei ganfod mewn esiamplau 
peamodol nag ydoedd rhwng lago a Ohlement/ o herwydd fod * Hermas ' 
wedi ysgrifenna ei lyfr mewn rhan ar lun oyfres o weledigaethau, fel Llyfr 
Snooh, nen Lyfr y Datguddiad* Fe gais yr awdwr guddio'i waith yn def- 
nyddjo awduron eraill dan enw o gael y cwbl trwy ddatguddiad.t Y mae'r 
ffwahaniaeth rhwng y ddau lyfr yn ddybryd i neb f eddwl ameu pa un o'r 
'ddau sydd yn nyled y llall. Ni wna'r yehydig ddyfynion a roddir yma ond 
awgrymu'r oyfíelybrwydd a'r gwabaniaeth. Y sawl a fynno weled a 
theimlo'r peth yn iawn, oeisied, neu ceisied fenthyg, yr ^ApostoUc 
FcUhers,* Y mae Uyfrdai Ue y gellir ei gael yn awr. Darllened y cyf- 
leithiad Saesneg o * Fugail Hermas ' o'i gwrr ; yna darllened Epistol lago; 
a gofynned iddo ei hun, a oes bosibl fod yr un oes a'r un amgylchiadau 
wedi cynyrchu'r ddau? Os nad oes, y mae tebygrwydd amlwg yn 
* Hérmas ' i'r epistol hwn yn dystiolaeth i gynarwch yr epistoi. Dyma 
ychydig esiamplau— 

« Gyrr oddi wrthyt y meddwl dau-ddyblyg ; ao na fydd o gwbl yn ddau- 
ddyblyg dy feddwl i ofyn gan Dduw. . . . Gofyn ganddo ef heb ameu, a 
thr a gei wybod ei fawr drugaredd ef. . . . Oanys nid yw Dnw megis 
dynion, y rhai sy'n cofio drygau ; ond anghofus o ddrygau yw efe. . . . 
Canys y rhai amheus o Dduw, y rhai hyn sydd ddau-ddyblyg eu meddwl ; 
ac ni ofaânt ddim o gwbl o'u deisyfiadau. . . . Ond y rhai sydd berfíeith- 
gwblieu ffydd, hwy ofynnant bob peth gan gredu yn yr Arglwydd ; a hwy 
aderbyniant. . . . Eithr os digalon a fyddi, a dau-ddyblyg dy feddwl, 
wrth ofyn, beia dy hun, ac nid yr hwn sy'n rhoddi i ti.' Gorchýmyn ix. 
Sylwa Mayor fod gair lago, * dau-ddyblyg ei feddwl,* yn digwydd mewn 
gwahanol fíurfìau bedaìr gwaith ar ddeg mewn deugain llinell. Oymh. 
lago i. 5-8, a iv. 1-10. 

^Y mae'r tlawd yn gyfoethog mewn eiriolaeth. . • . a gallu mawr sydd 
gan ei eirìolaeth ef gyd â Duw.' Oyfíelybiaeth ii. 5. 

« Oni ddewisodd Duw dlodion y byd hwn yn gyfoethogìon mewn fíydd» ao 
yn etifeddion y deymás a addawodd efe i'r rhai a'i carant ef ?' lago il. 5. 
Cymh. hefyd i. 9, a v. 16. 

* Y rhai y cafwyd eu brigau wedi gwywo, ao wedi eu bwyta gan bryfed, 
dyma wrthgüwyr a bradwyr yr eglwys, a'r rhai a gablasant eu Harglwydd 
yn eu pechodau, ao eto hefyd a gy wilyddiasant o enw'r Arglwydd yr hwn a 
alwyd araynt hwy.' Oyfíelybiaeth yiii. 6, 4. 

* Onid ydynt hwy'n cablu'r enw rhagorol yr hwn a elwir arnoch ohwi.' 
(Yr un fiurf ymadrodd yn union sydd yn y dyfyniad o Hermas.) 
lago ii. 6. 



* Bhaglith Mayor, tnd. 140-143. 
t Bhaglith Mayor, tnd. 61. 



b 




' Eich gwiagoedd ft fwjtawyd gan biyfed,' y. 2. 

* Os na chofìa Duw ddrwg yn erbyn y rhai a gyÉfeso'u pechodau, a gofìa 
' dyn ddrwg yn erbyn dyn, megis pe gallai ei goUi neu ei gadw e£?' Oyfiel- 

ybiaeth ix. 23. 

* Un gosodwr cyfraith sydd, yr hwn a ddichon gadw a cholli : pwy wyt 
ti yr hwn wyt yn barnu arall V lago iv. 12. 

Yr wyf wedi cyfieithu*r damau o • Hermas * yn o gaeth, er mwyn dangos 
eì IFordd o adrodd geiriau lago eilchwyl ac eilcnwyl heb eu dyfynnu ar eu 
hunion, ac er mwyn cyferbynnu arddull lac, drofäog, gymysglyd y naiU, 
âg ardduU dambaid, syml, a digwmpas y Ilall. Y mae < Hermas ' yn ddi- • 
ddawn o*i gymharu â Ghlement ; ac y mae dirfawr bellter rhyngddo âg 
ysgrifenwyr y Testament Newydd. 

Y mae dyled * Hermas * i*r epistol yma*n amlycach fyth yn y Groeg ; 
canys ceir gan * Hermas * amry w o eiriau anghynefìn Epistol lago, megiâ 
*anwastad* (lago i. 8). Cymh. • anllywodraethus * (iii. 8.) •Moethüs 
fuooh, a thrythyll * (v. 6), ac yn y blaen. 

Ni gawn ddyfyniad pur hynod yng ngwaith Justin Ferthyr (o.0. 166). 
• Na thyngwch o gwbl : ond yr îe, îe, a'r nag e, nag e, fyddo geanycn 
chwi,' Ile y dilynir yn fanwl y ffurf sydd ar gyngor y bregeth ar y mynydd 
yn lago v. 12. Gwel nodiadau yn y f an honno. Ond pa raid i ni Ìiosogi 
dyfynion ddim pellach ? Yr ydym wedi dyfod i lawr at adeg pryd yr oedd yr 
epìstol wedi ei ysgrifennu yn ol addefìad y beirniaid mwyaf chwildroadol. 

Y mae Irenseus,* tua*r flwyddyn 200, yn dweud mai gair yr Arglwydd 
ydyw ' cyf raith rhyddid, weòOl ei gyhoeddi gan yr apostolion ;' ao ni cneir 
yr ymadrodd ond gan lago o holl awduron yr oes apostolaidd. Myn rhai 
fod Clement o Ale^ndria yn dyfynnu lago : ond nid oes sicrwydd am 
hynny. Eithr dyfynnir ef f el Ysgrythyr gan Origen tu hwnt i bob daâl.t 
Yn ol cyfìeithiad Lladin Bufìnus fe gyfeiria at lago ii. 21 mewn geiriaa 
diamwys: *Mewn man arall o'r Ysgrythyr.' Yn ol ymadrodd arail o*ì 
eiddo gesyd lago'n lled gyfartal ei awdurdod, gellid meddwl, a'r Apostol 
Paul. * Nid Paul,' eb efe, • yn unig sy'n dy wedyd y pethau hyn. Clyw 
lago brawd yr Arglwydd yn dywedyd yr un peth.' Yna fe ganlyn ddyfỳii- 
iad o lago iv. 4. Y peth y myn rhai ei fod yn gwany ohu'r dystiolaeth yw, 
nad oes gennym mo honi bellach ond yn y cyfìeithiad Lladin, ao nad yw 
Bofìnus yn g^eith^dd cTWÌr iawn. Ond y mae tystiolaeth go gref, er nad 
Ilawn cyn groewed, i'w onael yn y rhannau Groeg sydd gennym o'i waith ; 
ao nid oes neb rhyngom âg Origen wrth ddarllen nonno. Y mae'n 
dyfynnu lago ii. 20, neu 26, gyd â'r sylw hwn ; • Fel y darllenwn ni yn yr 
epistol y dywedir mai eiddo lago yw. 

Yr oedd Origen yn byw yng nghanol y drydedd ganrif ; felly dyma ni 
bellach wedi dod o fewn un oes go hir i ddyddiau'r cynghorau y soniwyd 
am danynt yn neohreu'r bennod, dyddiau Athanasius a Chrysostom, 
Awstin a Jerome ; ac ni a wyddom fod y rhai hyn yn derbyn Epistol lago, 
fel yr Ysgrythyrau eralll, yn ddi-nag. Bydd dyfyniad neu ddau yn ddigon 

• Bhaglith Mayor, taá. 62. 
i Tnd, 68, 64. 



Digitized by 



TysHon eraül. Crynodŵ ó*r Bennod* 



êx siampl. Dyma eiriau Athanasios wrth goffa lago L 18 : ' Fel j dy wed 
lago'r Apostol yn ei ddysffeidiaeth.' Y mae ei waith yn galw lago'n 
apostol yn dangos beth oedd meddwl AthanasiiiB o'r Uythyr, er» wrth 



ChrysoBtom, ' mi ddygaf i ohwi dyst gwerth ei greda, lago brawd jt 
Arglwydd,* yr hwn a ddywed, Ffydd heb weithredoedd marw yw/f 

Ar ol oes yr hen gynghorau ni chodwyd mo'r cwestiwn am le'r épistol 
yn y Ganon hyd ddyddiau*r Diwygiad ProtegtanMdd ; a ehan mai mewn 
gweäd gwbl newydd y codwyd y cwestiwn y pryd hwnnw, nid ihaid î ni 
ei okhain ymellach yn y bennod hon. 7el pwno o hanes noeth, ni a gaw« 
som íod bam ac awdurdod yr eglwys o*i blaid ef, a bod arweinwyr yr 
M^Iwys felly o ganol y bedwaredd ganrif beth bynnag. Ysgriíennodd 
Bede, er engraifit, un o brif saint Bglwys Loegr, esboniad amo. Gwelsom 
hefyd fod eglurhad boddhaol i'w gael ar ddistawrwydd oymharol y tadaa 
OTnaraf yn ei gyloh, ac ar yr amheuaeth a deimlai rhai am dano ; a 
ohawsom le crfi ì gredu f od digon o dystiolaeth f oreol i ddatroi gwrth> 
ddadleuon beirniaid dìweddar yn erbyn nynafiaeth y Uyfr. Os cawn ni eto^ 
pan ddown ni at bynny, ei fod yn Uyfr gwerth ei adael yn y Testament 
Newjrdd, y mae ei hawl i f od yn rhan o*r Beibl ar dir cadam iawn. Y 
mae gennym bob sicrwydd y gall beiraiadaeth hanesyddol deg ei roi ei 
fod ya waith rhyw un o athrawon yr eglwys yn yr oes apostolaidd. 

* Yn llythrennol, * brawd DnW.' f Bhaglith Mayor, tad. 66, 67. 





XX. 



BHAaUTH. 



PENNOD II. 



Pa brtd tr Ysgrifennwtd yb Spistol? 



CwÄSTiwN llai ei bwys, ond nid llaî ei ddyddordéb, «aa'r un y buom yn 
el gylch yn y bennod o'r blaen, yw, Pa bryd yn yr oes apostolaidd yr 
ysgrífennwyd yr epistol hwn ? Nid yw y cwMtiwn Jhwn yn ddibwys- 
chwaith ; canys o'i benderfynu, cyn belled ag y o.'ae hjfnuj yn bosibl, ni 
gaem le i sìarad yn fwy hyderus am berthynas dysgeidia^th lago âc eiddO' 
rhai eraiU o awduron y Testament Newydd. Yn wîr y ;iiae Uiw'r dyb am 
adeg ei ysgrifeniad i*w weled yn gryf ar syniadau rhai esbonwyr ar fater 
a ohynnwys y Uyfr. 

Cymerwn yn ganiatäol, i gychwyn, ei fod yn gynnarach, beth bynna^;^ 
na dÌDÌstr Jerusalem, o.c. 70; oblegid anhebyg iawn fuasai i'r awdwr 
beidio son am rai o amgylchiadau'r rhyfel hwnnw, pe buasai'r rhyfel 
newydd fod. Pe'n fuan wedi'r dyddìau hynny yr ysgrifenasid y llytfeyr,, 
ni a gawsem yn sicr braidd gyfeiriadau at y dinistr fel barn Duw. . . ^ 
Atebasai hynny ddiben yr awdwr yn y modd goreu, wrth son am y cyfoeth- 
ogion mbethus a gorthrymus a barent y fath ddioddef ym mhlith 7 
brodyr. Ond yn lle cofíau barn a fu, proffwydo y mae efe am farn i fod.* 

y mae'n bur anhebyç, fel y dywed Huther, yr esboniwr ar lago, yn^ 
nghyfres Meyer, î'r Jlythyr gael ei ysgrifennu yng nghanol y ddadl a £u 
gyd â goiwg ar dderbyn y Cenhedloedd i'r eglwys heb eu gwneuthur ya 
broselytiaid luddewig yr un ffordd. Prin yr ysgrifenasai neb o arweinwyr 
yr eglwys yn y cyfnod hwnnw, ac ysgrifennu at luddewon hefyd, he\> 
wneud rhyw gyfeiriad at y pwnc. Tn awr y mae'n gymharol hawdd pen^ 
derfynu hyd cytnod y ddadl, a chynnwys yn hynny yr ymosod fu ar 
Pftul gan ragfarn luddewig rhai athrawon a ddarlunir yn yr Epistol at y 
Galatiaid. Fel y gŵyr Uawer darllennydd, * epistolau'r ddadl ' ydyw enw'r 
cwlwm hwnnw o ejpistolau Paul, gan y beirniaid ; a chan rai yn yr Almaen 
cymecir distawrwydd epistolau'r cyfnod nesaf ar ol hyn, ar bynoiau'r 
ddadl, yn rheswm dros feddwl na allai y rheiny fod yn waith Paul. Nid 
yw y Uythyrau hyn yn hollol ddistaw chwaith ; eto y mae eu dìstawrwvdd 
cymharol yn ddigon i ddangos mai ail beth, erbyn hyn, ym meddwl yr 
apostol oedd y ddadl ag athiawon yr enwaediad. Dywedai Pfleiderer ya 
ei ' Hibert Lecture,' yn y flwyddyn 1885, fod gwres y ddadl yn dechre» 
ceri yn yr Epistolau at y Corinthiaid, a bod Paul yn siarad am ei wrth- 
wynebwyr luddewig mewn tymer gymodlawn yn yr Epistol at y Rhufein- 
iaid. Pelly gallwn gymeryd adeg vsgrifennu'r epistol nwnnw, y flwyddyn 
58 yn ol Lightfoot,t fel terfyn y ddadl ynghylch derbyn y Cenhedloedd i'r 
eglwys heb enwaediad. Hysbys yw ddechreu o'r ddadl hon tu ag adeg 7 
cynghor a gofnodir yn Act. xv., o.c. 50 neu 51. Byddem yn ddiogel felly 
wrih ddodi terfynau'r cyfnod rhwng 50 a 58, ao wrth feddwl ddarfod k 
lago ysgrifennu rywle'r tu allan i'r cyfnod yna. 

• V. 1-11. t Lightíoot ar 7 Galatiaid. Argratnad 9. tnd. iO. 




€ynDinystrJeru8alem, BheBy^naudrosroiWadegynddiweddar» xxi. 

Pe ddaw hyn yn debycaoh fyth os cawn ni, wrth ohwilio*r rhan honno 
o*r pwnc, mai lago brawd yr Arglwydd oedd yr lago hwn, fel y cybunir 
igan y rhan fwyaf o lawer. Yr oedd gan yr lago hwnnw law yng ngweith- 
rediadau'r Cyngor Apostolaidd ; a'i gynnyg ef a enillodd lais y cyfarfod, ac 
A benderfynodd y mater mor bell ag y gallai awdurdod ei benderfynu. 
Ond amlwg yw nad oedd pawb yn ddiddig ar y penderfyníad, a bod Ilawer 
.o'r enwaediad heb ymostwng iddo, er mai lago a'i Uuniasai. Anhebyg 
iawn gan hynny fuasai i lago ysgrifennu yn y cyfnod hwnnw heb wneud 
math yn y byd o gyfeiriad at y cwestiwn. 

Fe'a ceuir ni bellach, ynte, i un o ddwy dyb, naiU ai ddarfod ysgrif- 
.ennu'r epistol hwn cyn i'r ddadl ynghylch derbyn y Oenhedloedd godi, nen 
ynie na ysgrifenwyd mo hono nes ei bod hi wedi distewi, wedi peidìo betb 
bynnag a ohadw*r lle blaenaf ym meddyliau'r disgyblion. 

Yr arfer fyddai ei gyfrif yn rhan gymharol ddiweddar o*r Testament 
Newydd ; ac y mae rhai o awdurdodau beirniadol y ganrif yma yn taro'i 
An öordd. Felly y gwna Bleek,* Veisinger,t a Davidson,î yr hwn a'i 
^esyd mor ddiweddar a'r flwyddyn 68. ' o.o. 60 ' sydd ar gyf er yr epistoi 
yn. yr Oxford Teacher's Bibìŵ. Dyma rai o'r rhesymau a gynygir dros 
íama fel yna. 

Dywedir nad oedd dim cylch mawr o e^lwysi luddewig, fel y mae'r 
llythyr yn ei dybied, cyn cyhoeddi'r cylehlythyr i ryddhau y Gristnogion 
-Cenhedlig oddi wrth lawer o ddefodau'r ddeddf, Act. xv. 23-29. Nidyw 
hyn, pa fodd bynnag, wedi ei brofi o gwbl. Addefir yn wir ddarfod i'r 
«glwysi luddewig liosogi cryn lawer o'r pryd hwnnw allan, gan y byddai'n 
anawdd gan luddewon rhagfarnllyd iawn ddygymod â'r trefniant 
cymhedrol hwn : ond peth arcbll yw dweud nad oedd dim nifer gwerth son 
«m dano o eglwysi luddewig o'r blaen. Eglwysi luddewig o ran eu Surf 
oedd y cwbl oyn bedyddio'r eunuch o Ethiopia gan Phylip ; canys yr oedd 
y Oenedl-ddynion a dderbyniasid ar ddydd y Pentecost i gyd yn broselyt- 
iaid. 

Dywedir fod yr epistol yn tybied llygredigaethau rhy warthus i fod wedi 
^yfod i mewn ym mlynyddoedd cyntaf yr eglwysi Ond pa lygredig- 
aethau ydynt, atolwg ? Onid hen lygredigaethau'r genedl er cyn eof : 
balchder, bydolrwydd, gorthrwm, ac yn y blaen ? Os gallai Ananias a 
Saphira wneud y fath gytundeb â'u gilydd i dwyllo'r apostolion, cyn i 
4diwygiad mawr y Pentecost oeri, pa eìsieu aros i oes gyfan fyned heibio 
oyn cael hyd i eglwysi llygredig? Y gwir am dani hi yẁ, mai dychjmyg 
noeth ydyw fod o angenrheidrwydd ryw gyfnod maitn o ddiniweidrwydd 
Är eglwysi'r oes honno, oyn i lygredigaethau dorri allan. Tebyoach lawer 
mai heb eu diddyfnu oddi wrth eu rhagrith a'u bydolrwydd yr oedd lUaws 
o ddisgyblion luddewig, fel y gwyddom ni mai heb Iwyr adael eu heilonod 
a*u haflendid yr oedd llawer o ddychweledigion o'r byd Paganaidd. Pa 
íaint oedd oed eglwys Corinth, pan ysgrifenai Paul ei lythyr cyntaf ati hi, 
co. 57, a'i cheryddu hi am oddef aflendid a fnasai'n fater o gywilydd ym 
mysg y Paganiaid eu hunain.§ Ac nid rhyfedd fod Cristnogion newyddion 
,yn o hir yn ymysgwyd oddi wrth.eu hen fywyd. Yr un peth ydyw profìad 



* Lightfoot, Gal. ; ArgrafOad 9, tnd. 3. 
t Mayor, BhagUth, tud. 128-130. 



f Hather, tud. 36. 
i 1 Cor. V. 1-2. 




Ehaglitb. 



y meiiBydd cenliadol li|adyw. Dywed y Dr. John Eoberts fod ^n amheue 
giuiddo el a dderbynioad efe ddyn duwiol i'r eglwys ar Frjniau Ga^sia 
, erioed, er fod cannoedd o'r rhai. a dderbynir yn troi'n Gristnogion 
llewyrchus wedyn. líi a wyddom y bedyddld teuluoedd cyfaih yn y'r oes 
apostolaidd ; ac nîd oes dim sicrwydd fod pob un o!r rhai a fedyddid wedi 
profi pethau mawr. Y peth a geisiai'r apostolion wrth dderbyn rhai i 
inewn oedd arwyddion olir fod y dyn dan driniaeth gan Ysbryd Duw. 
*A'r Aiglwydd a chwanegodd beunydd at yr eglwys y rhai fyddent 
gadwedlg,'* yn llythyrennol *y rhai yr oeddid yn eu hachub,* neu *,y rhai 
yr oedd y gwaith o*u hachub wedi dechreu.* 

Dadl ftrall yn erbyn rhoi*r epistol yma'n un cynnar ydyw, fod yma gyf* 
eiriad eglur at ryw wedd ar ddysgeidiaeth Paul. Ond os nad yw hynny'n 
bod, 7 mae'r ddadl yna yn syrthio i'r llawr ; ac y mae rhai o'r beirniaid 
sy'n oyfrif yr epistol yn un diweddar, yn dal fel Yeisinger, nad yw yn 
bod.t 

, Dywedir ym mhellach nas gall fod yr epistol yn un cynnar îawn, gan ei 
fod yn tybied eglwysi rhy addfed o ran eu trefn. Sonir am henuriaid, yr 
hyn a brawf, meddir, fod yr eglwysi hyn yn ddigon pell ym mlaen i feddu 
swyddi a swyddogion dewisedig ar m ahan i gorfE yr aelodau. Dadl wan i 
adeiladn arni ydyw hon eto. Yn un peth, pe byddai'r hyn a ddywedir yn 
llythyrennol gywir am yr epistol, ni phrofai hynny mo'r pwnc ; oblegidpa 
ie y caed oymdeithas o fath yn y byd heb ei swyddogion. Anwareidd-dra 
noeth, diffyg cymdeithas, ydyw ystâd Ile mae dynion yn haid |^yd ü'u 
fíilydd, heb neb amlyoach nag arall yn eu plith. Y mae gan bob dina^ yn 
Israel ei henuriaid er pan ddaeth Israel i Gartaan. Eithr nid yw y 
dywedîad yn hoUoi gywir yn yr ystyr yr arferir ef gan DaYÌdson, yn un. 
Ymeddwl, y mae'n debyg, yw, fod Epistol lago'n tybied cymdeithas a 
chyfansoddiad fhuÛol ganddi, a*r Ilinell derfyn wedi ei thynnu'n bur 
groew rhwng y dosbarth swyddogol a gwerin yr eglwys. Nid oes dim siU 
yn yr epÎBtol i ddangoe fod hynny'n bod o gwbl. Yn wîr, y mae un neu 
ddML o bethan yn taraw yn hollol fel arall. Yr oedd y cylch swyddogol yn 
ddigon Uae, beth bynnag, i'r drysawr neu rywun arall aÜu rhoi'r eisteddle 
gûTsn yn y synagog ì ŵr mawr a ddelai i mewn ; ao os goddeâd rhoddi'r 
gŴT mawr i eistedd mewn oystal lle a'r swyddogion, ac yntau o bosibl yn 
ddìeithr, pwy ŵyr, os deuai efe yno'n gyson, na fyddai y rhai oedd mot 
ohiTOJinog i'w anrhydeddu, yn barod i roi urddas swyddog iddo, heb ddim 
Vm godì ef ì sylw ond y fodrwy aur. 

Hefyd nîd yw y çylch yn rhy gyfyng i ddynion pur anianol a digym- 
hwysder ryfygn rhnthro i*r blaen heb euhurddo na'u galw mewn un modd. 

fyddwch athrawon lawer,' ebai lago.J Fe ddigwydd yn aml fod gan 
gymdeithas ei swyddogion ym mhell cyn bod cylch y swyddogaeth wedi ei 
nodi'n groew, Hi aU fod yn hir heb ei ohyfansoddiad fîurflol a'i rheolaa. 
Bu Methodistìaid Oymm am o leiaf hanner can' mlynedd beb gyhoedd^'r 
nn gyíre^ o reolau; ond yr oedd ganddynt eu swyddogion braidd o*t 
oychwyn, A phwy ŵyr faînt o'r rheiny oedd wedi hen af ael yn eu gwaiÜi 
oyn eu gosod mewn swydd, na'u cydnabod yn fFurfiol gan unrhywlys? 
Pelly yr oedd hi, ond odid, yn eglwysi'r gwasgariad pan ysgrifennai íago 

♦ Act.iL46-á7. 'GwelÌBOdarU. 14-26. tiül. 



Digitized by 



jEthesymau dros ddodi Epiêtol lago'n gynnar, xxiii' 



fttynt. Nid oes dîm anghydwedd & chynarwoh y llythyr ya ystâd swydd- 
ogaeth yí eglwys ar y pryd. 

Os nad oes gan ddynion crafî, galluog» ao ysgolheigion gwyoh, well 
rhesymau na'r rhai hyn dros gyfrif y llyfr yn un diweddar, nis gall fod 
llawer o ddim yn erbyn i ni ei roddi'n gynnar iawn, a bwrw fod rhesymau 
go gryfîon yr ochr houno. Ni feddwn ni mo'r defnyddiau erbyn hyn i gyr- 
raedd sicrwydd terfynol ar bwnc o'r fath ; ond, wedi ei gaei i hyn yma o 
gongl, y mae'r mater yn un y bydd y darllenydd cyffredin, yn ol graddau*i 
synwyr, mewn cystal mantais i farnu arno a'r ysgolhaig; a thueddufr 
oeddwn i, cyn gwybod fawr ddim am hanes beirniadol y llythyr, i gredU 
fod raid ei ddodi'n gynarach nag yr arf erid gwneud, fel yr oead yn o hawdd 
gennyf roi croesaw i*r syniad ei fod yn gynaraoh nag adeg y Cyngor y 
soniwyd am dano. Y mae rhes o enwau gwych o blaid ei ddyddiò o âaen 
y flwyddyn 50 : Neander, Huther,. Plumptre, Plummer, a Mayor, yr ym- 
ohwilydd cyflawnaf yn Lloegr Ví holl gwestiwn. 

Lle y bo profion pendant yn brin, y mae mân resymau, os byddant yn 
gogwyddo'r un fiordd. yn help i droi'r fantol. Y mae rhai go fàn, rhaid 
addef , wedî taro gwahanol esbonwyr ar y pen hwn ; eto y mae ambell un 
o'r rheiny yn werth ei grybwyll ; ac er na byddai llawer o rym yn yr un 

hotìynt ar wahan, y maent gyd â'u gilydd yn rhoi argraff led groew ar y 
meddwl. 

* Synagog * ydyw'r gair a gjrfieithir * oynulleidfa * yn ii. 2. Y mae'n wir 
y dadleua Pfleiderer nad oes dim pwys yn hynny, gan y gallai ysgrif- 
ennwr luddewig yn anfon at eglwysi luddewig yn yr ail ganrif ei arfer. 
Gwir y gallai, ond a fuasai rhyw d^byg iddo wneud, a chofìo nad oes 
nab ond lago o awduron y Tesbament Newydd yn gwneud? Y mae'r 
gair yn swnio, beth bynnag, fel pe byddai'r adeg heb ddyfod i ddisgyblion' 
lesu Grist deimlo'u hunain yn rhywbeth amgen na sect luddewig. 
Hwyrach fod yr enw ' Oristnogion * heb ymledu eto o Antiochia 

1 Judea ac eglwysi'r gwasgariaa. Tu a áá yr arferwyd ef gyntaf.* 
Nîd at yr enw * Oristnogion ' y cyfeìria lago yn ii. 7, fel y myn 
Deems. Enw Orist yn ddiau a feddylir wrth * Yr enw rhagorol,* pa beth 
bynnag a ddeallom ni wrth y gair a chwanegir, * Yr hwn a alwyd uwch 
elch pennau chwi yn y bedydd,' fel y myn rhai, ai yn syml * Yr hwn a 
alwya, nen a elwir, arnoch chwi yn y broffes yr ydych yn ei gwisgo ger 
bron y byd.' Beth bynnag am hynny, y mae'r Oristnogion yn awr, er 
derbyn yr lesu fel Messiah, heb sylweddoli eto faint y mae hynny'n ei 
gynnwys, ac mor bell y maent wedi teithio o diríogaeth yr hen gyfamod. 

Dyry Plumptre awgrym pur gywrain, ond nid rhy gywrain i fod yn 
debygol, am gysylltiad yr epistol yma â'r cwestiwn a fu ger bron y Oyngor. 
Yn Actau xv. 24, yn y Ilythyr a eiriwyd o bosibl gan lago, dywedir : 
* Yn gymaìnt a chlywed o honom ni, i rai a aethant allan oddi wrthym ni 
eich trallodi chwi a geiriau, gan ddymchwelyd eich eneidìau chwi, a 
dywedyd fod yn rhaid enwaedu arnoch a chadw y ddeddf ; i'r rhai ni 
roisom ni gyfryw orchymyn ; . . .* A'r awgrym yw mai ar lago ii. 10 y 
seiliai'r cynhyrfwyr hyn eu dadl. * Pwy bynnag a gadwo y gyíraith i gyd 



• Actau xi. 26. 




xxiv. 



&HAOLTTH. 



oll, ao a ballo mewn un pwno, y mae ôfe yn euog o'r owbl.' Owyrdröenfr y 
gair i olygu'r gyfraith yn ei defodau seremoniol, yn Ue'r gyfraith fren- 
hinol, * Câr dy gymydog fel ti dy hun a gwnaent hynny ar drawa 
eglurhad pendant lago'i hun.* Yn awr ni a wyddom fod pobl an- 
wybodus, ac yn enwedíg pobl ddigydwybod, yn defnyddio awdurdod ea 
harweinwyr yn y fel yna. Pelly y gwnaeth rhywrai âg awdnrdod Paul, 
i drallodi'r frawdoliaeth yn Thessalonica ar fater arall ; a dyna'i ateb ef 
i'r cyfryw ymyrraeth anheg, sicrhau i'r brodyr, fel y gwna lago &*r 
apostolion yn y Cyngor, nad oedd dim ò'r hyn a ddywedid i'w trallodi hwy 
yn ei fwriad ef wrth ysgrifennu. * Ac yr ydym yn atolwg i ohwi, frodyr, 
er.dyfodiad ein Harglwydd lesu Grist, a'n cydgynhulliad ninnau ato ef, 
na'ch sîgler yn fuan oddi wrth eich meddwl, ac na'ch cynhyrfer, na cban 
ysbryd, na chan air, na chan lythyr, megis oddi wrthym ni.'f Os cywir y 
GÌyfaliad yna, fe gadarnha'r dyb ddarfod ysgrifennu Epistol lago cyn adeg 
y Oyngor. 

Peth arall, cyd-daraw âg epistolau cynnar y Testament Newydd y mae 
deongiiad lago^ ar y profiwydoliaetbau am yr ail dâyfodiad.|] Yn hŷn y 
mae'r epistol yn debycach i Epistolau Paul at y Thessaloniaid nag i'r un at 
y 'Philippiaid, dyweder, ao yn debycach i Epistol Cyntaf Pedr nac i'r 
Aü. 

Ond a gadael bellach ystyrìaethau nad ydynt ar y goreu ond ategion Ì 
gasgliad y deuir iddo ar gyfrifon eraill, y rheswm cryfaf tu hwnt i bob 
oymhariaeth dros osod epistol lago'n gynnar iawn, os nad yn gynnara'i 
gyd ym mysg llyfrau'r Testament Newydd, yw y wedd gynnar a ddyry*r 
epistol ar athrawiaethau'r efengyl. Nid ydyw, y mae'n wir, mor ddi- 
athrawiaeth ag y myn rhai ; ond yn ei gwedd fwyaf elfennol y ceir yr 
efengyl yma, heb ei thynnu o'i phlygion. Y pynciau a drinir yma yn eu 
haddfedrwydd— megis pechod, gweddi, doethineb— pynciau ydynt sydd 
wedi eu hagor i fesur yn yr Hen Destament a'r Apocrypha, pynciau 
sylfaenol crefydd yn hytraoh na phynciau sylfaenol Cristnogaeth ; er bod 
lago yn eu trin hwy dan lewyrch tambaid y datguddiad sydd yng Nghrìst 
lesu. Yr athrawiaethau sy'n eiddo neilltuol i'r efengyl, o'i cnyferbynnu 
ft phob crefydd arall, y rhai oedd i'r luddewon yn dramgwydd. ac i'r 
Groegwyr yn fEoIineb, y mae rhai o honynt heb eu henwi o gwbl, a*r lleiU 
i'w cael yma'n unig yn eu hadau. 

Nid oes yma gymaint ag un cyfeiriad plaen diamwys at angeu'r groes. 
Gwir y gwel rhai gyfeiriad at hynny yn v. 6, a v. 11 ; ond llawer tebycach 
mai'r esboniad arall sy'n gywir yn y ddwy adnod. 

Ni ohrybwyllir atgyfodiad Crist dan ei enw chwaith. A ydyw * Arglwydd 
y gogoniant * yn ii. 1 yn gyfeiriad at hynny sydd gwestiwn. 

Unwaith yr enwir yr Ysbryd Glân, sef yn iv. 5 ; ac amheuir gan rai ai 
yr Ysbryd Glân sydd i'w olygu yno wrth yr *ysbryd a osododd efe 
ynom ni.* (Gwel isod ar y geiriau . . .). 

Nidywgairmawry Testament Newydd am gariad {agape) yn yr epistol. 
Y mae y peth yma, ao yma'n bur amlwg ; y mae y ferf < caru ' yma nefyd 
amryw droion ; ond nid yw yr enw ddim. Yn y LXX. y oeir yr enw 

♦ Plumptre ar lago. tud. 40-42. ♦ 2 Thes. 11. 1-9. î lago v. 8, 9. 
U Owel iBod ar y pwnc, tud. 82 o'r EBboniad. 



Digitized by 



Bhesymau dros ddodi EpUtol lago'n gynnar. xxv. 



^ öariad ** am y tro cyntaí, meddir, mewn UeDyddiaetb Boeg. O ys^fen- 
wyr y Tegtament Newydd. lago a Marc sydd heb ei ddefnyddio yn 
y fiarf honno ; ac eto'r oedd ar íago yntau eisieu'r gair. Y mae priod- 
oleddaa doethineb lago bron yr un rhai a phriodoleddau cariad gan Paul.f 
Hhaid i ni dybied, felly, mai heb ddyfod i arferiad cyfíredin yr oedd y gair 
pan yagrifennai lago, er eì fod i*w gael yn nysgeidiaeth yr Arglwydd lesu, 
yn enwedig yn ei ddyddiau olaf.J Fe brawf hyn fod lago, er yfed yn 
•ddwfn o ddysgeidiaeth y Gwaredwr, yn gorfod bathu ei feddyliau K delw 
«c argraff yr hen oruchwyliaeth. Nid oedd y bathluoiau newyddion wedi 
au gorfîen eto. Yr oedd llawer gras a dawn ac athrawiaeth wedi eu dar- 
ganfod, ond heb eu henwi. Fe'u dygid gan Ysbryd yr Arglwydd at 
athrawon yr eglwys i'w teitlo, fel y dygwyd y creaduriaid gynt at Adda. 
Ni wyddom ni ddim pa fodd y tarawodd Adda ar enwau ; ond gwyddom 
o't goreu pa fodd y byddwn ni'n cael enw ar beth newydd, trwy ei gyfer- 
bynnu neu ei gymharu â rhywbeth oedd yn hysbys o'r blaen. Pa ryfedd 
i lago, ac yntau'n byw mewn rhyw gyfwng felly, ddodi enwau o'r Hen 
Destament ar bethau'r Newydd, yr un fath ag y byddai'r hen seryddion 
yn rhoi enwau creaduriaid y ddaear ar íìnteîoedd ser y nef ? Oyfraith y 
geilw lago rad ras yr efengyl, ond * perfîaith gyfraith rhyddid.' Geiriau 
fel rhai'r proffwydi sydd ganddo wrth annog i edifeirwch,i| ac esiamplaa 
o*r Hen Destament— Job a'r proffwydi,§ wrth annog i ddioddefgarwch. 
Yn y peth diweddaf yna y mae yn dra gwahanol i Glement, yr hwn y 
mynnai rhai i ni gredu fod lago'n ei ddilyn. Y mae Clement, heb lawson 
«m ddioddefìadau*r Gwaredwr, yn son am ferthyrdod Pedr a Phaul. 

Yn ddiweddaf, y mae lago wedi digwydd rhoi siampl o gredo'i ddarllen- 
-wyr ; a'r erthygl gyntaf yng nghredo'r luddew ydyw honno : * Credu^r wyt 
ti mai un yw Duw.'*» Dyma'n union y peth a ddisgwyliasem mewn 
Orìstnogion heb orffen eu goleuo am bethau teyrnas Dduw. pobl yn byw 
ar y &ia rhwnsj yddwy oruchwyliaeth. Beth bynnag am ddiwinyddiaeth 
lago ei hun, fe gyfaddasai ei ddysgeidiaeth yn ddiau at gyraeddiadau ei 
ddisgyblion.. 

Mor wahanol yn hyn ydyw Epîstol lago i epistolau diwedda'r Testament 
Newydd. Yn Epistolau Bugeiliol Paul ni a gawn bethau tebyg i gredoau 
byrion, weithiau o waith yr apostol ei hun, dro arall wedi eu eodi o bosibl 
o ryw ddarnau yr arferid eu dysgu i blant a disgyblion newydd eu derbyn. 
* Gwir yw y gair, e^c yn haeddu pob derbyniad, ddyfod Crist lesu i'r byd i 
«adw pechadurìaid.* * Gwir yw y gair ; Canys os buom feirw gyd âg ef , 
byw fyddwn hefyd gyd âg ef ; os dioddefwn, ni a deyrnaswn hetyá gyd âg 
ef ; os gwadwn ef, yntauhefyd a'n gwâd ninnau ; os y'm ni hebgredu, eto 
y mae efe yn aros yn ffyddlawn, nis gall efe ei wadu ei hun.'tt Ni cheir 
mo'r diarhebion diwinyddol hyn yn epistolau cyntaf Paul, er hoffedyw efe 
o bwnc, fel mai nid diffyg dyddordeb yn yr athrawiaeth a barodd fod 
Epistol lago hebddynt. Mewn ffurf gymharol anelwig yr oedd diwinydd- 
iaeth Paul yn gystal a diwinyddiaeth lago ar y cyntaf. Yr epistolaa 
tebycaf yn yr ystyr yma i lago, fel y mae rhyfedda'r modd, yayw dan 

• Bdwardb' 1 Cor. viii. 1. +1 Cor. xlü. 4-7. 

: Owel Mat. xziv. 19, loan xiii. 35, xy. 13. 
II lago iy. 8-10. $ lago v. 10, II . lago U. 19. 

1 TimotheaB i. 15. a Tlm. ii. 11-13. 



Digitized by 



zxyî. Bhaolith. 

lythyr Paol at y Thessaloniaid. Yohrdig o'r pynoiau sydd wedi en esyU 
lawn ddadblygu yno: megìs iachawdwriaeth yn gwbl o raSt gwoddl, 
dyíodiad yr Arglwydd ; a'r rhai hynny sydd i'w oael mewn eglurder ao 
addfedrwydd yn Epistol lago.* Gwir y sonia Paul wrth y Thessaloniaid 
am angeu ao atgyíodiad Crist, ao y gwneir defnydd pwysig ganddo o'r 
atgyfodiad ; ond oddi eithr un awgrym cynilt nid oes yma ddim son «m 
berthynas y pethau hyn ä'n hiaohawdwriaeth ni. Yma, fel gan lago, 
edrychir ar Grist yr Arglwydd fel ein Gwaredwr yn gyffredinol, heb 
gysylltu agweddau neiUtuol ar ei waith &g agweddau neiUtuol ar yr iaoh* 
awdwriaeth sydd ynddo, oddi eithr yn unig rhoddi atgyfodiad y dydd 
diweddaf i bwyso ar ei atgyfodiad ef. Yn lago a 1 ac 2 Thessaloniaid 
mae y rhannau hynny o ddysgeidiaeth y Gwaredwr sy'n son am dano'n 
rhoddi ei einioes yn bridwerth dros lawer, ac am dywalltiad ei waed e£ fel 
^ail maddeuant,t nid yn unig heb eu hagor yn Uawn, ond braidd na ddy- 
wedem ni heb ei; cyfíwrdd. Buasai hyn ynddo'i hunan yn ddigon gennyf 
û i dorri'r ddadl, a phenderfynu mai dyma'r tri chyntaf o'r holl epistolati, 
ac felly o lyfrau'r Testament Newydd i gyd. Hwy wnant ddosbarth ar ea 
, pennau'u hunain. o ran eu nodwedd athrawiaethol. Ym mhob un araU o 
epistolau Paul, ond yr Ëpistol at PhUemon, y mae pérthynas yr iaoh- 
awdwriaeth fawr, nid â pherson Grist yn unig, ond ft'i waith, ger ein broa 
o hyd ; a Uy thyr ar fater personol oedd yr un at PhUemon. Yr un ffunnd» 
os cyferbynnwn ni'r epistolau oynaraf yma &'r Datguddiad, ao Epistolaa 
loai^ a Phedr, yn enwedig â 1 Pedr a'r Llythyr at yr Hebreaid, y mae*r 
gwahaniaeth ardduU ym mhob oyfîyrddiad âg athrawiaethau'r efengyl 
mor amlwg fel nad oes eisieu galw sylw ato ; ac nid yw fod o dan y gwa* 
haniaeth yma gyííelybrwydd mawr hefyd, ond yn gwneud y gwrthgyíar- 
byniad sydd ar y wyneb yn amlycacn fyth. Y oyferbyniad rhwng yr 
eginyn a'r dywysen y w. Ni a glywn yn yr hoU epistolau, ond y tri hyniu, 
swn athraw yn trin pynciau yr oedd eu henwau, beth bynnag, erbyn hyn» 
yn o gynefin i'w ddarUenwyr. 

Pe aUai fod un engraifft o'r cyferbyniad hwn, cyn beUed ag y mae a 
wnelo Epistol lago âg ef, yn ddigon hynod i'w chrybwyll ar wahan» 
Epistol Judas. Yr oedd pob peth, gaUeaid meddwl, yn debyg o wneud 
Uythyrau lago a Judas yr un fath â'u gilydd, ond yn unig eu nhegas 
wahanol. Dau frawd oedd y ddau awdwr. At luddewon, fel y bernir, yr 
ysgrifenai Judas yn gystal a lago. Nid yw Judas yn aU i'w ârawd yn ei 
hoffder o'r Hen Destament a'r Uyfrau Apocryphaidd. Ymarferol ydyw 
ton ei lythvr, fel eiddo'i frawd. Fe ddywed yn wir iddo fwriadu ysgrifennu 
am yr iachawdwriaeth gyâredinol, ond darfod i amgylchiadau'i ddarUen- 
wyr ar y pryd ei droi oddi wrth ei fwriad, er mwyn danfon gair atynt ar 
fater, neu faterion neiUtuol, nad oedd wiw eu hoecÌi.|| YohySg o athraw- 
iaeth, ychydig iawn, sydd yn ei lythyr. Eto, er hyn i gyd, y mae yr 
ychydig sydd, yn dwyn nodau amiwg treigUad amser. Y mae firydiau'r 
datguddiad dwyfol wedi gwisgo rhigolau iddynt eu hunain. Fe syrth y 
meddyUau megis o honynt eu hunain i fîurf bendant sy'n tybied cryn 
gynemidra &'r addysg apostolaidd. Gawn beth sy'n gyfíredin, dyweder, yn 
yr Epistol at yr Ephesiaid,§ saernio brawddegau ar ddelw athrawiaeth y 

* Cymh. 1 Thes. i. 4. 9. a lago i. 18. 1 Thes. i. 9-3, v. 17. 35. S Thes. iii. 1, a lago i. 
5-8. iy. 1-10, la-tO. 1 Thes. 771-10. 9 Thes. i. 4-18. a lago 8-9. 
+ 1 Thes. V. 10. X Mat. zz. 38, ZZTÌ. 98. || Jndas 8-4. 

$ Eph. i. 3-14. iT. 4-6. 



Digitized by 



Gwedd gynnar yr Athrawîaeth yn yr Epütol hwn, xxviì« 

Dfîndod. *Cfawychwi, anwylyd, gan eich adeiladu eich hnnain ar eicfa 
Bancteiddiaf ffydd, a gweddío yn yr Ysfaryd Glân, ymgedwcfa yng ngfaariad 
Duw, gan ddisgwyl tnigaredd ein Harglwydd lesu GrÌBt i fywyd tra- 
gywyddol.** Yr yaym mewn byd gwahanol iawn erbyn hyn i*r un y mae 
Bpifltol lago'n ei dybied ; a pha gyfrif gwell sydd i*w roddi am y gwahan- 
iflieth^ na bod ugain miynedd neu ragor o wahaniaeth yn oed y ddau 
lythyr?^ Gan lago fe olyga ffydd ymddiried, bid siwr, ond heb Iwyr golli 
ysèyr yr Hen Destament i*r gair. ♦ Pfyddlondeb' felly, fel y daw yr ameu 
sy'n groes i fEydd i gynnwys rhyw ias o*r ystyr o * faetruso.* Yn EpÌBtol 
Judas wedyn y mae * öydd • wedi magu ystyr rfaywfaetfa tefayg i'r ystyr 
ddiwinyddol sydd iddi yn ysgrifeniadau'r tadau eglwysig, ffydd yn yr ystyr 
o gredo, ystyr y mae lago yn ymwrthod â hi yn ddi-os. 

Ond hefa i ni liosogi engreifftiau, y mae pofa petfa yn arddull ddiwi'n- 
yddol lago yn gadael argraff ar y meddwl fod yr efengyl yn faetfa lled 
newydd iddo ef, a -newyddacfa fytfa i'w ddarllenwyr. Ymddengys fod 
Bas8ett,t er mwyn profì mai lago fafa Zefaedeus a ysgrifennodd y llytfayr, 
wedi casglu amryw engreifftiau ynddo o gyffelyfarwydd i faregethu loan. 
Ni phrofai hynny mo'r pwno ofawaith ; ofalegid y petfa tefaycaf y w, fod y tri 
lago, fel eu gilydd, wedi gwrando loan, er fe allai mai mafa Zeb3deus yn 
unig a fu'n ddisgybl iddo. Ond faefa fynd y ffordd yna, y mae eglurfaad 
nes atom ar debÿgrwydd rfayw betfaau yn lago i loan Fedyddiwr. Yr 
oedd lle gweÌDÌdogaetfa pofa un o'r ddau, fel dolennau rfawng y ddau gyf- 
amod, yn dra cfayffeijfa. Yr fayn ydoedd loan Fedyddiwr ym mysg pre^ 
gethwyr, dyna ydyw Epistol lago ym mhlith llyfrau'r Beifal. 

,Cydnebydd Pfleiderer mai llyfr cymfaarol amddifad o atfarawiaeth 
ffuiâol ydyw hwn ; ond eglurhad gwahanol a ddyry efe ar hynny. Myn 
efe fod yr athrawiaethol wedi ciBo erfayn hyn, a myned yn ail beth ym 
mhrofiad y saint o'i gyferfaynnu â'r ymarferol ; eitfar ni a welsom yn y 
bennod o'r falaen fod modd troi golyaiad Pfleiderer am gyffelyfarwydd 
Epistol lago i ' Fugail Hermas,' yn erbyn Pfleiderer ei hun, gan fod pob 
lla i gasglu mai tebycacfa yw fod Hermas yn dilyn lago, na faod lago'n 
dilyn Hermas. Yr un ffunud y mae'r golygiad fawn o eiddo Pfleiderer yn 
un y gellir gwneud defnydd o faono i farofl cynarwcfa, ac nid diweddarwcfa, 
yr epistol. 

Y.mae'r dyb fod yr epistol yn un cynnar, felly, yn gorwedd yn dra 
esmwytfa ar bobpetfa sydd yn yr epistol ei faun, ac yn faelp i ddeall rfaai 
petfaau yn ei gylcfa a fuasai'n faur dywyll ar unrfayw dyfa wafaanol. Ni a'i 
gosodwn ef yn Iled fayderus yn rhywle o flaen y flwyddyn 50. Pa faryd yn 
union sydd gwestiwn anaws ei ateb. 

Beth yw'r adeg gynaraf y gallesid ei ysgrifennu ? Gwel rhai faeim- 
iaid le i ddodi terfyn Iled faendant tu ag amser yr erlid oyntaf y gallai fod 
luddewon y wasgarfa wedi teimlo oddi wrtfao, sef y falinder a godasai yng 
ngfaylch Stephau, o.c. 40 neu 41. 

Ystyria'r rhai sy'n meddwl felly mai erledtgaethgrefyddol oedd 'profed- 
igaetfaau' lago i. 2, a * gorthrymder ' lago ii. 6; ondgan na dderbynir mo'r 
golygiad yn yr esboniad bycfaan hwn, nis gallwn seilio unrfay w ddadl arno 
yma cfawaith. 

• Jadas 20-21. t Gwel Flomptre ar lago, tad. 7. 



Digitized by 



xxviii, Bhaglith. 

Cawn eraill yn pwyso tipyn ar y cyfeiriad tybiedig at yr enw * Cristion- 
ogion * yn ii. 7. Ond yr ydym wedi methn derbyn hynny hefyd. 

Y mae mwy, dybiwn i, i'w ddweud dros awgrym Plümptre— y craffaf ar 
bwnc fel hyn o'r awduron Saesneg i gyd— mai ar ol merthyrdod lago 
brawd loan, yn 44,* y daeth lago brawd yr Arglwydd i amlygrwydd içawr 
fei arweinydd yr eglwys yn Jerusalem, ac iddo ysgrifennu ei lythyr wrth 
deimlo*r cyfrifoldeb newydd a ddisgynasai arno i arfer ei ddylanwad er 
daioni ar eglwysi'r enwaediad. Y mae'r dyfalìad yna, wrth reswm,. yn 
oymeryd yn ganiataol beth yr ydym ni eto heb ei broÛ, mai lago brawd 
yr Arglwydd yw awdwr yr epistol ; ond y mae mwy o iym ynddo nag 
mewn dim arall a welais i at nodi ádeg ei ysgrifeniad. 

Dyma'r hyn y down ni iddo ynte. Y tebyg yw, nad yw'r epistol yn 
gynarach na 44 ; a chawsom le cryf iawn i feddwl nad y w'n ddiweddarach 
na'r âwyddyn 50. 

ietau xU. a a 17. 



Digitized by 



(xxîx.) 



PENNOD III. 



Iago. 



Wbth goâo mai Jacob, nea lago, oedd enw tad y genedl laddewig, nid 
yw'n sỳn o gwbl fod tri o ddisgyblion Crist yn Hyfr yr Actaa yn dwyn yr 
enw : lago brawd loan, lago fab Âlpheus, a lago heb unrhyw ddisgrifìad 
pellacb o houo yn y llyfr ei hun. Y mae hynny'n awgrym o bosibl ei fod ef 
7 mwyaf amlwg ac adnabyddus o'r tri ; ac nid oes le i amheuaeth nad yw 
efÌ9 yr un un a lago brawd yr Árglwydd) yr hwn y sonir am dano yn yr 
£ìpistol at y Galatlaid.'* 

Fe fyn rhai ystyried hwn yr un un a lago fab Àlpheus, sef lago Fyohan. 
Y cyfìeithiad Cymraeg yn ddiameu sydd yn ei le. ' lago fychan,' ac nid 
*Iago leiaf,' fel y Saesneg. Yr achos o'i alw fellÿ o Mid, nid ei f od yn 
ieuangaf o'r ddau lago oedd ym mysg y deuddeg, mwy nag am ei fod yn 
llai enwog, ond yn syml am ei fod yn fychan o gorífolaeth. Felly'n ddiau 
y cododd y cyfenw * Fychan ' yng Nghymru. Rhyw un o hynafiaid y 
teuluoedd sy'n gwisgo'r enw ddìgwyddodd fod yn Uai na'r cyfíredin o dal- 
dra ; a phe buasai lago fab Âlpheus yn Gymro, ac wedi ei eni mewn oe» 
yr oedd y ddefod o Saesnigo enwau Cymraeg wedi dechreu, * James 
Yaughan ' fuasai ei enw yntau. Y mae Calfìn, a Manton, a Bengel, a 
Geiriadur Charles, a llawer heb law hynny, yn cyfrif hwn a lago brawd yr 
Arglwydd yr un un. Y mae'r golygiad yn tybied amryw bethau nad oe& 
dim prawf fòd yr un o honynt yn wir. 

Bhaid i ni, yn un peth, gydolygu â Jerome yn ei dyb mai cefnder oedd 
ystyr y gair • brawd ' wrth ei arfer am frodyr yr lesu, ystyr na cheir mo 
honi i'r gair yn unlle arall fe ddywedir. I ategu hyn pwysir ar loan 
xix. 25, lle y dywedir — * Ao yr oedd yn sefyll wrth groes yr lesu, ei fam ef, 
a chwaer ei fam ef, Mair gwraig Cleophas, a Mair Magdalen.' Dadleuir 
mai ychwanegiad ydyw'r geiriau * Mair gwraig Cleophas,' i ddweud pwy 
oedd chwaer ei fam ef , ac felly mai tair, ao níd pedair, o wragedd y mae'r 
adnod yn eu henwi, y tair o'r un enw, er fod dwy o honynt yn ddwy 
chwaer. Yn Marc xv. 40, crybwyllir ym mysg y gwragedd a safent o 
hirbell, Mair Magdalen, a Mair mam lago fychan, a Salome. Yn awr fe 
dybir yn lied gryf mai fíurf arall ar yr enw Cleophas ydyw Alpheus, ac 
feliy mai yr un yw Mair mam lago fychan a Jose yn Marc, a Mair gwraig 
Cleophas yn loan ; ond pa faint nes ydym ni i brofi'r pwnc, os na ellir 
dangofl hefyd ei bod hi'r un un a chwaer mam yr lesu ? Ffordd arall 
gan rai i ddyfod o'r anhawster ydyw cydnabod mai pedair gwraig a enwir 
yn y fan yna gan loan, a bod ' chwaer ei fam ef ' a ' Mair gwraig Cleophas * 
yn ddwy wahanol, ond dywedyd y gallai fod Mair gwraig Cleophas, neu 
Alpheus, yn chwaer i Joseph, a darfod i Joseph, priod Mair, fagu plant ei 
chwaer. Yn ol y dyfaliad diweddaf yma, Salome, mam meibion, Zebedeus, 



* Gwel Proff. Hügh Wllliami ar Gal. i. 19. 




Bbaolitb, 

A gyfatebai i*r disgrifiad * Ciiwaer ei fam ef/ fel y byddai'r lago arall 
hefyd, lago brawd loan, yn gefnder i'r lesu. Fe all hynny fod ; ond nid 
yw yn perthyn dim llawer i*r mater sy dan sylw yn awr. Yr hyn sy*n 
rhoi peth cysgod i'r syniad yw, fod gan Álpheus a Mair ddau faD yr un 
enwan a dau o frodyr lesu Grist, lago a Jose, neu Joses. Dadleuir oddi 
wrth hyn nad brodyr mewn gwirionedd, ond brodyr maeth i'r lesu, neu 
gefndryd o bosibl, oedd y rhai a elwid yn frodyr yr Arglwydd. Meibion 
oeddynt, meddir, naill ai i chwaer Joseph, neu ynte i chwaer Mair mam 
yr lesu. Ond pa bwys sydd i'w roddi ar fod lago a Joses neu Joseph ym 
mhob un o'r ddau deulu at brofi mai yr un teulu a olygir, a chofìo fod yr 
enwau hyn yn rhai mor gyffredin ? 

Ond dywedir ym mhellach fod brawd arall i lago yr un enw ag un o 
frodyr yr Arglwydd ; Judas ydyw hwnnw. Yr oedd gan ryw lago'n ddiau 
frawd â'i enw'n Judas. Y Judas hwnnw a ysgrifennodd yr epistol sy'n 
dwyn yr enw ; ond ai un o'r deuddeg oedd yr lago yr oedd Judas yn frawd 
iddo sydd bwnc arall. Y dyb mai lago Fyohan a Judas yr Apostol a 
^sgrifennodd y ddau Iythyr sydd dan yr enwau hyn a ysfcumiodd y cyf- 
ieithiad Gymraeg a Saesneg yn nhaflenni enwau'r apostolion ; lle y cawn 
ni * Judas brawd lago,' yn lle *Judas fab lago.'* 'Judas lago ' ydyw'r 
gair ; ond yn ol arfer gyson yr iaith * Judas fab lago ' yw ystyr hynny, 
fel y cytunir gan y beirniaid diweddar braidd i gyd. 

Unwaîth eto, gwneir cryn ddefnydd o Gal. i. 19, i brofi fod lago brawd 
yr Arglwydd yn un o'r deuddeg. 'Eithr neb arall o'r apostolion nis 
gwelais, ond lago brawd yr Arglwydd.' Pe gellid casglu'n deg fod yr lago 
hwn yn un o'r deuddog, rhaid fyddai ei gyfrif yr un un a lago Fyohan ; 
ond nis gellir. A chaniatau fod Paul yn y fan yna'n bwriadu ei alw ef yn 
apostol, ni íyddai hynny ddim yn ddigon ; canys gelwir Barnalms a Saul 
yn apostoIion,t er nad oedd Bari^abas yn apostol o gwbl yn ystyr gyfEredin 
y gair. Ond y mae'n gwestiwn oedd Paul yn meddwl galw lago'n apostol. 
Mater o ddadl rhwng yr esbonwjrr yw pa fodd y dylid deall y gair. Bhydd 
y Gyfieithiad Saesneg Diwygiedig, yng nghorfi y Ilyfr gyfíeithiad yr un 
tath a'r Cymraeg a Saesneg cyfiredin, ond ar ymyl y ddalen un gwa- 
hanol : * Eithr neb arall o'r apostolion nis gwelais, ond yn unig lago 
brawd yr Arglwydd,' gan olygu na welsai efe'r un arall o'r apostolìon, ond 
ei fod wedi gweled lago. Y mae Lightfoot a WUliams yn erbyn oyfieith- 
iad ymyl y ddalen, er nad ydynt hwythau yn dal fod y oyfieithiad cySredin 
yn ein rhwymo ni i'r dybiaeth fod lago'n un o'r deuddeg. Yr un fiunud, 
ni fyddái i ni ddeall wrth 1 Cor. xv. 7, * Wedi hynny y gwelwyd ef flan 
lago, yna gan yr holl apostolion ' yn gwneud lago yn un o honynt, dolm 
yn sail digonol i feddwl ei fod yn perthyn i gyloh y deuddeg. Ni a 
• wyddom yn wir nad oedd efe ddim pan oedd yr Atglwydd lesu Grist gfá à 
hwynt yn y cnawd, beth bynnag, ' Nid oedd ei frodyr yn credu ynddo,' 
meddai'r gair, a hynny yn Ued agos i ddiwedd ei yrfa.î A chan nad 
oedd brawd yr Arglwydd yn un o'r deuddeg, rhaid mai nid doU araU o'i 
enwi ef ydyw ' lago mab Alpheus,' ao mai tri lago, ao nid dau, sydd 
gennym. 

O'r tri lago, ynte, y cawn eu hanes yn y Testament Newydd, dau yn 
unig, hyd y gwn i, sydd i'w hystyried yn y cwestiwn am awdwr yr epistol 

* Lüo Ti. 15, Actaa i. 18. t Actao lÌT. 14. t loan tIÌ 5. 



Digitized by 



Tri lago, ac nid dau, Dau yn unig Vw hjstyrìed yma, xxxi. 

hwn. Ki8 gwn i neb erioed dybied mai lago Fÿohan oedd yr awdwr, ond 
y rhai a gredant niai yr nn un ydyw efe a lago brawd yr Arglwydd. 
Bhyngd^o ef, felly, a lago fab Zebodeus y mae'r dewis. 

Tchydig, y mae'n ymddangos, sydd i'w ddweud dros y gred a fu*n Ued 
gyfiredin mewn rbai eylchoedd, mai mab Zebedeus a ysgrifonnodd y 
Uythyr. Nid yw fod ein Beiblau ni, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn galw'r 
awdwr yn apostol yny teitl, yn profi dim oud fod llawer o gyfysgrifwyr ryw- 
brỳd wedi meddwl felly. Nid yw'r Oyfieithiad Di'wygiedig yn rhoi dim 
ond *Epistol Cyffredinol lago.* Dywedir fod o blaid y teitl cyffredin, 
• Epistol Cyffredinol lago yr Apostol,' ysgrifau pur hen o'r Peshito, rhai a 
gopîwyd rywle o*r bumed i'r wythfed ganrif o oed Crist. Y mae copîaa 
argraffedig o'r Peshito'n dweud rhagor, fod Epistol lago, ao Epistolau 
Píär, ao Epistol Cyntaf loan, yn waith y tri a fu gyd â'r lesu ar fynydd y 
gweddnewidiad ; ond ni wyddys pa le y cafwyd y sylw, ao nid oes sicrwydd 
£od unrhyw lawysgrif hen yn saü iddo.* Dywed Thomas Manton,t fod 
Neîrembergius, Jesuit o'r Hispaen, yn priodoli'r Uythyr i fab Zebedeu8, 
yn erbyn Cyngor Trent, ac yn dwyn rhesymau dros gredu mai dyma'r 
cynaraf o hoU lyfrau'r Testament Newydd. Yr oedd Neirembergius felly 
wedi dyfod i'r un feddwl a llawer o feirniaid yr oes hon am amser 
ysgrfennu'r Uythyr. Ond ychwanega Manton, mai er mwyn rhoi'r blaen 
ym mysg yr ysgrifenwyr sanotaîdd i lago Fwyaf , prif sant yr Hispaen, y 
gwnai Neirembergius hynny. Y mae rhai o'r esbonwyr yn derbyn y 
golygiad, Bassett yw ei brif ddifíynydd yn yr oes yma, ond y mae Geir- 
iadur Oharles yn ei wrthod« gan briodoU'r epistol i lago brawd yr Arglwydd, 
ond ei fod yn ystyried hwnnw yr un un a lago Fyohan, feUy James 
Hughes. Y mae rhesymau Bassett dros roi lago f ab. i^ebedeus yn awdwi^ 
yr epistol yn fwy cywrain nag ydynt o gedym, yn enwedig i feddwl pwyso 
amynt yn erbyn traddodiad cytûn yr eglwys yn yr oesoedd oyntaf. Fel y 
gwelsom yn y bennod gyntaf o'r sylwadau hyn, fe ddichon mai meddwl 
nad oedd yr lago yma'n apostol a barodd, yn un peth, i le'r llythyr yn y 
Oanon gael ei ameu. 

Y mae pob peth hyd y gall dyn weled yn taro o blaid y syniad a dder- 
bynnir erbyn hyn yn dra chyfíreain, mai lago brawd yr Arglwydd oedd yr 
awdwr. Dyna fuasai darllenwyr yr epistol yn ei gasglu yn ddi-os. Hwn 
oedd yr lago amlycaf yn yr eglwys beth bynnag, ar ol marw lago brawd 
Ioan.{ Y mae'n gyfartal ei bwysigrwydd a'i ddylanwad a phe buasai yn 
un o*r deuddeg. Gofynnodd Pedr i'w gyfeilUon yn nhŷ Mair mam loan 
^r hwn oedd ft'i gyfenw Maro, fynegi am y waredigaeth ryfedd .i lago ao 
i*r brodyr.Jl lago oedd yr unig un digon amlwg i'w enwi ar wahân. Y 
'mae yn gydradd â Pheor, os nad ar y blaen iddo, yn y Oyngor y oawn 
haues am dano yn Aotau xy. Efe sy'n cynghori Paul yn Actau x£i., ac y 
mae Paul yn oymeryd y cynghor yn frawdol a boneddigaidd, ac yn gweith- 
redu amo.| Yr un Ue a roddir iddo yn epistolau Paul drachefn. Cafodd 
efe, fel Paul ei hun, weled yr Arglwydd wedi oi atgyfodiad.** Yn yr 
Epistol at y Galatiaid hefyd, fel y gwelsom, oydnabyddir ef gan Paul fel 
un o golofnau'r eglwys; a bron na eUid meddwl wrth rai pethau a 
ddywedir yno fod rhai a ddaethent oddi wrth lago, ac a arferent ei enw, 



* Plumptre ar lago, tud. 6. 

Ý MantoD ar lago. Khagymaârodd, tud. 15. 

î Aotau xil. 2. n Aotau xü. 17. 

i Aotau xxi. 18-26. 1 Cor. xt. 7. 




XXXÌÌ. BHAai«ITH. 

7 mae'n debyg. yn gysgod i'w rhagfarnau onlion ea hunain» wedi inedm 
gosod eu hofn am ennyd ar Simon Pedr a Barnabas. 

A hyn oU y cytuna'r hyn a wyddys am lago, trwy hanes a thraddodiad, 
y tn allan i'r Testament Newydd. Yr oedd lago'n ddigon parchus gan 
yr luddewon ì Josephus dorri ar ei arfer o fyn'd heibio i hanes Gri6tn<^- 
aeth yn ddistaw. Y mae son am ddisgyblion yr lesu'n beth eithriadol 
ganddo, fel y tybia rbai mai darn a rowd i mewn yng ngwai^ yr hanesydd 
luddewìg gan ry w gopîwr o Gristion ydyw'r dam ar lago. Pa un bynnag 
am hynny, y mae'r darn ei hun yn gofnod digon natutioi i fod yn gywir. 
Dywed Josephus i Ânnas, Ananus, fei y gelwir ef ganddo ef, weled ei OTfle 
rhwng ymadawiad Ffestos* a dyfodiad Albinus y rhaglaw newydd, a 
galw'r Cyngor yn afreolus heb gennad y rhaglaw. Archoffeiriad oedd yr 
Annas hwn, a mab i'r un y mae son am dano yn yr Efeng^lau.. Yn y 
Cyngor hwnnw, trwy ddylanwad y Saduceaid yn liennaf , dygwyd ger bran 
lago, brawd yr lesu, yr hwn a eiwìr Crist; a chondenmiwyd hwy i'w 
llabyddio wedi eu cyhuddo ar gam o dorri'r gyfraith. Gwynodd rhai a 
wŷr teca'r ddinas a bwriwyd Annas o'i swydd gan Agrippa.f 

Y mae cofnodiad Hegesippus, hanesydd tipyn diweddarach na chanol yr 
ail ganrif, yn cynnwys mwy o bethau sy'n dwf traddodiad neu yn waitb 
dychymyg. Trwy ddyfyniad yng ngwaith Eusebius j daeth yr hanes 
yma gan Hegesippus i lawr i ni; ac y mae pob esboniwr braidd yn ei 
goffftu. Yn fyr dyma fo. * lago brawd yr Arglwydd a dderbyniodd yr 
Eglwys gan yr apostolion. Gelwid ef y cyfiawn. Nazaread oedd, ao 
ni fwytni gig. Ymwrthodai â phob moethau; nid ymirai âg olew'^; aa 
nid ymdrochai. Efe yn unig fyddai'n oael myned i'r cysegr ; canys llian 
oedd ei wisg yn Ue gwlan. Mynychai'r cysegr ar ei ben ei hun ; ac wrth 
weddîo, a deisyf maddeuant am bechodau'r bobl, aeth pennau ei liniaa 
yn galedion fel gliniau camel. Cyfìawn y gelwid ef, ao Obiias," hynfty 
yw, yn y Groeg, ebai Hegesippus, " Rhagfur y bobl." Arferai rhywrai o'r 
saith sect ofyn iddo, *' Dywed i ni pwyywdtwsyr lesu," A'iatebyntau 
fyddai, mai nwn oedd yr lachawdwr. Fe gredodd rhai trwy ei dystiol* 
aeth ; ond am y sectau hyn, ni chredent yn yr atgyfodiad, nac yn yr hwn 
sydd yn dyfod i roddi i bob un yn ol ei weithred. A phan gredodd Uawer 
o'r penaethiaid, bu terfysg ym mysg yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid ; a- 
deisyf a wnaethant ar lago atal y bobl, gan fod perygl iddynt gyfeiiioml 
ar ol yr lesu, fei pe efe fyddai'r Crist. Yna wedi ei osod ef ar binacl y 
deml, er mwyn i'r Uiaws a ddaethai i Wyl y Pasg er glywed; galwasant 
arno â Uef uchel, gan ddywedyd, " Tydi y Cyfiawn, gŵr yr ydym yn rhwym 
i gyd o wrandaw amo, gan fyned o'r l>obl oll ar gyfeiliom ar ol yr lesu yr 
hwn a groeshoeliwyd, mynega i ni beth yw drws yr lesu," Atebodd yntau 
a Uef uchel, " Paham y gofynnwch i ml am yr lesu, Mab y dyn ? Pe 
eisteddodd yn y nef ar ddeheulaw y gaUu mawr ; ac y mae ar ddyfòd ar 
gymylau'r nef." 'A phan oedd Uawer wedi'eu hargyhoeddi, yn g^neddu 
Duw am dystiolaeth lago, ac yn dywodyd, " Hosanna i Fab Öatydd," 
dywedodd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid hynny, Drwg y gwnaethom roi 
cyfle i'r fath dystiolaeth o blaid yr lesu." Yna gwaeddasant, '* Ho, ho, y 
mae hyd yn oed y Cyfiawn wedi myn'd ar gyfeiliorn." Bwriasant ef i lawr ; 
a phan welwyd nad oedd y codwm wedi ei ladd, dechreuwyd ei labyddio, 
Trodd yntau ar ei ddeuUn, a dywedodd un o feibion Bechab, '* Aroswch : 

* Y Ffestas hwnnw a ddaeth i mewn yn Ue Ffelix, Âctaa xxiv. 97. 
t 'Hynaflaethau' Llyfr xx'iz. 1. 



Digitized by 



Tystiolaeth Josephm a Hegmppus. 



xxxiii. 



y. mfte'r Oyfî»wn yn gweddîo drosooh chwi.*' Yna y ^merth rhy w bannwr 
ei ordd, ac ab'i tarawodd ef ar ei ben ; ao felly y dug äe ei dystiolaeŵ.' 

lile y gwnes rywbeth amgen na chrynhoî prif linellau yr hanesyn hwn 
brasgjrfîeithu a wnaethum oddi wrth ddyfyniad Saesneg Plumptre,* yr hwii 
sy'n nodedig o gyflawn a dyddorol, yn enwedig ar y rhan yma o faes ei 
raglith. 

Dadleua Plumptre dros gywirdeb oyífredinoi yr atgofion hyn» er addef 
fod elfen o ohwedl ynddynt ; eraill a fynnant mai ohwedl ydyw'r dam 
ìaon i gycL Hwyrach f od hon yn un o'r ystorîau hynny y dywedir am 
danynt en bod yn wir, pa un bynnag ai gwìr ai peidio ; hynny yw, y mae 
hi'n bortread oywir o'r caritor, yn ystori y gellid ei chredu am dano, pa un 
bynnag a ddigwyddodd y pethau a adroddir ynddi ai naddo. Peth digon 
tebyg yw f od lago'n Nazaread, a bod ol loan Fedyddiwr ar ei fnoheddf fel y 
gwelsom y dywedir fod ar ei ddysgeidiaeth. Gwyddom oddi wrth ei lytìiyr 
ei f od yn elyn anghymodlawn i fywyd moethus, f el gwreiddyn llawer o 
ddrygau plant dynion. Y mae gwsáth y blaid luddewig yn yr eglwys, yn 
ei amser ef ei hun ac ar ol ei ymadawiad, yn arfer ei enw ac yn apelio at 
ei awdurdod, er nad oedd hynny o gwbl wrth ei fodd ef , yn profì er hynny 
mor uchel y safai lago brawd yr Ar^lwydd yng nghyfrif ei gydgenedl, y tu 
fôwn a'r tu allan i eglwys lesu Grist. Fa un bynnag ai gwir ai nad ê, y 
cai efe fel Hazaread fyn'd i mewn i'r cysegr yr un fath a'r ofîeiriaid, y 
mae f od traddodiad felly am dano yn profì ei f od yn gymeradwy gan 



cyfateb i c&addodiad cywir, pa faint bynnag o ystumio a fu amo, ydyw'r 
ymofyniad yng nghylch * Drws yr lesu,' gan fod yn ddigon posibl na 
adeallai Hegesippus ei hun mo'r cwestiwn wrth ei ddodi i lawr. Pe 
newidiasai efe iywbeth ar y traddodiad, newid i beth haws eì ddeall y 
boasai, y mae bron yn sicr. Tybed eiu bod ninnau'n deall y gair wrth ei 
ddarllòn ? Oais Plumptre i'w egluro yw'r ^oreu a welais Ì. Amlwg yw, 
mai owestiwn oedd hwn o'r un gynneddf a'r cwestiynau a ofynnid i'r 
Arglwydd lesu i'w rwydo yn ei ymadrodd. Gair ydoedd a gipiasai rhy wun 
o enau lago, heb ei iawn ddimad ; ac wedi newid digon ar ei fîurf , wrth 
ei droi a'i drosi, i'w wneuthur yn ymadrodd hollol ddi-synwjrr, hwy a'u 
taflent at lago mewn gwawd, dan esgus gofyn am eglurhad. Ni a 
wyddom mai gwyrdroi geiriau ein Harglwydd a wnaeth y gau dystion y 
eondemniwyd ef ar eu tystiolaeth, nes gwneud ynfydrwydd digymysff o'i 
ddywediad ef. * Ni a'i clywsom ef yn dy wedjd, Mi a ddinystriaf y deml 
hon o waith dwylaw, ac mewn tridiau yr adeiladaf arall heb f od o waith 
llaw.'t A pha ryfedd iddynt gymysgu ac ystumio ymadroddion ei frawd 
e£ yr un modd ? Y gair a gipiasai'r Saduceaid hyn, yn ol Plumptre, yw 
hwnnw, ' Y mae y Barnwr yn sefyll wrth y drws.' Deallent fod lago'n 
Bon llawer am ryw ddrws wrth bregethu Orist; a gotynasant mewn 
gwawd, heb geisio gwneud synwyr o'r atgof oedd ganddynt ar gip am 
ei eiriau, 'Beth yw drws yr lesu?' 

Ychydig y mae*r traddodiadau eraill yn ei chwanegu at ein gwybodaeth 
am lago ; ond y maent hw^hau yn eu fiordd yn dwyn tystiolaeth i'w 
allnoead, a'i'dduwioldeb, a'i ddylanwad ; canys fel y sylwa Plumptre, o 
gwmpas dyn mawr, nid o gwmpas un bychan, y tyf oyloh o lenyddiaeth 




Y peth sy'n siwr braidd o fod yn 



•Tnd. 96-81. 



t Maro ziT. 87-58. 








xxxiv. 



Bbaglith. 



ohwedlonol. Ao ar lago brawd yr Arglwydd y discnm yr hoU ohwedlau 
byn, fel testyn yr byn a adroddant. Nid oedd dim ihado'r traddodiadaa 
i ymgyplysu â'i enw ef oddi eithr bod ynddynt ryw elf en o wir. Nid oedd 
ete'n un o'r deuddeg ; ao eto y mae'n enwocacb mewn traddodiad na neb 
o'r apostolion, ond Paul a Pbedr ac loan. Yr eglurbad naturiolyw, 
ddarfod iddo, fel y dywed Hegesippus, dderbyn gofal yr eglwys yn Jeru- 
salem, os nad gan yr apostolion, yn nyddiau'r apostolion bid a fynno. 
Er siampl, oyflwyna'r Olement Ffug ei epistol i'w arglwydd lago, eagob 
esgobion, sydd yn llywodraethu Jerusalem, eglwys sanctaidd yr Hebreaid. 

Ni r^dd neb, erbyn hyn, mo'r ystyr Gatbolig, ystyr yr ail ganrif» i'r teitl 
o esgob. Gyfystyr a * henuriad ' oedd y gair * eagob ' yn oes yr apostolion. 
Ac fe allai y gellir ohwanegu sylw Deems am esgobaeth lago, mai swydd 
o ddylanwad, yn hytraoh na swydd o awdurdod nurflol, ydoedd hi. 

Byddai Uythyr at yr Israeliaid ar wasgar yn union y peth a ddisgwyl- 
iasem ni oddì wrth esgob y fam eglwys yn Jerusalem ; a ohydwedd â 
chymeriad IsHgo, fel un a gair da iddo y tu allan i gyloh y cuBgyblion, 
ydyw y oyfeiriadau hynny yn y llythyr sy'n oynnwys yr luddewon digred, 
yn enwedig v. 1-6. Ý mae tôn atbrawiaethol y Uythyr befyd yn gweddu'n 
dda iawn i un o brif ddysgawdwyr yr enwaediad ; a hawdd y gallwn ni 
ddeall fod ei ddysgeidìaeth yn im y medrai dynion dyfeisddrwg ei gwyr- 
droi i ddibenion plaîd, fel yr oedd dysgeidiaeth Paul yn un y cymerai rnai 
fantais arni i droi gras ein Duw ni i £7thyllwch.* 

Heb law hynnv y mae ysbryd boneddigaidd, rhesymgar yr epistol, yn 
hynod o debyg i'r nyn a ddywed lago wrth Paul yn Actau xzi., ao yn bendi- 
f addeu i araith lago yn y Oyngor, Actau zv. , ac i'r oylchlythyr aysgrifennwyd 
o dan ei gyfarwyddyd ef , os nad â*i law ef ei hun. lago Ddoeth oedd un o'i 
deitlau traddodiadol ef ; ao y mae cymesuredd mewn bam ac athrawiaeth 
yn un o'r pethau amlycaf yn y Uythyr. Wedi codi profedigaethau o dir 
damwain, a'u âangos yn rhan o gynllun Duw, fe brysura'i warchod rhag y 
camsyniad andwyol o wneüd Duw yn achos o honynt fel y maent yn 
demtasiynau i bechu. Wrth ddweud ' Esgud i wrandaw, diog i lefaru,' fe 
dry o'i fiordd i ddweud, * Byddwch wneuthurwyr y gair, ac nid gwran- 
dawyr yn unig.' Ni fyn gynghori ar un o'i hofí Iwybrau, yn erbyn y 
pechod o dderbynwyneb trwy ffafrio'r fodrwy aur, heb ddweud o'r oohr 
arall, y dylai'r uchelradd yn gystal a'r tlawd gaei llawn ystyr y gyfrailh 
frenhinol, * Oftr dy gymydog fel ti dy hun.' Wrth draethu ar weddi mewn 
adfyd, y mae'n troi am foment o'r neilltu i ychwanegu, * A oes neb yn 
esm^räi arno, caned sahnau.' Pan rydd efe bwyslais ar nerth gweddi, 
gweddi'r ffydd ydyw hi, a gweddi'r cyfiawn. Yr un ysbryd mantoli a hwn, 
yr un parodrwydd i wrandaw'r ddwy ochr, yr un cyíuniad hapus o fiydd- 
londeb i egwyddor a hynawsedd wrth ymladd drosti hi, ag a geir vng 
nghyngorion yr epistol, sydd i'w gweled hefyd yn yr araith a'r cyleblytnyr 
ftt y rhai o'r Oenhedloedd a droisant at Dduw. Fe gydnebydd hyd yr 
eithaf fwriad yr Arglwydd i ymweled â'r Oenhedloedd, a chymeryd o 
honynt bobl iddo'i hun ; ao eto f e goíia i'w frodyr, fod * i Moses ym mhob 
dinas, er yr hen amseroedd, y rhai a'i pregethant ef , gan fod yn ei ddarllen 
yii y synagogau bob Sabbath.' Olywcn ydôn berswadiol hefyd sydd yng 
tigeiriau'r llythyr a ddanfonwyd o'r ■Cyngor. * Oanys gwelwyd yn dda gan 



• Oymb. S Pedr iü. 16 â Jtidas 4. 




Tebygrwydd y Llythyr i CfÿmêHad ac Ardduîl lago, XXXY. 



yt Ysbiyd Olân a chennym ninnau» na ddodid amooh faich ychwaneg 
oia'r pethau angenrheidiol hyn, bod i chwi ymgadw oddi wrth yr hyn a 
Aberthwyd ì eilunod, a gwaed, ao oddi wrth y peth a dagwyd, ac oddi wrth 
odineb : oddi wrth yr hyn bethau os ymgedwch, da y gwnewch.* lago, 
■dehyg, 8y*n úarad â*r Apostol Paul, dros yr henuriaid, yn Actau xxi. 20-25. 
Y mae eíe yma eto yn oydnabod y gwaith a wnaethid trwy weinidogaeth 
Paul, ac yn gogoneddu Düw am dano ; eithr, gyda'i bwyll arferol, fe 
ragwel beth fydd canlyniad dyfod Paul i*r ddinas. * ì^iá oes fodd na ddel 
y lliaws yn nghyd ; canys hwy a gânt glywed dy ddyfod di. Gwna gan 
íiynny yr hyn a ddywedwn wrthyt . . . : f el y gwypo pawb dy fod di dy 
hun yn rhodio, ao yn cadw y ddeddf.' Y niae cyfîelybrwydd ym mhob 
gair sydd wedi ei gadw o eiddo lago brawd yr Arglwydd i Bpistol Gyfired- 
inol lago, yn cadarnhau*r syniad mai'r lago hwnnw oedd yr awdwr. Y 
mae cyfîelybrwydd yn y dull o feddwl ao ymadroddi'n taraw yr un fEordd. 

Y mae cryn dîpyn o ddelw arddull Amos ar yr Epistol, yn enwedig ar 
iv. 1-10 a iv. 13- V. 6 ; ac un o gŵynion trymaf y proffwyd ydyw oŵyn 
drymaf lago hefyd, gorthrymu'r tlawd, a hynny gan rai oedd yn fawr eu 
hystẃr yng ngbyloh defodau gwasanaeth Duw.* Y mae'r tebygrwydd yn 
fwy mewn dawn ao ysbryd a mater nag mewn adnodau neilltuol ; fe'i 
gwelid ar unwaith gan unrhyw un a ddarilenai Amos a lago drwodd ar un 
•eisteddiad. Ni dybiasem feUy ar unwaith fod Amos yn boff broffwyd gan 
lago, pe na wyddem ddim chwaneg am hynny ; ond yr ydym yn gwybod ; 
oblegid yn yr unig araith sy gennym o waith lago, y mae un dyfyniad o'r 
Hen Destament ; ac o Amos y mae hwnnw. Wrth reswm ni wiw pwyso 
gormod ar gyd-darawiad o'r fath yma ; ond fe ŵyr pob pregethwr a phob 
athraw gymaint a hyn : os caifE dyn ei alw ar fyr rybudd i siarad, fe gais 
ffurfio'i farn yn wir wrth Jewyrch ei brofiad a'i ddarllen, yn lled gyffred- 
ìnol ; ond os bydd arno eisieu dyfynion neu esiamplau i ategu ei farn, fe 
chwiUa am y rheiny o blith y pethau, ac o blith y Uyfrau, y gŵyr efe 
fwyaf am danynt. Llyfr y byddwn ni'n eithriadol o hyddysg ynddo 
ydyw'r Uyfr y daw dyfynion o hono at ein llaw bron ar gynhyrfiad y 
foment ; fel y mae gwaith lago'n dyfynnu Amos yn dweud rhywbeth am 
ei gynofindra ef á'r Uyfr, ac yn rhoi arwyddocâd newydd i'r tebygrwydd 
sydd rhwng Epistol lago a gwaith y proffwyd. 

Ni a wyddom fod awdwr Epistol lago yn hoffaoh na'r cyffredin o ysgrif- 
önwyr Groeg o frawddegau digyswUt, i. 16, ii. 13, B,t iü. 10, A a B. 
iv. 10 ; a chawn engraifft o hynny yn araith fer lago, ' Hysbys i Dduw yw 
ei weithredoedd oU erioed.'î Gwel Mayor.H â Ilygad ysgolhaig manwl a 
•chyfarwydd, gyd-darawiadau eraill, rhai digon amlẁg yn y Groeg wedi 
anwaith eu gweled, ond anawdd eu dangos yn Gymraeg. Yr un gair sy 
am *ymweled* yn Actau xv. 14 ac yn lago i. 27, hefyd am • droi ' yn 
XV. 19, ac yn lago v. 20. Gair lago i. 1 am ' annerch ' sydd yn nechreu'r . 
cylohlythyr, Actau xv. 23 ; ac nid yw ond mewn un Ile arall yn y Testa- 
ment Newydd, sef yn Uythyr Claudius Lysias at Ffelix.§ Yr un ymad- 
rodd sy am • gadw'r gyfraith * yn xv. 24, ac yn lago ii. 10 ; gair lago am 
^ anwyl * sydd yn xv. 26 ; a*r un ymadrodd a geir yn xv. 26 ag sydd y» 
lago ii. 1, * Ein Harglwydd ni lesu Grist.* 





xxxvì. Bhaolitb. 

7 mad gan Mayor ragor na hyn ; ao er bod oyd-darawiadau íel yna yo 
sylíaen go gul i adeiladu llawer arno, y maent gyd â'u gilydd yn werth- 
fawr íel ategion i beth oedd yn dra thebyg o íodyn wir o'r blaen. Deng 
air ar hugain a dau gant, medd Mayor, sydd yn yr araith a'r cylchlythyr 
ynghyd; ao y mae bod amirw eiriau a geirdduUiau yr un íath ag 
Epistol lago, yn awgrym Ued gryí mai yr un lago sydd gennym yn yr 
epistol hwn ac yn y Oyngor. 

Nid oes yr un wrthddadl o ddim grym yn erbyn y casgliad yma chwaith» 
Sylwasom eisoes, tud. xv.-xix., ar rai o'r dadleuon a godir yn erbyn ystyried 
yr epistol yn gynnyroh dilys yr oes apostolaidd o gwbl ; a bwrw mai iawn 
y bamasom, wrth feddwl na ddaliai y rheiny ddim, gallwn eu gadael hwy 
o'r cyfrîf yn y fan yma. A phrin y mae'n werth ymdroi i ail agor dad- 
leuon sy'n gofyn i ni goeUo gyda ft Yon Soden mai Israel ysbrydol a olygir 
wrth y deuddeg Uwyth, neu gyd â Sohwegler, mai enw ar yr luddewon 
ydyw'r * tlodion * y mae y Uythyr mor dyner wrthynt, ao nad yw'r * cyí- 
oethogion ' ond enw arall ar y Cenbedloedd. 

Y tu aUan i'r dosbarth yna o ddadleuon, y rhai sy'n aberthu pobpeth er 
mwyn gwneud yr epistol yn un diweddar, yr unig anawster o bwys 
deimUr ynglyn ft derbyn y golypad cyHredin mai lango brawd yr Arglwydd 
yw awdwr y Uythyr ydyw, fod Groeg yr epistol yn eithriadol o dda, gyda'r 
goreu, meddir, yn ▼ Testament Newydd i gyd. Y mae gan eraiU o'r ysgrifen- 
wyr sanctaidd ardduU fwy dawnus, megis Luc, ac awdwr y Uythyr at yr 
Hebreaid ; ond ni fedd yr un o honynt, y mae'n ymddangos, Roeg oyn 
debyced i Boeg olasurol ag eiddo lago a Phaul; a ohyfrifir mai laga 
ydyw y tebycaf i'r awduron safonol yn yr iaith o'r ddau hyn, a hynny yn 
fwy na dim araU, fe aUai, am ei fod yn ysgrifennwr mwy pwyUog na 
Phanl. Y owestiwn ^w, a aiiai lago, wedi ei fagu yn Nazareth, ysgrifennu 
oystal Groeg. Bernir yn anawdd oredu mai cyfìeithiad o'r Aramaeg: 
ydyw'r epistol ; y mae'r ardduU yn anhebyg iawn i hynny ; ac os ysgrifen- 
nwyd ef gan lago fel y mae, pa fodd y cysonwn ni hynny & hanes un a 
dreuUodd ei febyd yn Galilea ? Dyma atebiad Mayor ;* ac i'm bryd i nid 
oes eisieu ei weli. 

Yr oedd diwiUiant Groeg yn o uchel yn nghwmpasoedd GaUlea beth 
bynnag oes neu ddwy cyn dyddiau lago. Gadara, ar Lyn Genesaret, oedd 
man genedigaeth peawar o lenorion pur enwog yn eu dydd yn eu gwahanol 
gylchoedd; PhUodemus, athronydd Epicurîaidd, a chyfaiU i Cicero'r 
areithydd; Theodorus, athraw Tiberius Cesar mewn areithyddiaeth ; 
Meleager, ysgrifennwr epigramau, a chasglydd y blodeugerdd Groeg cyntaf ; 
a Menippus, im a berthynai i blaid athronyddol y Cynìciaid, a gŵr digon 
amlwg yn y byd llenjddol i Yaro a Lucian efelychu ei waith. Gallai hyn^ 
ond odid, ein tywys i'r casgliad yma, beth bynnag ; ' Nad mwy amhosibl 
oedd i fachgen gwledig o Galilea ddysgu ysgrifennu Groeg da, nag r 
fachgen o Gymro ddysgu ysgrifennu Saesneg da, neu i Lydawiad ddysgu 
ysgrifennu Ffrancaeg da; llawer tebycach, gallem feddwl, nag i HindoO' 
talentog ymgydnabyddu, fel y mae cynifer wedi gwneud, â'r awduron* 
Saesneg goréu, ac ysgrifennu arddull Saesnig dda.' 

Po fwyaf edrychom ni ar y pwnc, o wabanol gyfeiriadau, dyfnaf yn y 
byd, ond odìd, fydd y boddtonrwydd a gawn, fòd y farn gyífredin am 
awdwr yr epistol yn ei Ue. Hyd y gwyddom ni, un lago a gymerth rai» 

* Tad. 41-48. 



Digitized by 



Oroeg lago» Crynhodeb, Brodyr yr Arglwydd. xxzvii. 



flMBUaw yn helynt yr oes apostolaidd. Am hwnnw y bnasai yr eglwysi a 
dáerbyniodd y Uythyr yn meddwl gyntaí wrth ddarUen ei enw. Gwna 
traddodiad eí yn bennaf o athrawon yr enwaadiad, nes priodoU iddo syn* 
ladau luddewig eithafol, na ía efe, fel y gwyddom ni, erioed yn euog o'u 
dal. Y mae y Uythyr ei hun yn rhy ddi-rodree a diorohest i f od yn ffug- 
waitb gan ŵr yn benthyoa enw fago. Fe ddywedasai un feUy, boed 
Essenìad, boed Ebioniad, fwy o lawer am dano'i hun, er mwyn ennili 
derbyniad. 

Oddi ar draddodiad Uafar neu ysgrlfen, yn ddiau y Uefarai Jerome 
{340-420), panddywedai, * Un epistol yn unig ayBgrifennodd lago brawd yr 
Arglwydd ac er ei fod ef ei nun yn caniatau y gallai fod yr epistol yn 
waith rhywun arall dan enw lago, ni chytyd yntau ddim dadl o gwbl ar y 
owestiwn pa lago oedd bwn. Ni feddyliodd ameu nad lago brawd yr 
Arglwydd, os lago oedd efe hefyd. Y mae oymeriad lago, a hynny a 
wyddys am ei dduU a'i ardduU, yn oyd-daro í hyn. Mewn gair, y mae 
braidd bob gwybodaeth sydd yn ein cyrraedd ar y pwno o blaîd meddwl 
mai lago Llyfr yr Aotau ydyw lago'r Epistol hefyd. 

Am gwestiwn arall ynglyn âglago nis gallwn ei ateb y naiU fiordd na'r 
Uall, yn rhyw hvderu8 iawn. Mi a'ì gadewait ef hyd yn awr, gan dybied 
na fyddai ei atoD yn derfynoi, pe gelUd, ddim ynrhyw gymaint a ohymaint 
o help i ddeall y Uythyr. Pa berthynas oedd lago yn ol y onawd i'r 
Owaredwr? Ymofyniad hudol iawn i fyned ar ei ol ydywhwn ; ac i'r 
neb a glywo ar ei galon fyn'd, y mae digonedd o waith durUen, a darllen 
difyr dros ben. Oan Mayor ar lago, a Lightfoot, yn ei esboniad ar yr 
Spistol at y Galatiaid, y trinìr y pwno gyflawnaf yn Saesneg. Ond gan 
mai á*r Epistol y mae a fynnom ni yma'n flaenaf dim, rhaid i ni, mewn 
eeboniad bychan o'r maint yma, foddloni i brinhau ar hanes bywyd yr 
awdwr, er mwyn prysuro ym mlaen at Isetíiau sy'n perthyn yn nes x lygad 
y testyn. 

Y mae son am * frawd yr Arglwydd ' yn Gal. i. 19, ao am ' frodyr yr 
Arglwydd ' yn 1 Cor. ix. 5, ao yn Actau i. 14, heb law'r crybwyUion sydd 
gennym am danynt yn yr Efengylau, Ue y dywedir wrthym hefyd beth 
oedd eu henwau. ' Onid hwn y w y saer, mab Mair, brawa lago, a Joses, 
a Judas, a Simon? ao onid yw ei ohwiorydd ef yma yn ein pUth ni?'* 
Y mae tri phrif atebiad i'w cael i'r ymhoUad beth yw y berthynas a 
ddynodir wrth alw'r pedwar yma'n frodyr yr lesu— (1) mai cefndiyd 
oeddynt iddo, (2) mai meibion Joseph o briodas flaenorol, (3) mai meibion 
Joseph a Mair. 

ran y Testament Newydd ei hun, y diweddaf yna, golygiad HelTÌdìus, 
y w'r unig un y buasai dim byd pendant a chryf i'w ddywedyd o'i blaid. Yn 
wir prin y meddyliasid am ddadleuon yn erbyn hwn, ar dir Ysgrythyr o 
gwbl, oni bai fod eisieu hynny î ategu rhyw dyb y daethbwyd o hyd iddi 
mewn rhyw Synhonnell heb law'r Beibl. Pwy, oni bai hyn, a fuasai yn 
pwyso Uawer ar waith y brodyr yn amlygu gofal am yr lesu,! a'i gynghoil 
pa fodd i g^rrraedd ei ddibenion?! fel pe brodyr hŷn nag ef a fuasent 
fawy ? Os nad oedd rhagoriaeth yr lesu arnynt, er yn facbgen, yn ddigon 



* Mare vi. 8. Cymb. befyd Mat. xiii. 56 56. 

* Maro iU. «1. 2 loao yii. 6. 




xxxviiî. 



Bhaŵlith. 



i'w cadw hwy rhag ymyraeth â*i gynlluniau ef, ni wnaetbai ychydîg 
flynyddoedd o wahaniaeth oedran rhwng dynion yn eu maint ddim. Heb 
law hynny, da y gwyddom, y bydd yr enwocaf mewn toulu, boed hynaf 
boed ieuangaf, o herwydd ei ymröad prysur i gylchoedd cyhoeddus, ya 
wrthrych cyífredin gofal gan y lleill i gyd mewn pethau amgylchìadol. 
Mi glywais ddweud y byddai chwaer Neander yn ei hebrwng ef i'w 
ddarlithiau, rhag iddo, yn ei fyfyrdodau, goUi'r fíordd. 

Nid 003 fawr chwaneg o rym yn yr wrthddadl arall a godir chwaîtb^ 
Dywodirmai anhebyg yw y buagai yr leau'n rhoi gofal ei fam, wrth farw, i*r 
disgybl anwyl, pe buasai ei frodyr ef yn feibion iddi hi. Yn 1 Cor. ix. 5,. 
awgrymir yn bendant fod brodyr yr Arglwydd yn wŷr priod ; smî y mae'n 
ddigon posibl — priodi'n ieuainc y byddai*r luddewon — eu bod wedi priodl 
i gyd pan gyflwynwyd Mair i ofal loan. Tybia rhai yn gryf fod loan yn 
nai fab chwaer i Mair y Forwyn. Os oedd efe'n ddi-briod ar y pryd, a'i 
mheibiün hi wedi sefydlu teuluoedd eu hunain, beth a fuasai'n ddoethachr 
ie, beth fuasai'n garedicach, nid â Mair yn unig, ond â hwythau hefyd, na> 
rhoi ei gofal hi i'r disgybl? Ni a wyddom na pharodd hyn unrhyw 
dramgwydd na rhwyg rhwng Mair a'r pedwar brawd, a'r tebyg yw eu bod 
hwy yn gweled rhesymoldeb y trefniant, Ue y buasent, o bosibl, yn 
grwgnach yn erbyn y tro fel diffyg hyder ynddynt hwy, pe buasent yn 
rhywbeth ond meibion i Mair, a brodyr o ddifrif i lesu Grist. Yn île 
hynny, ni a'i oawn hwy ar ol hyn gyd â Mair ei fam ef fel o'r blaen. 

Beth. a ddywedai y rhai a ddefnyddiant yr wrthddadl ddiweddaf yna pe 
troid honno fel arall ? Gyd â brodyr yr lesu y mae Mair ar hyd tymor ei 
weinidogaeth ef. Gwir fod yr lesu yno hefyd yn aml i ofalu am ei fam; 
ond y mae efe yn aml oddi cartref am wythnosau os nad mÌBoedd ; ao y 
mae ei fam, yn ol pob golwg, gyd â'i frodyr ef bron o hyd, anfynyoh y 
gwelir hwy yn yr hanes ar wahan.* Hefyd y mae iaith blaen yr 
eíengylau'n awgrymu, heb fynegi'n bendant, fod gan Mair blant heb law 
yr Arglwydd lesn. Bhaid oofio eu bod hwy wedi eu hysgrifennu flynydd- 
oedd ar ol y digwyddiadau a gofnodir ynddynt. Y mae'n anhygoel 
braidd na wyddai na Matthew na Luc nemawr o hanes teulu Mair 
ar ol geni'r Ceidwad; ao eto *Hyd onî esgorodd hi ar ei mab cyntaí- 
anedig ' ydyw gair Matthew ; ac * A hi a esgorodd ar ei mab cyntafanedig ' 
ydyw gair Luc. Ceisir dangos nad oedd hynny, i luddew, yn cyfleu dim 
mwy na bod gan Mair fab, a bod raid ei gyflwyno yn ol y gyfraith fel y 
oyntafanedig. Y mae hynny'n synwyr, wrth edrych ar yr hanes o safle y 
rhai oedd yno ar y pryd ; ond peth gwahanol fyddai son am gyntafanedig 
ym mhen blynyddoedd, a gwybod nad oedd dim plant eraill. Digon gan 
rai o'r beirniaid oraflaf a'r hanesyddion manylaf gymeryd y golygiad sy'n 
oynnyg ei hun gyntaf i bob darllenydd, ac yn rhoddi eî ystyr gyffrûdin, 
naturiol, i'r gair brodyr— Meyer, de Wette, Bleek. Stier, Huther, 
Plummer, a Mayor. 

Beth ynte, meddai rhywun, sydd wedi gyrru awdurdodau mor uchel,. 
megis Lightfoot, Plumptre, ac eraill i goleddu tyb wabanol? Eu bam 
hwy yw mai yr ail syniad sy'n gyẁir, syniad Epiphanius, sef mai meibion 
Joseph briodas o'r blaen oedd brodyr yr lesu. Bhaid fod rhywbeth 
cryf ganddynt i'w tynnu i'r ochr honno, ac y mae hefyd, ond fod yn gryn 
gwestiwn ai digon cryf. Dyna ydyw mewn un gair, traddodiad. Y ma» 

*Mat. xil.46. MarcTi.S. loan U. 19 



Digitized by 



Brodyr yr Arglwydá, xxxix. 

n anawdd, thaid oydnabod, oael traddodiad eglwjsig orylaoh ar unrhyw 
Dwnc o hanes nag sydd ar hwn. Dyma oedd bam gyf!redin yr eglwys yn 
yr ail a*r drydedd ganrif, ac yn y bedwaredd hefyd hyd amser Jerome. 
Darlunir Joseph fol hen ŵr o'i gymharu â Mair, fel y byddai ei feibion ef 
i gyd yn hŷn na'r lesu, a rhai o honynt, gelUd meddwl, bron yn ddigon 
hen o frodyr i Mair ei hunan. 

Yr nnig eithi4ad o bwys yn yr oesoedd yna ydyw Tertollian, tna deohren 
y drydedd ganrif. Cymer efe'n ganiataol mai meibion Joseph a Mair 
ioedd brodyr yr Arglwydd : ond elthriad ydyw hynny. 

Eto, er mor agos i unllais yw'r traddodiad hwn, y mae dwy ystyric^eth 
yn ei ddirfawr wanychu. Yn un peth, y mae'n groes i dystiolaeth ysgrif- 
eniadau'r oes apostolaidd ; a phetb arall, y mae'n hawdd esbonio pa fodd y 
tyíodd y traddodiad ei hun. Pan fo traddodiad na wyddom ni am ddim 
cymhelliad tebyg o fod wedi rhoi bod iddo, os nad oedd yr hanes y dwg efe 
dystiolaeth iddo'n wir, y peth rhwyddaf ydyw cydnabod, yn niffyg gwell 
tystiolaŵth, mai gwir yw. Er engraifft, nid oedd dim yn y byd i beri i 
bobl dybied mai Luo oedd awdwr yr efengyi sy'n dwyn ei enw, os nad 
dyna'r jSaith ; ac felly y mae pawb braidd yn ei aderbyn fel traddodiad cywir. 
Ond ar y cwestiwn am frodyr yr Arglwydd, y mae'r traddodiad yn wan, 
am y gwyddom ni i sicrwydd braidd mai cyfodi a wnaeth o*r awydd i gredu 
yng ngwyryfdod perffaith Mair hyd ddiwedd ei hoes. Gwyddom fod y 
duedd i ystyried gwyryfdod yn sanoteiddiach ystftd na phriodas i'w chanfod 
yn yr eglwys oyn gynared a'r Llythyr Gyntaf at Timotheus,* ao oddi ar y 
teimlad hwnnw, teimlad a gynyddasai'n ddirfawr erbyn diwedd yr ail 
ganrif , bernid y buasai'n sarhad ar goffadwrìaeth Mair y Forwrn meddwl 
iddi fod yn fam i neb heblaw lesu Grist. Er fod Lightfoot ei nun yn dal 
mai'r dyb yna sydd yn ei Ue, eto y mae ei ymdrinìaeth ef mor deg a chyf- 
lawn nad yw y tystiolaethaua ddwg efe'n ein cau ni i'r un fam ag ef. Yn 
wir fe benderfynai llawer un heb ddarllen dim ond Lightfoot ar y mater, 
mai Helyidius ac nid Epiphanius oedd yn iawn. 

Am y trydydd syniad, syniad Jerome, mai oefndryd i'r lesu ydoedd 
ei frodyr, ni a welsom, er fod hwn y mwyaf poblogaidd gan eglwysi'r 
Gorllewin, nad oedd fawr ddim i'w ddweud drosto. Ni ohymerai Jerome 
arno fod ganddo nag ysgrif na thraddodiad o'i blaid ; ao ymddengys nad 
yw efe ei hun chwaith yn ei ddal, ym mhob man, yn hoUol gyson. 

Arfer pobl grefyddol yw apelio at un o dri awdurdod: traddodiad, 
rheswm, ao Ysgrythyr. O'r tri hyn, y mae traddodiad o blaid meddwl 
mai gweddw oedd Joseph pan briododd efe Mair, ac mai plant y briodas 
gyntaf oedd brodyr a chwiorydd yr lesu ; y mae Ysgrythyr a rheswm dros 
feddwl mai plant Joseph a Mair oeddynt ; ac nid oes yr un o'r tri dros 
gredu mai neiaint a nithoedd oeddynt i un o'r ddau. 

Hyd y rhydd yr hanes prìn le teg i ni farnu, brawd yr lesu, a mab Mair, 
ydoedd lago awdwr yr epistol. Canlynodd lawer ar y Gwaredwr yn 
nyddiau'i gnawd ; eithr nid oedd yn credu ynddo y pryd hwnw.f Y mae 
ei frodyr ef, a lago'n bendifaddeu yn eu plith, gyd â'i fam ef a'i ddisgybl- 
ion yn Llyfr yr Aotau. Pa bryd yn fanwl yr eniUwyd hwy o'u hanghred* 

• 1 Tim. iy. 3. + loan vii. 5. 



Digitized by 



x1. Bhaŵuth. 

iniaeth, nis gwjddom. Am lago ei hun y mae traddodiad yn tybied ei 
fod gyd â*r deuddeg yn cyfranogi o*r swper cyn dioddef o'r lesu, ac yn 
dweud yn blaen iddo addunedu na fwytäi efe fara o hynny allan, hyd oni 
welai yr Arglwydd wedi codi o feirw, a darfod i'r lesu ymddangos iddo, a 
thorri bara, a dywedyd, * Bwyta dy fara ; canys y mae Mab y dyn wedi 
cyfodi oddi wrth y rhai a hunant.' Tebycach o fod yn wir yäŸW dyfaliad 
Godet, mewn un o'i draethodau, mai ymddanghosiad yr lesu i lago wedi 
atgyfodi a fu*n foddion troedigaeth îddo. Oddi wrth y 'traddodiad hwn, 
yr hwn a gadwyd mewn un o lyfrau Apocryphaidd diwedd yr ail ganríf, 
♦ Yr efengyl yn ol yr Hebreaid,* gallem gasglu mai yn union wedi'r at^- 
odiad yr ymddangosodd yr lesu i'w frawd ; ond fel arall y tybiem ni oddi 
wrth adroddiad Paul, mai ym mhen rhyw ysbaid y bu'r ymddanghosiad 
hwn, yn ddiweddarach, beth bynnag, na rhai ymddangosiadau eraill. 
' Ganys mi a draddodais i chwi ar y cyntaf yr hyn hefyd a dderbyniais, 
íarw o Grist dros ein pechodau ni yn ol yr Ysgrythyrau, a*i gladdu, a'i 
gyfodi y trydydd dydd, yn ol yr Ysgrythyrau ; a*i weled ef gan Cephas, 
yna gan y deuddeg. Wedi hynny y gwelwyd ef gan fwy na phum' cant 
brodyr ar unwaith ; o'r rhai y mae y rhan fwyaf yn aros hyd yr awrhon ; 
eithr rbai a hunasant. Wedi hynny y gwelwyd ef gan lago, yna gan yr holl 
apostolion.'* Nid ydym i feddwl mai yr ymddanghosiad noeth a eniUodd 
lago, mwy nag y darfu i'r weledigaeth ar y ffordd, ar wahan i'r argy- 
hoeddion a fuasaî'n ymi^son â*i feddwl o'r blaen, eniU Paul, ond fe 
goronodd yr ymddanghosiad hwn i lago waith oedd wedi deohreu er ys 
talm. Sìor yw na adawodd gweinidogaeth yr Arglwydd ddim dyfnaob 
argraffîadau ar feddwl un disgybl nag ar ei feddwl ûL 

* l Oor. ZT. 3-T. 



Digitized by 



{xli.) 



PBNNOD IV. 



NsGES A Thbefn yb Efistol. 



Fel pwno o h&nes noeth, ac o farn yr eglwys foreol, ni a gawsom fod 
Ëpistol lago'n hawlio Ue yn y Testament Newydd ; eithr gadawsom un 
ddadl yn erbyn hynny heb ei chyfiwrdd hyd yn awr, dadl nad oes a wnelo 
hi ddim & hanes. Nid yw hi'n eíleithio dim ar y casgliadau y daethom 
ìddynt am hanes y Uyir. Agor ymholiad arall y mae hi, pwysicach lawer, 
a nes atom yr un pryd, am werth yr epistol ei hun. Fe deimla pawb 
wedi'r cwbl, mai dyma'r peth pennaf i'w benderfynnu er mwyn sefydlu 
teilyngdod Uyfr i gael ei gyfrif yn Ysgrythyr. Y mae Uyfrau yn y Testa- 
ment Newydd heddyw, y bu mwy lawer o amheuaeth yn eu oylch nag a 
fu yng nghylch yr epistol hwn ; ac yr ydym rywfodd, braidd yn ddiar- 
wybod i ni'n hunain, yn gadael i feirniadaeth y dyddiau diweddaf hyn 
ornen torri'r ddadl ; ac y mae hynny'n iawn. Nid oes dim yn y byd 
sicrach o wneud Ue Uyfr, nid yn y Beìbl yn wir, ond yn y Beibl hwnnw o 
íewn y Beibl, y Beibl y gwneir y defnydd helaethaf o hono, na chnwd o 
«sboniadau ar y Uyfr. Dyna'r Epistol at yr Hebreaid : beth a wnaeth hwnnw 
yn Uyfr mor gymeradwy. gan ddiwinyddion a Christnogion cyfíredin fel 
«u gilj^dd? Beth a'i gwnaeth ef yn Uyfr y mae dosbeirth mor hofí o 
fyn'd iddo i ddarUen , ac mor hawdd gan bregethwyr ddewis testynau o hono ? 
Beth a barodd i bobl wneud cymaint o anrhydedd â hwn, yn anad yr un 
arall o'r Uyfrau y bu dadl unwaith yn eu cylch, nes bod y profion allanol 
o'i ganoneidd-dra wedi myned yn gwbl ddibwys gan lawer, gan mor werth- 
fawr yw'r Uyfr ei hun ? Beth sydd wedi peri hyn ? Dim ond fod hwn yn 
fwnglawdd wedi ei weithio. Ysgrifennodd Dr. Owen gynt, a Uawer ar ei 
ol, esboniadau Uafurfawr arno. Dygasant ei drysorau i'r wyneb. Os bydd 
ar feirniaid yr oesoedd nesaf eisieu ail godi'r cwestiwn am le'r epistol yn 
y Beibl, ni fydd wiw esgeuluso gweithiau fel eiddo'r Dr. Owen Thomas, a'r 
Principal Edwards, a'r Esgob Westcott, yn y wlad hon, a Meyer a 
DeUtz8ch ar y Cyfandir. Nid pa lyfrau a rwymir yn y Gyfrol Sanctaidd 
ydyw'r unig gwestiwn, na'r cwestiwn mawr, ond pa lyfrau a ddefnyddir ao 
A ddarUenir amlaf. A'r fíordd i ateb y cwestiwn yna, gyd â golwg ar 
Epistol lago, fydd astudio mwy ar yr epistol ei hun. 

Wedi iddo gaei Uonydd am fwy na mil o flynyddoedd, cododd Luther 
amheuaeth yn ei gyloh ar gyfrif ei gynnwys. Dy wedai yn ei ragymadrodd 
i'r Testament Newydd, fod hwn, o'i gymharu âg Efengyl ac Epistol 
Cyntaf loan, ac â'r Epistolau at y Bhufeiniaid, a'r Galatiaid, a'r 
Ephesiaid, mewn gwirionedd yn epistol gwellt ; a rhyfedd son, yr oedd y 
Cardinal Oajetan, gwrthwynebydd Luther, yr un fam ag ef ar hyn. Yr 
oedd Calfìn o'r tu arall yn barnu nad oedd dim ynddo'n anheilwng o 
apostol.* Ceisir dangos yn yr ysgrif a'r nodiadauf ar * Ff ydd a Gweithred- 
oedd,' mai cwbl ddi-sail ydyw'rdyb a wnaeth i Luther feddwl fely gwnaeth, 
▼ dyb felly, fod dysgeidiaeth lago ar gyfiawnhad yn groes i ddysgeid- 
faetn Paul. Er hynny y mae y cwestiwn a gododd Luther yn un y rhaid 
ei wynebu. A ydyw'r epistol hwn, o ran ei gynnwys, yn haeddu ei le yo 



• Huther, tnd. 36, 27. 



* Gwel liightfoot. tad. 83-39. 




BBAfidiITH. 



Beibl ? Yn enwedig, a allwn ni ei dderbyn ef i'r cysegr sancteîddiolaf 
wnnw o lyfrau'r Beibl, sydd heddyw'n sibrwd oyfrinach meddwl Duw 
wrthym ni? Nid cíigon profí fod yr epistol yn un hen, cyn hyned a^ 
dyddiau'r apostolion. Fe ddichon f od rhannau o * Ddysgeidiaeth y deuddeg 
Apostol * felly. Y mae'r * ddysgeidiaeth ' yn ei ffurf bresennol bron oyn 
hyned ag oes y rhai diweddaf o gymdeithion Paul ; a bernir fod rhannau 

honi yn hŷn na'r llyfr i gyd.* Eto ni feddyliai neb roi'r llyfr hwnnw 
yn y Canon. Fe wel plentyn ddigon o ragor rhyngddo a Beibl. A oes 
gan Epìstol lago, ynte, ryw genadwri atom ni, neu a oedd ynddo ryw 
genadwri at ei ddarllenwyr oyntaf, a'i gwna yn rhan anhebgorol o déef- 
tadaeth apostolaidd eglwys Dduw ? 

Y mae rhai o epistolau'r Testament Newydd, a ddatguddiant eu nheges 

1 ni, oyn gynted ag y gwypom ni rywbetn am amgylchiadau'r rhai yr 
ysgrifennid atynt. Y mae gwaith yr esbonwyr a'r hanesyddion yn dweud 
wHihym fod Golossa ao Ephesus yn lleoedd y gellid, o ran eu saâe a'u 
bamgylchiadau, ddisgwyl cael egin Gnosticiaeth ynddynt yn Ued gynnar, 
y mae hynny'n help mawr i ddeall rhai pethau a fuasai'n dywyll yn yr* 
Epistolau at Timotheus, a'r Epistol at y Golossiaid. Eraill o'r epistolau 
a ddygant eu hagoriad gyd â hwy, megis 1 Pedr a 1 Corinthìaid. Yn 
hwnnw fe grybwyllir amryw o'r ymholiadau a yrrasid i Paul i gael ei farn 
arnynt.f Ond pa un bynnag ai o'r epistol ei hun ai o ryw le arall y bo'r 
wybodaeth am amgylchiadau'r darllenwyr i'w.ohael, y mae hi'n fynych 
yn un o'r allweddau goreu i'w gynnwys. Eithr y mae epistolau gwahanol,. 
rhai nad oedd yr achos o'u hysgriCennu ddim i'w gael mewn amgylch- 
iadau Ueol na phersonol. Un o'r rheiny ydyw Epistol lago. Gylch- 
lythyr ydyw, a fwriedicl, y mae'n amlwg, i gylch eang o ddarllenwyr. 
Dyna'r paham y gelwir ef, o'r bedwaredd ganrif ym mlaon, yn Epistol 
CyfCredinol neu Gatholig, enw a roed ar saith o lythyrau'r Testament 
Newydd, ar rai o honynt y mae'n wir, heb lawer o briodoldeb. Y maent i 
gyd, pa fodd bynnag, ond 2 a 3 loan yn rhai y gellir eu galw'n Gatholig neu 
Gyfíredinol, gan na ddanfonasid hwy at eglwysi neilltuol, namyn at gylch 
mwy neu lai eang o ddarllenwyr. Nid y rhai hyn yw yr unig rai chwaith y» 
y Testament Newydd y gellid eu galw felly. Dy wed Plummerî fod Clement 
o Alesandria yn galw'r cylchlythyr a ysgrifennwyd dan gyfarwyddyd lago at 
frodyr o'r Genhedioedd, yn Antiochia, a Syria, a Oilicia yn epistol Catholig§. 
Aoyn ol rhai beirniaid cylchlythyr yw'r Epistol at yr Ephesiaid. Gwelir 
wrth y Testament Diwygiedig, na ddylasid rhoi * yn Ephesus ' i mewn yn 
y oyfarchiad. Nid yw y rhai hyn, ac nid yw Epistol lago chwaith, heb- 
gadw golwg ar ryw bethau neiUtuoI ; eto wrth fod yr epistol yn un at 
gylch amrywiol o ddarllenwyr, y mae llai o liw lleol a phersonol arno, 
oyn lleied yn wir, fel y myn rhai mai traethawd neu bregeth ydyw hwn 
ao nid llythyr o gwbl, yn ystyr briodol y gair. Ond y gwir yw, fod y 
llythyr yma, tra'n rhy eang ei gyfeiriad i ni ddisgwyl cael ynddo enwau 
personau, a disgrifiadau o helyntoedd lleol, yn ddigon pendant hefyd i ni 
allu gwneud dosbarth o'i ddarllenwyr, er fod hwnnw'n ddosbarth lîed 
liosog. Ni chawn yn wir gymaint o help i ddeall yr epistol wrth ymdrol 
munud i holi pwy oedd gan lago mewn golwg wrth ysgrifennu, ag a gaem 
wrth ofyn yr un peth am yr Epistolau at y Philippiaid a'r Galatiaid; 
ond ni gawn beth. 

* Owel Äpost-olic Fathers Lightfoot. 
\ 1 Cor. V. 1, vili. 1. xü. 1. X Plnmmer, tud. 5. § Actau xv. 33-20 



Digitized by 



Darìleniryr Cyntaf yr EpistoL 



Yr ydys wedi oymeryd yn ganîataol o byd, mai yn llytbyrennoî y dylid 
deall * y deuddeg Uwyth * yn y cyfarchiad ; ac nid oes dim yn y llythyr ei 
hnn, nac mewn traddcdiad cnwaith, yn erbyn hynny. Yr uniggwestiwn 
gan bynny yw, pa un ai pawb o'r deuddeg llwyth y tu allan i Judea, 
ynte rhyw ddosbarth nellltuol o honynt, a feddyhr. 

Y raae'n amlwg mai Oristnogion oeddynt, rbai a ohanddynt ffydd ein 
Harglwydd ni lesu Grist fel yr awdwr ei hunan (ii. 1). Nid yw fod ei 
lygad yn taflu weithiau o bosibl, y tu allan i gylch eglwys Orist, ddim yn 
erbyn hyn. Cawn yr Arglwydd lesu'n fynyoh, wrth ddysgu'r disgyblion, 
yn troi Ì ddweud gair wrth y dyrfa gymysg hefyd a fyddai o'i ddeutu. Yn 
nhueddau Cesarea Philippì, wrth egiuro'r angenrheidrwydd am iddo 
ddioddef, wedi siarad peth â'r deuddeg, ' efe a ddywedodd,' ebai Luo, 

* "wrth bawb.* ♦ Fel gwas Duw a*r Arglwydd lesu Grist y denfyn lago ei 
annerch at y deuddeg llwyth sydd ar wasgar ; ao fel disgyblion Orist y 
mae yn eu trin, fei rhai'n credu ynddo ef, ao yn disgwyl ei ail ddyfodiad 
(y. 8-9). 

Ond pa gylch o eglwysî luddewìg oedd yn ei feddwi ef, wrth ddywedyd 

* y deuddeg Uwyth sydd ar wasgar,' neu • yn y wasgarfa ?' 

Heb law fod Israeliaid erbyn hyn i'w cael braidd ym mhob rhan o'r byd 
adnabyddus, fel y gallai lago ddweud yn ei araith, fod i Moses ym mhob 
dinaB, er yr hen amseroedd, rhai a'i pregethent.f Yr oedd tri chylch lle'i 
oeddynt yn arbenig o liosog, tair gwasgarfa fawr. Gwasgarfa'r Dwyrain 
oedd y bwysicaf a'r liosocaf o'r tair. Plant y ddwy gaetbglud fawr yn 
bennaf a geid yno, caetbglud y degUwyth dan Tiglathpiieser, achaetbglud 
Judah dan Nebucbodonosor. Ni ddychwelodd ond nifer gymharol fechan 
o'r deuddeg Uwyth adref ; a denwyd Uawer ar ol hynny i Syria a 
Mesopotamia er mwyn manteision masnachol. Fel y gwelwn ni oddi wrth 
Lyfr Daniel, a Llyfr Esther, a Llyfr Tobit, yr oedd gan yr luddewon ryw 
ddawn i ddringo i'r brig i ba le bynnag yr aent ; a buan y oanfu ei gores- 
gynwyr eu gwerth. Gwasgarfa'r Aipht a ddaw'n nesaf. Ni gawn 
luddewon yn ymsefydlu yno mor fore a dyddiau oaethglud Babilon;| 
ond am y doreth o honynt ymfudo a wnaethant ym mhen oesau wedyn, 
yn enwedig ar ol sylfaenu Alexandria, o.c. 332, lîe'r ordeiniwyd breintiau 
arbennig i'r luddewon a ddelent yno i fyw, er mwyn gwneud Ìles i fasnaoh 
y ddinas. Yr un ffunud, ymfudo o honynt eu hunain a ddarfu i'r Uiaws 
mawr hefyd o wasgarfa Asia Leiaf, neu wasgarfa'r Gorllewin ; a gwobrwy- 
wyd hwythau hefyd gan y Groegiaid i ddechreu, a chsm y Rhufeiniaid 
wedi hynny, trwy roi Uawer o fanteision yn eu fîordd. 

Yr oedd mwy o luddewon gyd â'u gilydd, a mwy lawer o eglwysi 
luddewig, yn Syria a Mesopotamia nag yn yr un o'r ddwy wasgarfa arall. 
O wrandawyr Simon Pedr a'i gyd-apostolion ddydd y Pentecost,§ y 
Parthiaid, a'r Mediaid, a'r Elamitiaid, a thrigolion Mesopotamia sydd 
flaenaf, wrth eu henwi, awgrym o bosibl, mai y rhain oedd y rhan liosocaf 
o'r cynhulliad yn ol yr herwydd.H Israeliaid y cylch yma hefyd a ad- 
waenai lago oreu ; a chyd â hwynt y byddai ei ddylanwad ef yn debyg o 
fod gryfaf . Bhai'n ymdaith yn Syrìa a CiUcia a ddefnyddiasant enw lago, 

*Lacix.a3. tAot.XT.ai. t a Bren. xzv. 36. ( Aotan U. 9-11. 

nRhagUtb Mayor. Tud. 110-112. 



Digitized by 



Bbaolith. 



Ao awdurdod Eglwjs Jeruaalem î draliodi eu cymydoglon Genhedlig 
(Aotau zv. 23-29). Y peth tebyoaf gan hjnny yw, mai at y waegarfa y&a 
ỳ danfonodd lago'i eiîétol. Rny fawr o gyloh fuasai yr hoU wasgaredìgion 
i ddanfon copîau i bob rhan o hono. Nid oedd eisieu nodi'r terfynau 
chwaith, mwy nag yr oedd eisieu dweud mai i Gristnogion y bwriedid y 
llythyr» gan yr ymwnai'r Uythyr a phynciau digon angenrheidiol i*r 
deuddeg Uwyth ym mhobman gael eu goleuo ynddynt, os deuent rywdro i 
gyrraedd cyfle i'w ddarllen ef. 

Ni a ddisgwyliem felly gael y llythyr hwn, o ran ei drefn, yn debycach i 
iyfryn nag i lythyr ; ac felly y mae. Y mae ol ysgrifennu pwyllog, gofalusi 
^r ei arddull. Kid oes yma ddim o'r brys sydd jn yr Epistol at y Oalat* 
iaid, na dim weáyn o'r diflyg cynllun surfiol ^dd yn yr Epistol at y 
Philippiaid ; lle y cawn ni Paul yn hwylio dibeimu ddwywaith, ao yn 
troi'n ol wedyn ì son am fater newydd. * Weithian, ty mrodyr,' eb efe yn 
iii. 1, * Yn ddiweddaf, frodyr,' yn iv. 8. Y mae Bpistol lago yn myned 
irhagddo ar ei union, ond fod rhyw bynoiau sydd agosaoh na'u gilydd at 
galon yr awdwr yn dyfod i'r wyneb eiiohwyl ac eilohwyl. Llythyr y 
buasem ni'n disgwyl cael hwn, gan dd«rjk>d ei yuprifennu ar gyfer eglwysi 
gwahanol mewn gwahanol gymydogaethau— yn trin ryw fater neu faterìon 
mewn trefn. Disgwyliem ei gael yn waith dyn wedi eistedd i lawr i lunio 
ao i feddwl cyn ysgrifennu. 

A bwrw ynte fod yn deg i ni ddisgwyl trefn mewn epistol fel hwn, pa 
fath drefn y dylem ni chwilio am dani ynddo ? Beth oedd bwrìad lago. 
Aì ysgrifennu gair ar nîfer go fawr o bynoiau heb ddim oysylltiad rhyng- 
ddynt, ond yn unig a godai o'u bod hwy i gyd yn hoíf bynciau ganddo, ao 
yn rhai angenrheidiol i'w ddarllenwyr ; ynte ysgrifennu ar ryw un pwnc 
yn bennaf ? 

Y cyntaf o*r ddau yna y mae y rhan f wyaf o lawer wedi ei gymeryd yn 
ganiataol, nes gwneuthur Epistol Is^o'n rhyw Lyfr Diarhebion yn y 
Testament Newydd. Addefìr fod y oiarhebion a'r cynghorion yn Ilinyn 
pur gysylltiol weithiau ; ond ofer, meddir, ydyw chwilio am gysylltiad 
trwy y Ilyfr i gyd. Y Deon Plumptre a ddvwea air pur bendant i'r cyf- 
«iriad yna yn ei Baglith. ' Prìn y gall braslun amcanu at ragor nag 
olrhaiŷ trefn y materion, gan ddangos Ile y gellir hynny dreigliad y 
meddYliau.' Ao yn ei eglurhad ar gysylltiadau v. 19-20 fe ddywed : • Wedi 
idyweáyd hyn, nid oes gan yr awdwr ddim rhagor i'w ddweud; ao am 
hynny y mae'r Ilythyr yn dibennu.' Yn ol Huther drachefn y mae yn 
V. 12-18 ddau gyngor, un ar dyngu a'r Ilall ar addoli, heb ddim oysylltiad 
o gwbl rhyngddynt. (Gẅel yno). 

Wrth reswm ni fuasai dim yn erbyn i Esgob Jerusalem ysgrifennu 
oyfres o ddarnau ar wahanol faterìon, heb eu gwneuthur yn un cyfan- 
waith, a'u danfon yn Ilythyr ar^ylch i eglwysi'r gwasgarìad. Ni a wyddom 
fod lago'n dra hoff o lenyodiaeth o'r fath yna yn yr Âpocrypha, Doethineb 
-Solomon, a Doethineb Jesus mab Sirach. Y mae hefyd ddarnau heb 
lawer o gynUun iddynt na chysylltiad rhyngddynt mewn rhai o lyfrau'r 
Testament Newydd, megis y bennod olaf o'r Llythyr at yr Hebreaid. Eto 
&i y cyfan chwilio am gynllun y byddwn ni mewn Uyfr, heb gydnabod nad 
oes un nes methu ei gael. Y mae'r esbonwyr yn fawr eu hawydd a'u 
hymdrech i gael oynllun a chysylltiad trwy Epistol Cyntaf loan, llyfr 
llawer Ilai cysylltiol ei arddull, a Ilawer mwy diarhebog nag Epistol lago 




Unoliaeth y Llyihyr, 



ÌAt bjnna^ j gellir, heb ystumio a ohywreinio, efrydu llyfr wrth lewyrch 
rbyw feddwl neu feddyliau arweiniol, y mae efryau fel yna'n sicr o dalu 
am dano ei bun. 

Hyd yn oed wrth fras ddarllen Epistol lago, ni a ddown o hyd i arwyddibn 
fod rhy w ystyriaethau pur groew a phendant yn uchaf ar feddwl yr awdwr. 
Fe wel pob darllenydd, boed dayegedig neu anyggedig, fod sylwadau 
ymarferol lago yn hawdd iawn eu dosbartnu dan ychydíg bennau. Y mae'r 
esbonwyr o hyd yn ein troi ni yn ol ao ym mlaen, i weled meddyliau 
cyfíeiyb mewn gwahanol rannau o'r ilyfr. Danghosant i ni pa fodd 
y cymer yr awdwr yr un saíie draohefn a thrachefn, a pha fodd y daw y 
pechodau parod i amgylchu'r luddewon hyn i'r wyneb eilchwyl ac eilohwyl. 
A phan fo arnom eisieu adnodau i rybuddio rhag pechodau'r tafody^ 
balchder, bydolrwydd, profies uohel dwylledig a thwyllodrus, uche]gai& 
hunangar, anghariad, a drygau o'r rhjrwogaeth yna, i Epistol lago y tiown 
ni ar ein cyfer. Yn awr y mae'r peehoáau hyn yn ddosbarth ar wahan. 
Pe traethu ar grefydd ymarferol yn gyfirediùol fuasai bwriad yr awdwr, 
fel y mae cynifer wedi tybied, prin y bnasai holl bwyslais y cyngor ar ryw 
un dosbarth o feiau. Ychydig mewn oymhariaeth sydd yma o son am 
bechodau'r cnawd. Godineb ysbrydol ydyw'r pechod a ddarlunir yn ìy. 4. 
Ac yn yr unig fan arall Ile y sonir am odineb, gwneir hynny i ddangos fod 
pechodau yn codi o ddigofaint ac anghariad yn bechodau mor wirioneddol 
a phecbodau'r cnawd, fel y dywed yr Arglwydd lesu yr â publicanod a 
phuteiniaid i deymas Dd{iw o flaen y rhagrithwyr. Ýn wir cais gwas- 
tadol lago, fel ei Arglwydd, ydyw deffro mewn dynion yr un casineb at 
bechodau cél ag a deimlir yn gyffredin at beohodau Öiaidd, gwarthus. ' Os 
ti ni odinebi, eto a leddi, yr wyt ti yn troseddu y gyfraith.' * Nid oes yma 
ddim son am feddwdod, dim son am ladrad yn y.'tyr gyfíredin y gair. 
Gelwir ein sylw oddi wrth y pechodau sydd eisoes dan warthnod at y rbai 
sydd yn dangos yr un anian mewn agwedd anaws ei nhabod : oddi wrtb 
ladrad at drais, a gorthrwm, a ohamwri; oddi wrth anwybodaeth, ac 
anghoethder, a drygfoes y werin, at genfigen ohwerw ac ymryson yn y 
rbai a chwenychent y blaen. Ganys heD law bod yn ddosbarth ar wahan 

bechodau, y mae y pethau a gondemair yma'n bechodau dosbarth neill- 
tcol o ^mdeithas, pechodau'r uchelradd. Ym mhlith y rhai uohel- 
radd rhaid i ni gyonwys y cyfoethogion i ddeohreu, ao wedì hynny bawb 
sy'n uwch eu mhanteisìon na'r oyfiredin, dosbarth blaenllaw oym- 
deithas. 

Os trown ni wedyn oddi wrth gŵyn yr awdwr yn erbyn pechodau ei 
gydgenedl, at y blinderau y dymunai efe ddiddanu a ohryíhau ei frodyr 
ynddynt, daw unoliaeth yr epistol yn amlycach fy^h. Y mae, fel Epistol 
Gyntaf Pedr, yn dechreu ac yn dibennu yn swn prof edigaemau ; 
ond nid yr un rhai yw profedîgaethau Bpiitol lago a phrofedigaethau 

1 Pedr. Erlidiau o herwydd enw Grist sydd mewn golwg yno ; 
eithr nid yw y rheiny o gwbl yn amlwg yn yr epistol hwn. Y mae 
esbonwyr wedi cymeryd yn lled jjftredin eu bod, ond heb sail yn y 
llythyr ei hun. xr unig fan y gttllai foá oyfeiriad at erledigaeth ydyw 
ii. 7 ; ond gorthrwm oymdeithasol, lel yr nn a èdarlunir yn y. 1-6, ydyw'r 
ystyr sy'n gweddu oreu i'r oysylltiadau yn y fan honno hefyd.f Ao ym 



• Cymh. Hat. zzi. 81, a Ugo U. 11. 
4awelartt.7. 




Bhaguth* 



mhob man ftrall braidd y mae'r oyfeiriad yn bor glir at brofedigaetbau 
nad yw y brofies o Grist mo'r achos o bonynt. Ym mhennod i. er 
esiampl, ymddengys i mì fod yr awdwr, yn adn. 9-10, yn nodi cyn eglured 
agy gall dim fod, pa brofedigaeth, yn un beth bynnag, oedd ganddo mewn 
golwg yn adn. 2. * Cyfrifwoh yn bob llawenydd, fy mrodyr, pan syrthioch 
mewn amryw brofedigaethau. ... Y brawd o radd isel ymffrostied yn el 
oruchafíaeth, a*r cyfoethog yn ei ddarostyngiad. . . . Gwyn ei fyd y gŵr 
sydd yn goddef profedigaebh.' Y mae'n amlwg mai profedigaethau dynion 
oddi wrth eu hamgylchiadau tymhorol, ac ôl hynny ar eu hysbrydoedâ 
hwy, sydd ar y wyneb drwy'r gyfran yna, ao mai bwriadu yr ydys gym- 
hwyso dysgeidiaeth yr efengyl ar brofedigaethau'n gyffredinol at ddosbiarth 
neiUtuol o honynt. Trowch i'r bennod olaf eto. Profedigaethau ydyw'r 
prif linyn yno hefyd, o'r seithfed adnod i'r diwedd ; a'r un feddygin- 
iaeth a gynygir yno ag yn nechreu'r llythyr, amynedd a gweddl. 
* Byddwch gan hynny dda eich amynedd. ^ . . A oes neb yn eich plith 
mewn adfyd, gweddíed.' Ac a oes Ue i ronyn o amheuaeth pa brofedigaethau 
a feddylir ? Onid y rhai a ddisgrìfìr yn yr adnodau o'r blaen, gorthrwm y 
rhai goludog, oedd yn galw moethau beunydd yn hyfrydwch, ao yn eu 
pesgi ea hunain ar drael gwneuthur cam â'r tlodion ? Felly i raddau 
mwy neu lai amlwg drwy'r epistol, y gorthrwm hwn yn bennaf sydd ger 
bron o hyd, fel peohod y cryf a phrofedigaeth y gwan. 

Onid yw hyn oll yn ddigon ym mlaen-llaw i awgrymu fod gan lago neges 
ac amcan oedd yn uwch na dim arall yn ei feddwl wrth ysgrifennu ? Onid 
oes yma beth bynnag ddigon o arweiniad i'n hudo ni i chwilio am 
ychwaneg. Ni fydd wiw gwneud cynllun a bwriad, a'u dirwasgu ar yr 
epistol ; ond y mae'r darllen mwyaf brysiog arno'n ddigon i'n hargyhoeddi 
nì fod yn werth chwilio am gynllun, nid cynllun traethawd yn gwbl fe 
allai, fel yr un a geir, dyweder, yn Rhagdraeth Dr. Edwards i Oorÿ 
Diwinyddiaeth Dr. Lewis, ond yr un fath gynllun ag a ddilynai yr un 
awdwr wrth adolygu llyfr yn y Traethodydd, cynllun rhwydd, ystwyth, 
heb ei saernio'n rhy dỳn. Yn wir cylchlythyr fel hwn oedd y peth 
tebycaf yn llenyddiaeth yr oes honno i erthygl mewn cylchgrawn yn eìn 
hoes ni. 

Yr wyf wedi anturio awgrymu hefyd beth yw'r agoriad tebycaf o ddad- 
gloi cyfrinach y Uythyr ; nid yr ymrafael rhwng enwaediad a dienwaediad 
fel yn yr Epistol at y Galatiaid ; nid pleidiau yn dilyn gwahanol athrawon, 
megis y bu yng Nghorinth ; ond cweryl nes atom o lawer iawn, hen 
ymrafael sydd wedi myned i fêr esgyrn oymdeitbas, y pellcer poenus rhwng 
oyfoethog a thlawd. 

Dichon y oyfrifìr yn hyfdra, mewn esboniwr lled ddi-brofìad, gynnyg 
deongliad ar amcan llyfr sydd yn dra amddifad o awdurdod beimiaid 
blaenorol yn yr un maes. Fy esgusawd yw, fy mod yn credu na allai dim 
gadw'r beirniaid rhag gweled peth a ymddengys i mi mor amlwg, ond 
rhagdybiaeth gref fod lago'n fwy di-gynllun, bu agos i mi ddweud.yn fwy 
di-lun ysgrìfennwr , na braidd ndb o awduron y Testament Newydd. Eto 
addefa'r esbonwyr oll, a hynny gyd â phwyslais, fod yn hawdd iawn gan 
lago ddychwelyd drachefn a thrachefn at ryw bynciau, a bod y pwno 
yma'n un, os nad y pennaf un o honynt ; eìthr ni fynnant roddi cam 
pellach, a dweud mai hwn yw pwnc mawr yr epistol. Y mae Pfìeiderer 
yn rhoî peth cefnogaeth i'r goiygiad hwn. Myn efe, gan ystyried yr 




Cylehlythyr ar y Gwahaniaeth rhumg Gradd a Oradd, xlvii. 



opistol yn un dìweddar iawn, mai gwrthdystiad duwioldeb syml y werin 
ydyw, yn erbyn rhodreB a rhagrìth y gwŷr mawr, peth digon hawdd ei 
ddeall mewn adeg yr oedd crefydd ynddi wedi myn'd yn beth ffasiynol. 
Gwendid y golygiad yma y w ei fod yn rhy naillochrog. Y mae gan lago 
air i'w ddweud ¥nrth y tlawd yn gystal a'r uchelradd. £r mai k*x cyf- 
oethog yr ymliwia efe fynychaf , eto ni fynnai i ni feddwl ar un cyf rif fod 
y perygl i gyd o un oyfeiriad. 

Hid yw'n syn o gwbl ì lago ysgrifennu ar y fath bwno a hwn. Sylwa'r 
ProfEesor Âdeney,* maiganlago, oholl ysgrifenwyr y Gfestament Newydd, 
y mae yr adleisiau amlaf o ddysgeidiaeth lesu Orist ; ac yn ol y Frofíesor 
Denney,t nid oes dim \in pwno ag y Uefarodd yr lesu gymaint arno ag 
aiian. Os ymddengys hynny yn ddweud cryf, y mae'n werth sefyll uwoh 
ei ben. ^regethodd fwy yn erbyn cybydd-dod nag yn erbyn yr un pechod 
araU ar ei ben el hun.{ Nid lle digwyddiadol ohwaith sydd i'r mater yn 
ei ddysgeidiaeth ef, ond lle pwysig, blaenllaw, fel pe bai duU dyn o drîn 
eiddo yn un o'r coelton mwyaf digamsynied o'i garitor ef. Ni fynnai efe 
i ni feddwi, bid siwr, fod arìangarwch yn waeth pechod na ryw bechod 
araLl ; eithr y mae'n beohod peryclaoh, tebycach o gadw dyn o deyrnas 
Dduw ua braidd yr un. * Mor anawdd yr â y rhai y mae golud ganddynt 
i deymas Dduw.' * Ni eliwch wasanaethu Duw a mammon.' < Dos 
gwerth yr hyn oll sydd gennyt, a dyro i'r tlodion ; a thi a gei drysor yn y 
nef ; a thyred, canlyn fì.* * Gwnewoh i chwi byrsau y rhai ni henei idiant, 
trysor yn y nefoedd yr hwn ni dderfydd, He ni ddaw lleidr yn agos, ac nl 
lygra pryf.' Efengyl i dlodion ydyw efengyl lesu Grist ; ac fel tlodion y 
rhaid i bawb ei derbyn hi. Nid oes unrhyw berthynas gyfEredin ary 
ddaear y disgwyliem, oddi wrth dôn ei ddysgeidiaeth ef, i'r efengyl newid 
mwy arni na pherthynas cyfoeth a thlodi. Pa ryfedd, gan hynny, oa 
darfu i frawd yr Arglwydd ysgrifennu llyfr yn unswydd, braidd, er mwyn 
egluro'r wedd yma ar deymas Dduw ? 

Ni a wyddom fod y pwnc yma'n pwyso'n drwm ar ystyriaethau'r eglwya 
yn ei blynyddoedd cyntaf. Hi gymerodd arni ei hun ar unwaith y 
gorchwyl dyrys o wastatau'r gwahaniaeth a wnai tlodi a chyfoeth rhwng 
dynion, dan deimlad gonest, yn ddiau, fod hynny'n anfantais iddynt 
gynnyddu mewn gras ; a hi a brofodd ry w lawenydd di-gyffelyb yn yr 
ymdrech ; a llwyddiant mawr ar deyrnas y Gwaredwr a ddilynodd ei chais. 
* Y rhai a gredent oeddynt oU yn yr un man, a phob petn ganddynt yn 
gyffredin : a hwy a werthasant eu meddiannau a'u da, ao a'u rhflmasant i 
bawb, fel yr oedd yr eisieu ar neb. A hwy beunydd yn parhau yn gytun 
yn y deml, ac yn torrì bara o dŷ i dŷ, a gymerasant eu Uuniaeth mewn 
llawenydd a symledd calon, gan *foU Duw, a chael ffafr gan yr holl bobl. 
A*r Arglwydd a chwanegodd beunydd at yr eglwys y rhai fyddent 
gadwedig.'§ 

Y mae'r Uwyddiant ybbrydol yna'n profì fod yr egwyddor yn un iaoh ; 
eithr nid yw'n codi'r cymhwysiad o honi hi uwoh law beirniadaeth. An- 
foddhaol iawn y gweithiodd y drefn. Yn un peth, gwrthodai dyniou 

♦ Y • Chriêtian World PiUpiW Tachwedd 9, 1898, tud. 301. 

♦ Y * ChriaUan World Pulỳit,' Taohwedd 30, 1898, tud. 3M. 

îMat. vi. 19^4; Marc x. 17-31; Luc Yi. 20; vii. 22, xi. ál, xii. 13-34, xvi. 1-31, xix. 
ÿ Actaa U. 44-á7. 




xlvíii. Bhaŵlith. 

anonest ddwyn eu rban o'r baich. Tra j mae Barnabas yn rhoi hoU 
werth yr eiddo yn llaw'r apostolion, dyna Ananias a Saphir^b yn dam- 
guddio. Hefyd buan yr aeth y gwaith o rannu yn ormod o gyfrifoldeb- 
hyd yn oed i'r apostoíion. * Bu grwgnach gan y Groegiaid yn erbyn yr 
Hebreaîd, am ddirmygu ea gwragedar gweddwon hwy yn y weinidogaeth 
feunyddiol ;' a dyna a barodd ethol y saith.'^ Â oedd peth sail i'r gŵyn» 
nis gwyddom ; ond pa un bynnag am hynny, os oedd y Uywodraetlii jn 
ddigon teg i osgoi gwneuthur cam, nid oedd hi ddim yn ddigon per0aith 
i osgoi ei drwgdybio. Gwendid ac amherfCeithrwydd y llywo<&aeth y w uxt 
cldadl fawr bob amser yn erbyn cymrodoriaeth ; ac fe ddaeth hyiuw i*r 
golwg hyd yn oed gyd â chymrodoriaeth wìrfoddol yr oes honno. DiSyg 
arall yn y drefn oedd fod dynion diog yn debyg o gymeryd mantais Míheg 
arni hi. I ba raddau yr efelychwyd trefn Jerusalem gan eglwysi eraiU/ 
nis gwyddom. Amlwg yw fod rhai o'i nodweddau hi wedi cario'n bur baU« 
Yn Thessalonica, pan ysgrifennai Paul at yr eglwys yno, ymddengys fo4 
rhai'n rhodio'n afreolus, yn hyíjts, bwyd y frawdoliaeth yn Ue enniU eu 
bara fel dynion eraiU ; a chyd á golwg ar nyn y rhoddasid y gorchymyn» 
*0s byddai neb ni fynnai weithio» na chai fwyta chwaith'.f Yn 
ddiweddaf, ni atebodd y drefn mo'r diben y sefydlasid hi er ei fwyn. H> 
bu yn feddyginiaeth i'r tlodi oedd yn Jerusalem a Judea, Pan ddaeth y 
newyn hwnnw yn ystod teymasiad Olaudius Cesar, newyn a fu drwy y 
gwlôdydd hynny, ar saint Judea y gwasgodd y cyfyngder dostaf ; oblegid 
gwnaeth eglwysi Antiochia a'r amgylohoedd gasgliad i dlodion Judea, 
* Gan ddanfon at yr henuriaid trwy law Bamabas a Saul.'} Ac ym mhen 
wyth mlynedd wedyn, o.c. 52, ni gawn fod yr un gŵyn yn blino Jerusalem 
a Judea. Pan rannodd Paul ac athrawon yr enwaediad y byd rhyngddyntÿ 
gwnawd yr eithriad yma, anogwyd Paul a Barnabas i gofío'r tlodion, yir 
hyn beth y buant hwy dâyfai i'w wneuthur ; a lago, awdwr yr epi^tol 
hwn, oedd un o'r tri oedd yn rhoi'r anogaeth, prawf fod y pwnc yn nod- 
edig o agos at ei galon ef.§ Sonir ain drydydd casgliad tua'r flwyddyo 
67, ar gyfer yr un tlodi.ll 

Fe allai y codai yr un anhawsteraneto ped amcenid gosod ar ddynion^ 
o fodd neu anfodd, ryw drefn gyôelyb o gydfydio noeth. Heb i ryw gft 
newidiad mawr ddyfod dros ddynion, byddai'r drefn yn un gwbl anobeith- 
iol i'w gweithio yn ei Bymledd di-gymysg. Fel ffordd i gymhwyeo'r 
egwyddorion, methu a wnaeth y cynllun, rbaid addôf ; eto ní ddylal 
hynny'n daUu ni i werth a gogoniant yr egŵj^dor ei hun. Nid coUi*n 
hyder yng ngair yr Arglwydd a ddylem, nid dewis egwyddorion marohnaâ 
o flaen egwyddorion teyrnas nefoedd, ond chwilio am amgenach dull o 
weithio'r rheiny aUan. Y mae fod y cais yma wedi ei wneud yn yr oe& 
apostolaidd, pa fodd bynnag, yn brawf fod y cwe6tiw&, y piyd hwnnw, iel 
y mae yn awr, yn bwno y dydd. Naturioi iaẃn gan hynny oedd ì 
arolygydd yr eglwys Ue*r oead y owestiwn yn gwasgu drymaf , ysgtiföimu 
amo at ei frodyr oddi cartref ; oblegid yr oedd y peth a'i blinai ef mor 
fawryn Jerasalem — caledi mawr ym mysg y lU&ws, a chyfoeth mawr ga» 
ryw ychydig — i'w deimlo'n ddiau, i gryn fesur, ym mysg luddswòn y 
wasgarfa ; a chai lago ddigon o gyíle, yn y gwyliau a ddygent gynifer o 
ddieithriaid i Jerasalem, i glywed helynt eu heglwysi hẃy. 

Bu lago'i hunan yn dyst o aflwydd y prawf a wnaed ar gadw pob petb 

•Actan¥i. 1 9 Thes. iU. 10. tActan zi. 27-30. 

$ aal. ü. 9-10. (1 1 Oor. sri. 1-4. 



Digitized by 




beohreaasai yr eglwys yn Jerusalem trwy fiarûo cynllan i Wnead pawb 
jn írodyr, gan obeithío magu ysbryd brawdol mewn dynion trwy hynny. 
X mae lago yn dechreu yn y pen arall yn union, dechreu gydag ysbryd- 
06dd dynion, gan ddisgwyl i hynny mewn amser wneud trefn ar eu ham- 
gylchiadau. Nid nad yw yn amcan yr efengyl wneud Uawer iawn i*r byd 
yina yn ei amgylchiadau ; ond oddi mewn y mae hi'n deohreu ; ac yn hyn 
o beth y mae lago wedi gweled yn ddyfnach i gyfrinach ei Arglwydd nág 
7 gwelsai corff yr egiwys am rai blynyddoedd ar ol dydd y Pentecost. 
Mater o deimlad iddo ef ydy w gwneud dynion yn f rodyr, mater o deimlad 
cyn y gall fod yn fater o drefn, ' Y brawd o radd isei llawenyched ^ ei 
oruchafìaeth ; a*r cyfoethog yn ei ddarostyngiad.' Dyna destyn ^r epistol. 
Yn lle dÌM^wyl nes câfEont eu dwyn i iawn berthynas ft'u gilydd gan 
amgylchiadau, er mwyn medru caru eu gilydd fel brodyr, yn lle aros i iyw 
iym oddi allan chwalu'r canolfur sydd rhyngddynt, creded yr iselradd a*r 
cyfoethog yr efengyl yn ddigon llwyr, cymhwysant hi bob un at ei am- 
l^ylchiad ei hun, ac fe fydd yr anhawster wedi ei orchfygu. Ghwaneg, ni 
theimlir mwyach y bydd anhawsder yn bod. Yn lle rhoddi teimlad 
brawdol yn nod i aneln ato yn y pellter, cymered pob gradd y tir yna ar 
unwaith, fel tir wèdi ei ennill eisoes gan Waredwr y byd. * Un yw eich 
Tad chwi ; a chwithau oU brodyr ydych/ Nid * chwi ddowch yn frodyr/ 
ond * brodyr ydych.' Bhaid derbyn hynny ar ei air ef. Dichon y bydd 
amgylohiadau'n hir cyn dwyn delw syniad lesu Orist am ddyn; ond 
eoeliwn yr leeu er gwaethaf pob ymddanghosiad i'r gwrthwyneb. Y mae 
rhyw gyfiawnhad trwy fíydd ar gymdeithas, yn gystal ag ar ddynion bob 
yn nn. * Ymfifrostied y brawd o radd isel yn ei fonedd, a'r cyfoethog yn 
ei ddarostyngiad.' Cymered y naiU ei ddarostyngiad, a'r Uall ei oruchaY- 
iaeth, nid fel pethau i'w dymnno yn unig, nid fel pethau i oÌMÌthio o bell 
am daaynt, ond fel pethau wedi dyfod i ben. Fe ddaw amgylchiadau o 
fesur ychydig, yn gydffurf â hynny ; eithr ni ddygymydd pobl ddim ft'u 
gwneuthur yn frodyr fei mater o drefn a gosodiad, beb eu bod feliy eisoes 
o ran ea hysbiyd ; ac nid yw lago, mwy na'r Arglwydd lesu, yn ateb y 
cweetiwn am y drefn oreu ar amgylchiadau'r byd, i ddwyn hyn i ben yn 
aUanol. Yr oedd efe ei han wedi gweled yr unig drefn a gynygiasid, i 
raddau'n fethiant; ao fe welai yn glir beUach, mai'r angenraid cyntaf 
oedd addfedu ysbrydoedd dynion, a'u dwyn i deimlo, nad oedd goruohaf- 
iaeth 7 cyfoetbog, a darostyngiad y tlawd, ddim yn oyfateb i wir safle'r 
ddaa yng Nghrist leau, a bod y pellder eisoes wedi ei ddiddymu ynddo 



Oellid meddwl mai dyma'r ffordd a gymerodd yr eglwys i drín anhwyl- 
derau oymdeithas, ar ol y prawf cyntaf hwnnw ar wella dynion trwy 
drefniadaa. Dyma'r ffordd a gymerodd faî, beth bynnag, i wynebu caeth- 
wasîaeth. Dyma'r llwybr a gymerodd hl cyd & golwg ar berthynas 
gwrayw a benyw. Yr un fath yr ymddygodd at y gwahaniaeth rhwng 
cenedl a ohenedl. ao at y gwahaniaeth rhwng enwaediad a dienwaediad. 
Nid oynghorihr luddewon i roi heibio'u defodau a wnaeth Faul, nid oyn- 
hyrfu am undeb ffurfiol rhwng y gwledydd, nid ymyrraeth a aafle'r wraig 

?n y teulu, nid cychwyn cymdeithas i ryddhau'r caethion, ond peth 
rwTthlonach na'r un o'r rhai h^n. Gyhoeddi yn enw Crist fod y gwahan- 



dynion o dan yr hen drefniadaa; ao fe adawodd rhwng yr ysbryd hwnnw 




Fe roes ysbryd newydd mewn 



d 




L Bbaolith. 

a chwaln'r trefniadau a gweithio rhai amgeaach o'r tu mewn. < Ppb ua 
yn yr aiwedigaeth y galwyd ef, yn honno arhosed. Ai yn was y'th al^yd, 
na fydded gwaeth gennyt ; eto os gelli gael bod yn rhydd, mwynha hynny 
yn hyẀMh ; fe, hyd yn oed os gelli gael bod yn rhydd, mwynha hynny yH 
hytraeh, sef y gwasanaeth, Oanys yr hwn, ao efe yn was, a alwyd yn yr 
Arglwydd, gŵr rhydd l'r Arglwydd ydy w ; a*r un ffunud yr hwn, ac efe yn 
ẃr rhydd, a alwyd, gwas i Grist yw. Br gwerth y*ch prynwyd ; na 
fyddwch weision dynion.' * Nid oes nao luddew na Groegwr ; nid oes na 
cnaeth nÀ rhydd ; nid oes na gwrry w na beny w ; canys chwi oll un ydych 
yng Nghrist lesu.* ' * Nid oòs Groegwr nac luddew, enwaediad na dien- 
waediad, Barbariaid na Scythiaid, caeth na rhydd, ond Crist aydd bob peth 
ac ym mhob peth/* 

Y mae lago felly'n cydsefyll yn berffaith â duU cyâredin y Testament 
Newydd o drin y gwahaniaethau gwneud sy rhwng dynion a*a gîlydd. Y 
mae ei efengyl yntau, fel efengyl Paul, yn dwyn pobl i daem yngngwyneb 
eu hamgylchiadau, mai bwrw hug dros eu gwir safle y mae'r wedd allanol 
sydd arnynt, miBki yr hyn y4ynt ger bron Duw ydynt hwy mewn gwirion- 
edd. * Ymfirostied y brawd isel radd yn ei radd uchel, a'r cyfo«thog yn ei 
ddaroatyngiad.' * Na fydded gennych fíydd ein Harglwydd ni lesu GrÌBt 
gyd â aeroyn wyneb.* *Na fyddwch feistriaid lawer fy mrodyr. . . , 
Csuoys mewn Uawer o bethau yr ydym ni bawb yn Uithro.' * Beth yw Aich 
einioes chwi? Canys tartt ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ym- 
ddangos, ac wedi hynny yn diilannu.' * Iddo yn awr, chwi gyfoethogion» 
wylwch ac udwch am eich trueni sydd yn dyfod arnoch.' * Dedwydd yr 
yc(ym yn gadael y rhai sydd ddioddefus : chwi a glywsoch am amynedd 
Job, ac a welsoch ddiwedd yr Arglwydd.' Dyma gyweirnod cyson yr 
epistol. Y mae'r byd wedi ei orchfygu mewn gwirionedd, cyn ei orohfygu 
mewn gweithred ac ymddanghosiad. Fe'i gwna hyn ef yn haws ei orch- 
fygu felly hefyd. 

A bwrw felly, fod gennym gryn le i feddwl, mai prif neges lago at ei 
gydgenedl yn y Uythyr hwn ydyw diddymù'r pellter rhwng gradd a gradd, 
ymofynnwn bellach, pa fodd yr etyb gwahanol rannau'r Uythyr y diben 
yna. A'r ffordd oreu i ddangos hynny fydd cynnyg braslun o'r epistol, 
Teg ydyw i'r darllenydd gael gwybod, nad wyf wedi manwl ddilyn yr un 
o'r awáurdodau wrth baratol hwn. Paragraffio hen lyfr, a ysgrifennwyd . 
oyn i'r defodau diweddar o rannu ac adrannü ddyfod^i mewn, ydyw un o'r 
goruohwylion mwyaf dyrys a ddaw i ran esboniwr ; eto gwaith ydyw ag y 
mae pawb cyn rhydded a'u gilydd i arfer ei farn arno ; oblegid nid oedd 
dim arweiniad yn y Uawysgrifau cynaraf oll gyd â golwg ar hyn. Hefyd 
tiì ohawn nì mo'r awdurdodau pénnaf yn canlyn yr un drefn i gyd. &r 
BÌampI, ym mhennod v., dyry'r Testament. Saesneg Diwygiedig' y dd^ 
ádnod ola'n baragraff ar wahan, tra nad oes gan Westcott a Hort baragrì^n 
newydd o adn. 13 i'r diwedd. Ac fel y mae'r ysgrifennwr yn cymeryd ei 
ryddid i famu drosto'i hun pa le y byddai gymhwysaf dodi'r terfynau, nis 
gaU yntau warafun yr un rhyddid i'W ddarllenwyr. 

* Gor. vii. 20-29, Gal. iii. 26, Col. iii. 11. 



Digitized by 



Bradun o Oynnwifê yr EpistoU 



ìu 



BBáSLüN O OYmWYS YB EPI8T0L. 
RHAGLITH YR EPISTOL.— i. 1-18. 



7 Ctfabcbiad ..1.1. 

Pbofbdioaetbaü .. .. i. 2-18. 

Profedigaethau*n destyn llawenydd ... • • 2-8. 

Ymffrostio mewn peth croes i*r amgylchiadau • • 9-12. 

Nid gan Dduw y'n temtir nî. • . . •• 13-18. 

BRAWDGARWOH.— i. 19.iv. 12. 

YsBBTD YB Efbnotl •• •• .. 19-27 

* Esgud i wrandaw * . . • • • • 19-21 

* Nid gwrandawyr yn unig * • • • . • • 22-26 
Âddoli trwy weithio •• •• 26-27. 

Debbtm Wtnbb •• •• •• •. ii. 1-26. 

Ffydd a derbynwÿneb »• •• •• 1-13. 

Testyn j gyfran .. ..1. 

Kgluro trwy esiampl . . . . • • 2-4. 

Yr efengyl a'r tlodion . . • . • • 5-6 a. 

Y cyfoethogion yn ortlirymwyr . . ..6^7. 
Derbyn wyneb a'r gyfraith frenhÌDol.. .. 8-11. 
Derbyn wyneb a chyûraith rhyddid •• •• 12-13. 

Ffydd a gweithredoedd •. .. •• U-26. 

Gofyn y cwestiwn .. .. ..14. 

Pfydd heb weithredoedd, geîriau heb ystyr . . 16-17. 
Ffydd heb weithredoedd, teimlad heb fírwyth . . 18-20. 

Ffydd heb weithredoedd, corfE heb ysbryd . . 21-26. 

Heistriaid lawbb • . . • . . • • iii. 1-ÌT. 10. 

Testyn y gyfran .. . •. iii. 1. 

Pawbynllithro •. .•2. 

Ytafod .. .. .. ., 3-12. 

Y tafod yn bwyfflg ... 3-6. 
Ond yn anawdd ei drin • • • , • . 7-12. 

'Y ddwy ddoethineb .. ,. ..13-18. 

Ysbrydybyd ... .. iv. 1-10. 

Yn peri aílwydd ein dymuniadau . . . . 1-3. 

Yn peri aflwydd ein bywyd ysbrydol i gyd . . 4-10. 

DiWBDDOLO Rha»nau ab Frawdgabwch . . . . ÌT. 11-12. 



Digitized by 



lii. Bhaolith. 

DAÜ RYBÜDD I'R LLWYDDIANNUS.— lv. 13-v. 6. 

Ansicrwydd Bywyd . . . . . , . . iv. 13-17. 

SlGRWYDD BaRN .. V. 1-6, 

Bygwth barn ar y cyfoethogîon . . . . 1. 

Cronni golud tu hwnt i'r eisieu .. .. 2-3. 

Camatal oyflog y gweithiwr ... . . 4, 

Byw*n foethus . . . . , , . . 5, 

Condemnio a lladd y cyfîawn . . . . 6. 



DAU GYNGHOR I'R ADFYDUS.— v. 7 20. 



Ahynedd .. .. •• .. 


.. 7-11; 


Y Bamwr wrth y drwa 


.. 7-9. 


Esiamplau o ddioddef blinder 


.. 10-11. 


Gweddi 


.. V. 12-20. 


Owêddi*n foddion gras 


.. 12-13. 


Effeilhiolnoydd gweddi meton cystudd . . 


.. 14-16. 


Oweddi Elias 


... 17-18. 


Prif amcan gweddi 


.. 19-20. 



Ar ol annerch ei ddarllenwyr, fe'u hannog lago hwy i gyfrif eu profedig* 
aethau*n llawenydd, nid er mwyn y profeaigaethau eu hunain ddim, oncl 
am eu bod yn profí ffydd ac yn magu amynedd; a fíydd wedi troi'n 
amynedd sy'n cyrhaeddyd doethineb. Y fîordd y mae hl'n gwneud 
hynny ydy w trwy weddi ddyfal ar Dduw. 

Ffurf ar lawenydd mewn profedigaeth ydyw'r hyn a ddaw i'r wyneb 
yn union fel prif destyn y Uythyr — ^ymffroBt mewn peth oroes i'r am- 
gylchiadau. Y mae'r efengyl wedi darganfod gŵr bonheddig yn y dyn 
tlawd, a thruan darfodedig yn y cyfoethog ; a chraffu ar hynny a geidw'r 
ddau yn eu lie. * Megis uodouyn y glaswelltyn '—felly y difianna'r c^f- 
oethog yn ei ffyrdd; ac o'r tu arall, *Gwyn ei fyd y gŵr sy'n goddef 
profedigaeth.' 

Ond er mai Duw bia'r fendith sydd yn y profedigaethau, nidei waith ef 
ydyw'r perygl sydd ynddynt. Nid efe sy'n eu gwneud yn demtasiynan I 
bechu. Y mae yr hyn ydyw Duw, ylr hyn ydyw dyn, daioni Duw yn ei 
ragluniaeth, a daioni Duw yn ei ras, yn peri nas gallwn am foment dybied 
hynny. El waith ef ydyw ein hachub m. 

Wedi'r sylwadau arweiniol ni gawn brif ddam yr epistol, darn ar 
frawdgarwch. Nid yw y gair *brawdgarwch' ddim yn Epistol lago ; eîtbr 
y mae'r peth yma o hyd. Cawn y gair * brawd ' neu * frodyr ' g^mifer a 
phedair gwaith ar bymtheg mewn llyfr byr o wyth adnod a chant. Agorir 
y rhan yma trwy ddîangos pa ysbryd sydd weddüs i rai y mae ea hiach- 
awdwrìaeth yn gwbl o rae Duw. Yr ystyriaeth hon aydd i orohfygu 
profedigaeth fawr pobl flaenllaw mewn byd ac eglwys, y brofedigaeäi i 
fod yn falch, yn hunangyíiawn, ac yn anfrawdol. *Esgud i wrandaw» 
diog i lefaru, diog i ddigoíaint,' ebai deohreu'r ymdriniaeth; *Na ddy- 



Digitized by 



Rhediad yr EpistoL 



liii. 



wedwch yn erbyn eîcli gllydd, frodyr. . , , Pwy wyt ti yr bwn wyt yn 
barnu dy gymydog?* ydyw'r diweddglo. 

I ddècbreu ynte, am yr ysbryd y mae*r efengyl yn ei feitbrin, y mae'n 
fwy mewn gwrandaw na^g mown Uefaru, ac yn fwy mewn gwneud nag 
mewn gwrandaw, fel mai gwneutbur, ao nid Uefaru yw'r addoliad a 
gymeradwyir gan Dduw— * ymweled â'r amddifaid a'r gwragedd gweddwon 
yn eu badfyd, a'i gadw ei bun yn ddifrycbeulyd oddì wrtb y byd.' 

Yn nesaf enwir dau rwystr i frawdgarwcb, * derbyn wyneb ' a * meis- 
triaid lawer.' Y mae dynìon yn rby barod i roi'r blaen i rai anbeilwng ; 
ac y maent hwytbau yn rby cnwanog Ì gymeryd y blaen ; nes bod dynion 
distaw, diymbongar, yn llaì amlwg a deinyddiol nag y dylent fod, 

Y mae derbyn wyneb yn un o^r netbau mwyaf angbydnaws âg Ysbryd 
Crist, ac a íîydd ynddo. Nid cydraddoldeb gosod cbwaitb ydyw meddyg- 
iniaetb yr efengyl i'r gwahaniaetb rbwng gradd a gradd. Yn ol Sir Henry 
Main, y cyfreithwyr Hbufeinig bia'r drycbfeddwl o gydraddolder, sydd er 
ys can' mlynedd mor bjblogaidd yn Ffrainc. Y mae Ilwcb Ymherodraeth 
Rbufain, eb efe, o'n cwmpas ni eto. Yr elfen o wir sydd yn y syniad yw, 
mai teg ydyw rhoi pawb ar yr un tir. Ond os golygir wrth gydraddolder, 
dorri pennau dynion i'w gwneuthur yr un faint, nid oes nac efengyl na 
«ynwyr o'i blaid. Nid y w'r deyrnas nad y w o'r byd bwn, ar un cyfrif, 3- n 
bycbanu'r rhagor gwìrloneddol sy rhwng dynion. Yn wir trwy roi pwysîais 
ar un gwahaniaeth mawr, dwfn, y mae hi'n diddymu gwahaniaethau mfin. 
' Yng Nghrist lesu, nis gall enwaediad ddim, na dienwaediad, ond creadur 
newydd.' A chynifer ag a rodiant yn ol y rheol hon,, tangnefedd arnynt, 
a thrugaredd, ac ar Israel Duw.* Aeth en waediad a dienwaediad yn ddi :n, 
gan fynédx>*r creadur newydd yn bob petb. Nid yw o bwys yn y byd. o 
ba yst^yd yn y ddinas, nac o ba bentref isel yn y wlad y daeth y gwahodd- 
edigion ; eto y mae un gwahaniaetb mawr rhwng pawb sydd i mewn, a 
[diawb sydd allan — y wisg briodas.f Felly y mynnai lago i ni drin y 
cwestiwn o gydraddolder, treiddio i lawr, trwy y petbau sydd ar y wyneb, 
*t garitor dyn a'i berthynas ef â Duw yng Nghrist. Gwaith Duw yn 
dewis y tlodion yn gyfoethogion mewn ffydd, dyna sydd yn dilewyrchu y 
fodrwy aur. Tra y gall gŵr mawr fanteisio ar gyfreithiau'r byd, y mae'r 
gyfraitb frenhinol, a cbyfraitb rbyddid yn enwedig yn llwyr gondemnio 
dangos ffafraetb ì'r ucbelradd am mai uchelradd yw. Os amsen, pa üydd 
|rw ein fîydd yng Nghrist ? Pwy a ddicbon gael ei gadw trwydai ? Nid yw 
weU na dywedyd wrtby newynnog, * Ewcb mewn beddwcb, ymdwymnwch 
ac ymddigonwch, beb roddi iddynt angenrheidiau'r corfí ;' dim gwell na 
üydd yr ysbrydion aâan, a deimlent awdurdod lesu Grist, heb roddi ond 
iifudd-dod gorfodol iddo ; dim gwell yn wìr, na chorfí marw heb enaid. 
Trwy weithredoedd y perffeithir pob ffydd sy'n cyfiawnhau, pa un bynnag 
AÌ fíydd fawr Abrabam, ai fíydd gyfiredin Rahab, 

Bbwystr arall i bobl fod yn frodyr a cbaru fel brodyr, ydyw * Meistriaid 
neu athrawon lawer.' OyfrifDldeb mawr a bertbyn i waith atbraẁ, i neb 



«Gal.Ti. 15-ie. 



i Mat. zxii. 1-14. 




Kv. 



BHAaUTH. 



feddwl ei ddeisyfu a*i gipio mewa jsbryd hutiangar, dibrîs: 7 mae pawlr 
yn llithro ; ao j mae*r rhai hyn yn dangos eu hanghymwysder trwy eu 
dull o wthio'u hunain i'r brig. Esgud i lefaru, esgud i ddigofaint ydyntr 
Kid ydynt wedi dysgu fhrwyno'r tafod, yr hwn sydd ei hunan yn firwyn 
ao yn Uyw, i droi j dyn i ^d, ao yn dftn i ennyù ei nwydau. BeO' 
dibhiant Dduw a'r Tâd, a meUdithÌant ddynion, bob yn ail. Ac' heb law 
bod eu dull hwy o geisio'r blaen ar faî, y mae eu syniad am wir ragor- 
iaeth o'i le. Fwy syddŵr doeth? Pwy sydd felly, heb law honni bódf 
Nid yw'r ddoethîneb hon, sydd amlycaf ynddynt hwy, nid yw hon, beth 
bynnag, ddim yn disgyn oddi uohod. Ào fel eu synîad, y mae eu hysbryd 
hwy hefyd o'i le. Ysbryd y byd ydyw, Y mae yn mallu eu gweddîau, aa 
yn difwyno eu holi fuohedd. * Oni wyddoch chwi fod cyfeiUaoh y byd yn 
elyniaeth i Dduw ? . • . Nesewoh at Dduw, ac efe a nesâ atoch chwi.' 

Tery y ddwy adnod sy'n ddiweddglo*r rhanau hyn, yr un cyweirnod a'u 
dechreuad. Danghosant fod ysbiyd barnu'n gilydd yn lladd ysbryd cadw'r 
ddeddf . * Nid wyt ti wneuthurwr y gyfraith, eithr barnwr.' 

Yn ddiweddglo i'r epistol i gyd oawn ddaa rybudd i*r llwyddiannus, a- 
dau gyngor i'r adfydus. 

Â bydolrwydd ao annuwiaeth oalon y mae a fynno'r oyntaf o*r ddao 
rybudd. Nid dibris o ddynion yn unig ydyw'r ilwyddiannus, pan ym- 
ollyngo efe o flaen temtasiynau'i sefyllfa, ond dibris o Ddu^* Y mae 
rhywbeth mewn amgylchiadau clyd, sy'n gyrru dyn i anghoâo mai Duw 
yw ei graìg, ac mai'r Goruohaf Dduw yw ei waredydd. Fe ddychwel 
lago, yn y fan yna, at yr ystyriaeth oedd ganddo yn y bennod gyntaf, 
wrth çrmeryd testyn ei lythyr. * Beth yw eioh einioes chwi ? Tarth yn 
wir ydych, yr hwn sydd dros yohydig yn ymddangos, ao wedi hynny'n 
diflanuu.' 

Yna fe dry oddi wrth ▼ perygl i Tsbiyd a ohrefydd y dyn ei hnn, syddi 
mewn oyfoeth, at bechodau oyfoeth yn erbyn cymdeithas — cronni i 
ddwylaw'r ychydig, trais a cham ar y naill law, a moethau Uygredig ar y 
llaw arali, a gwaeth na*r owbl, orynhoi nerthoedd oymdeitbas, a hyd yo 
oed ei deddfau hi, yn erbyn y gwan. 

O'r ddau gyngor sy'n dibennu'r Uythyr, y mae'r oyntaf yn annog i 
amynedd. Nid trwy ohwildroad, na thrwy wrthryfe], y daw ymwared, 
ond trwy waith graddol fel twf onydau'r maes, ar y naill law, ac ar 7 
llaw arail, trwy ddyfodiad y Barnwr. Dioddef ydyw hanes dynion goreu'r 
byd. 

Yn ol yr ail gyngor, fe esgor amynedd, yma fel yn neohreu'r epistol, ar 
weddi. Y mae gweddi yn ymwared rhag tymer ddrwg, ao yn ymwared 
llythyrennol hefyd o'r blinderaa sy'n ein gyrru ni i ^wyno. Â ohwaneg, 
y mae maddeuant peohodau i'w gael trwy weddl, nid i ni'n hunain yn 
unig, ond i'n gilydd hefyd. Fe drodd Elias lanw eilnnaddoliaeth yn ei ol 
trwy'r oruohafiaeth a gafodd yn ateb i'w weddi fawr. Gallwn ninnau, 
heb gwmpasu pethau mor fawr âg Elias, trwy droi peohadur oddi 




Bhediad yr Epistot. 



wrth gjfâllîorni ei fforddi gadw enftid rhag angeu, a cbuddîo Ilîaws o 
bechodau. 

Ni a welwn fod jr eçistol liwn jn un y buasaì'r Testament Nowydd yn 
álofeach hebddo. Ysgri! ydyw ar bwno a ddaw h^yfwy i'rwyneb, pwnoy 
mae ei anhawsterau yn debyg o drethn ayleiagarwch peb plaiá yn y 
wladwriaeth, ac o ddyíod i'w benderfynu yn j áîwedd ait dárws eÿwys 
]>dixw. Y mae'r agoriad r holl gwestiyiina mawr dynion ym mhersaa » 
g^waiÜLjc Arglwydd lesu Grist«, 



r 




(lvi.) 



PENNOD V. 



DlWINYDDUBTH IaGO. 



Yb ydym ni yn nyled yr epistol hwn, fel epistolau eraiU, am lawer 
heb law y prif beth yr ysgrifennwyd ef er ei fwyn. Ao y mae dyddordeb 
neiUtuoI yng nghylch hwn, gan mai dyma'r unig lyfr sydd gennym o 
waith yr awdwr, f el y buasem ni, heb hwn, yn ddieithr i un wedd ar jt 
efengyl fel y pregethid hi yn yr oes honno. 

At astudio rhagdybiau diwinyddol y Uythyr, y cydymaith goreu, yn 
nesaf at y tair efengyl oyntaf , ydyw'r Apoorypha, * Doethineb Jeeua mab 
Sìrach ' yn enwedig, a ' Doethineb Solomon.' Y mae Plumptre yn el 
esboniad wedi rhoddi llechres fanwl, yn dangos ôl darllen y Uyfraa yna ar 
lago. Digon yma fydd nodi rhai o*r esiamplau mwyaf hynod. 

*Nac ameu ofn yr Arglwydd, pan fyddech mewn angen : ao na ddos ato 
ef â chalon ddau-ddyblyg.' Ëcclus. i. 28, lago i. 6-8. 

'Bydd esgud i wrandaw pethau da,' Eoclus. v. 11, lago i. 19. 

* Na ddywed, Trwy waith yr Arglwydd yr euthum i ymaith : oblegid ni 
ddylìt ti wneuthur yr hyn sy gas ganddo ef. Na ddywed, Efe a'm Uun- 
iodd i; oblegid nid rhaid iddo ef wrth ŵr pechadurus. Gas gan yr 
Aiglwydd bob ffîeidd-dra ; ac nid da yw hynny gan y rhaì a'i hofnant ef. 
Efe a wnaeth ddyn o'r deohreuad ao a'i gadawodd ef yn Uaw ei gyngor ; 
os mynni, i gadw'r gorchymynion, ac i wneuthur ffyddlondeb oymeraowy. 
Efe a osododd o'th flaen di dán a dwfr : estyn dy law at yr hwn afynnych 
di. Y mae o flaen dynion einioes ao angeu ; a'r hyn a fynno efe a roddir 
iddo ef. Oblegid mawr yw doethineb yr Arglwydd ; ac y mae efe yn gryf 
o allu, ac yn gweled pob peth. Hefyd y mao ei olwg ef ar y rhai sy'n ei 
ofni ; ao efe a ŵyr hoU waith dyn. Ni orchymynnodd efe i wneuthur yn 
annuwiol ; ao ni roddes efe gennad i neb i bechu,' Ecclus. zv. 11-20, 
lago i. 13-15. 

' Canys disgleirdeb y goleuni tragywyddol yw hi (Doethineb), difrycheu- 
lyd ddr^ch gweithrediad Duw, a delw ei ddaioni ef,' Doeth. yii. 26, 
lago i. 23. 

Ond i'r bregeth ar y mynydd y mae lago fwyaf dyledus. herwydd 
hyn yr arferir ei gyplysu ef fel dysgawdwr â'r Efengylwr Matthew. FeUy 
y gwna Godet yn un ; ond v mae rhai o feimiaid yr Almaen wedi sylwl 
f od dyfynion lago'n debycach i'r ffurf sydd ar eiriau ein Harglwydd yn y 
cofnodion a ddilynai Luc. Tybed fod a fynno'r tynerwch mawr at 
dlodion a nodweddai Luo ao lago, fel eu gilydd, rywbeth â hynny ? 




Lle a Swydd Epistol lago yn y Datguddiad Dwyfol. lvii, 

Gwawr datguddiad y Testament Newydd sydd yn Epistol lago. Cof 
^nnyf ddarllen yn rhywle, y gellid ei alw'n ddiweddaf o lyfrau'r Hen 
Destament, fel y gwelsom ei fod yn ol pob tebyg yn gyntaf o lyfrau'r 
Newydd. Ond os torìad gwawr sjdd yma, y mae 'rnyw brydferthwch yn 
nhorìad y wáwr nas gwelir ganol dydd. Newydd godi mewn cymharìaeth 
yr oedd yr haul ar brofíad lago ei hun ; ac y mae ei lythyr yn un o'r rhai 
goreu i'w rhoi yn llaw dynion sydd yn awr, fel y Du yntau unwaith, o 
faerwydd rhyw ragfarnau a gawsant trwy draddodiad, neu fagwraeth, neu 
addysg, yn hwyrfrydig i weled gogoniant y Geidwad mawr. Oddi eithr yr 
laddewon yn wir, nid yr Hen Oruohwyliaeth sy'n dal dynion yn gaeth 
hedd^w ; ond j maent yn debyg^ i lago er hynny, gan eu bod, ar dir 
meddylgarwoh cyffredin, neu ryw fath ar grefydd natur, wedi dringo yn 
4digon agos at lesu Grist i gael eu swyno gan ei Ysbryd a'i hanes, ond 
heb eu hennill jn ddisgyblion. Bu lago am 'flynyddoedd yn y tir yna, 
•jn methu gadael jr lesu, ao eto'n methu jmroddi iddo. Gjrhaeddodd 
dir o jmddiried di-grjn o'r diwedd; ond fe'i gwnaeth ei brofiad blaen- 
«orol ef jn dra ohjmwjs o arweinjdd i rai j gwisga'u hanawsterau 
yr un wedd. 

Ghwaneg hefjd, hjd j gellir oasglu, tyfu trwy ei anhawsterau a wnaeth 
lago. Nid o'es hanes iddo brofì ystorm o argyhoeddiad fel Paul. Ym- 
ddengys nad oedd awdurdodau yr hen grefydd weài ei ddiarddel. Y mao 
rhai pobl a jmadawant â'u hen ragfarnau trwy lam i'r eithaf pellaf oddi 
wrthynt. Y mae eraill a newidiant eu tir yn raddol, braidd heb yn 
wjbod iddjnt eu hunain ; ao nis gwybyddant gymaint y maent wedi ei 
sjmud nes troi o honjnt jn ol jm mheu ysbaid i edrych ac ystyried. ün 
o*r rheiny oedd lago ; a braidd na ddywedai dyn mai yn Epistol lago y 
djlai ambell un a fagwjd mewn teulu dí-gre£ydd, neu mewn cylchoedd 
»nöyddol, ddechreu darUen y Testament Newydd. Yr un peth a ddy- 
wedem ni am Bagan goleuedig : a byddai'r dywediad yn fwy gwir fyth am 
luddew yn chwilio am rywbeth mwy boddbaol na'i grefydd ei hun. 
Anawdd fuasai i etifedd traddodiadau pura'r byd Paganaidd, neu ddisgybl 
teg ei farn,i'r athronwyr goreu, beidio gwrandaw ar lago. Yr anhawster 
mawr gyd â Uawer o'r dynion hyn yw, nid eu bod ym mhell oddi wrth 
deyrnas Dduw, ond eu bod mor agos nes bod yn cryn waith eu hargy- 
hoeddi fod ganddynt ddim i'w enniU wrth ddyfod i mewn. Nid ydyw eu 
bucheddau yn ddrwg, na|i cydymdeim]£j,d yn estronol i'r efengyl. Y mae 
llawer o honynt yn nes na hynny, wedi arfer dilyn moddion gras, a 
«hymerjd dyddordeb ym mhetbau teyrnas nefoedd, fel os do'nt hwy i 
roddi eu hunain i Fab Duw, dyfod a wnant, trwy gydnabod eu bod yn nes 
ato mewn gwirionedd o'r blaen nag y goddefai eu balchder neu eu rbag- 
farn iddynt feddwl eu bod. Anhawster brodyr yr Arglwydd ydyw eu 
^anhawster hẁy. Os oes rhywun wedi llaesu ei afael ar yr efengyl fel 
4;refn i greu dyn o newydd, ond yn dal i deimlo rhyw ymlyniad wrthi 
bi fel trefn i godi'r tlawd o'r llwch, a dyrchafu'r anghenus o'r domen, i'w 



llwybr i wybod ffordd Düw'n fanylach, dechreued trwy ddarllen yr epistol 
hwn. 

Ki olyga hyn, chwaith, nad oes gan lago efengyl, ond yn unig ei bod 
hi yn y wedd hawddaf i ryw fath ar ddynion, plant rhyw fath o fagwr- 
aeth, gael gafael arni. Y mae'r epistol ei hun yn ein dysgu ni yn dra 




cyfryw gael ei roi ar ben y 



Digitized by 



lvîiî. 



eglur mai yn iaoliaw4wxiaaiih y dyn, î ddeobren, y mae'r aieb boddhao! 
i'w gael 1 gwestiynan'r byd rng nffbyíob gwella anbwylderau oymdeithas. 
Pwno lago o hyd ydyw'r htn a «riwyd yn hapüa iawn gan Mr. Grìífifih 
mewn pregeth ar ddnll yr efen^l o dnn Üodion, nad oes dim 
modd gwella amgylobiadau*r dyn i bwrpae, ond trwr wellia'r dyn. Fel y 
gwelfiom yn y bennod o*r blaen, nid cynnyg lego, iddechreu betb bynnag, 
ydyw rhoî mantcision materol— tai, a gerddi, a thiroedA— i werìn y byd, 
er fod ei ddysgeidiaeth fe aUai yn agor y owestiwn hwnnw; ond 
nid yw yn ei gau. Yr hyn y rhydd lafo bwyslaifi amo yw, y dylai 
dyn fod yn ormod o ddyn, ac yn ormod o Orìstion i'w amgýlchiadaa ei 
ddifetha. brawd o radd isel Uawenycbed yn ei oruchafiaeth/ Ni 
ddylfti fod yn Uaî gŵr bonbeddig am ei fod yn dlawd. Bbaid. fe allai, j 
bydd òì y gegin a'r gweitbdŷ ar ei ddwyiaw ; ond ni ddylai fod dim ar ei 
gymerìad. Ac oe na ddjiái'r gwae gymeryd ei ddifetha gan j gwasanaeth 
T mae ynddo, ni ddylai y neb y bo'i grefit yn un goetbaeli, a'i ami^loh- 
ladan'n fwy o gyagod iûdo, Maeryá ei ddifetha obwaith. Os ydyw'r 
gegin yn difetha Uawer genem o forwyn, 7 mae*r pailwr, cyn amled » 
hynny, yn difetha'r feistree. Paham y rhafd i hynny £od? Pa 
raid i ddyn, o herwydd digwydd ci osod wrth y bwrdd o^fnewid, neu yn yr 
athrofa, fagn balcbder a rhodres ? Fe ddysg yr efengvl iddo yntan» mai 
dyrchafiad gwnend ydyw ei ddyrcbafíad. Llawenyched gan hynny ei fod 
wedi ei dynnn i lawr; a bydded gydoftyagedig &*r rhai isehradd. 
Gẅaded, yn enw lesu Grist a'i groes, y chiwdd ttnwa sydd rhyngddo » 
hwy. Fe wna addysg beth, ac £e wna crefydd fwj, i ddwyn cyngborìoa 
lago i ben, i olobi ymaith lediaith yr amgylohiadau oddi ar dymer ao 
ysbryd y dyn. T mae lago'n cyhoeda'n ddi-fioettpeii mai yn îachawdwr- 
iaeth y dyn y mae iaohawdwriaeth cymdeithas helyd. 

Y mae yr iaobawdwriaeth hon, yma fel ym mhob man araU- drwy'r 
Testament Newydd yn gwbl o rae, o wir ewyUye Dnw. Y mae trwy y 

SAr hetyáy yr impiedig air, yr hwn a ddiehon gadw ein heneidiau. 
addeuant, trugaredd yn gorfoleddn yn erbyn bam, ydyw deddf fawr el 
gweithrediad hi. Ac, yn ddiweddaf, y mae gan ddrnion lawer i'w wnend 
at ddwyn eraiU i alael yr iacbawdwriaetb hon, at uroi pechadur oddi wrth 
gyfeiliomi ei ffordd. Yn byn oU y mae lago ar hrif-ffordd gwirìonedd yr 
efengyl ; ond dweud yr oeddys fòd ei ddnlT ef o iawn droedio at y gwir- 
ionedd, dewis Iwybrau ei feddwl ef at y brìf-f!ordd hon, yn rhai a ddylai 
demtio hyd yn oed y dyn anianol i fyned ar ei oU 

Cawn estan^pl o ddyn y tu aUan i deyrnas Dduw, yn ei fan goreu, yn yt 

Sigdfennydd hwnnw a aanmolwyd gan lesu Grìst am atebynsynhwyrol.* 
engys yr atebiad o eiddo'r lesu, a dderbynnir mor ddioloihgar gan bwn, 
yn nghyd â'i ychwanegiad yntau ato, i ba le v cyrraeddasai luddew oyd- 
wybcäol, a wnelai ddefnydd gonest o'i fanteinon. heb ddyfod at Grist o'r 
tn aUan i'r gwersyll, yn gyfangwbl ; a dTn fel yna wedi ÿfod at Grist, ao 
yn ysgrifennu dan gyfarwyddyd Ysbryd Grist, ydoedd lago. Fe aethal 
oyn beUed i gyfeiriad teyrnas ysbrydol y Messiah, ag y gaUasai Inddew- 
iaetb oleuedig ei ddwyn, ac yna rhoes gam i mewn i'r deymas ei 
Iranan. 

Dttw yn on, oaru Duw, a ohara'n eymydog yn fwj na'r hoU boeth- 



*llaroxU.Mi. 




Dull lago o Bâefnyääio'r Hen Destatnent, 



offrymati a'r aberthau— dyna rai o brif byneiau cyfies ftyàâ lago ìiefyd. 
* Gwasanaeth orefjddol pur a dihalogedig ger bron Duw a*r Tad yw hyn : 
nid eanu mawly nid gwedd^o, llatoer liai aberthUi a ehadw seremofMtu^r 
hen gyfamod, ond ymweled ft*r amddifaid a'r gwragedd gweddwon yn 
hadfyd, a*i gadw'i hun yn ddifryoheulyd oddiwrth y byd.' Câr dy 
gymydog ydyw'r gyfraith frenhinol. Ar hyd y llwybr yma, y mae'n 
amlwg, y tfaeth lago i'r Jerusalem honno uchod, yr hon sydd rydd gyd fi'i 
phlant. Fe dyfodd trwy yr Hen Oruchwyliaeth trwy roi pwysIaÌB ar ei 
phethàu goreu hi. Yr oedd v pwyslais a roddai ar bethau trymaf y gyf- 
raith^bam, trugaredd, a fiydd— wedi gweddnewld y gyfraith ei hunan, a 
pharotoi ei feddwl ef at bethau gwell. Aeth yr hyn a fnasai gynt yn 
uohaf yn ris bellach, i ddringo'n uwch draohefn. * Ni ogoneddWyd vr 
hyn a ogoneddwyd yn y rhan hon, o herwydd y gogoniant tra rhatforol/ 
Ag arfer iaith Coleridge, fe droes pethau mwyaf mewnol ao ysbiydol ỳr 
hen gyfamod yn bethau nesaf alian i feddwl goleuedig y disgybl hwn. 

Y mae sylw Coleridge yn werth ei ddyfynu. Son y mae am y gair a gyf- 
ieithir • crefydd ' yn lago î. 27. Galr ydyw hwnnw yn golygn crefyddyn 
ei defodau addoliadol, fiurfwasanaoth crefydd felly. *Am wasanaeth 
allanol yr faen grefydd gynt—defodau, seremonian, a gwisgoedd seremoniol 
yr hen ddeddf--moe8oldeb oedd en syiwedd fawy. Hwy oedd y llythyren a 
moesoldeb oedd yr ysbryd. Hwy oedd y ddameg a moesoldeb oedd yr 
ystyr. Ond moesoldeb ei hun yw gwasanaeth a defodau, efe ydyw 
addk iad allanol crefydd Crist. . . . Ooieuni ydyw ei diUad, a chyfiawn- 
der ydyw ei gwisg hi.' ♦ 

Ac fel y triniai lago y gyfraith, felly hefyd yr edrychai efe ar y profiwyâí 
a Llyfrau Doethineb. Ën tynnu y mae a'u piygìon, dweud mewn diar- 
iiebion miniog y pethau yr oedd Llyfr Job, a'r rhan olaf o Lyfr y 
Proffwyd Esaiah, yn ymyl eu dywedyd. * Cyfrifweh yn bob ilawonyda, 
pan syrthioch mewn amryw brofedigaethau.' * Dedwydd yr ydym yu 
gadael y rhai sydd ddioddofus.' Fe allai íod y proffwydoliaethau am was 
dioddefus Jehofah yn ei fedéwl, wrth alw sylw at y profiíwydi fet 
estamfyiau o ddioddef blinder ao o hirymaros. 

Y mae mwy nag un duU o edrych ar yr Hen Destament yn y Newydd. 
Weithiau golygir yr Hen Destament yn drefniant i ysgrifennu Uinellau'r 
addewid yn anghenion y byd. I Paul, er esiampl, y mae'r bylohan yn yr 
hen drefn llawn oyn arflawned o addysg a'r pethaoba ddatgnddiwyâ 
ynddi'n eglur. * Y dâeddf yw ein hathraw ni at Orìst.' f Waith arall 
oyfundrefn o ragfynegiadau ydyw'r Hen Destament, megis gan Pedr a 
Matthew, ao ym mhregethau cyntaf Paul. Yn Lìyfr y Datguddiad 
wedyn, ao yn yr Bpistol at yr Hebreaid, oyfundrefn o gysgodau oedd yr 
Hen Oruchwyliaeth. Nid yw Paul yn anghynefin â'r doU yma ohwaith. « 

Y mae yntau n edrych ar lawer o'r defodau ao o'r hanesion fel cynifer o 
wersi dangos ar gyfer mabandod yr eglwys. Y mao Cordd lago o drin yr 
Hen Destament, mewn rhyw ystyr, yn fwy athronyddol na'r un o'r rliain. 
I'w feddwl ef yr oedd Cristnogaeth yno yn ei hadau, nid ei Uun fai 
mewn alegori, nid cysgod o honi, na rha^àdywediad am dani, ond hi ei 
hnnan o ran ei hegwyddorion. Ooiygiad jrr Arglwydd lesn yn y bregath 
ar y mynydd, ydyw ei olygiad yntan« ' Na thybiwoh fy nyfod i dorrì y 



fOal.ill.9«« 




Bbaolith. 



ì^fraith neu 7 profíwydl ; nl ddeuthum i dorri ond i gyfiawni.' * Cadwa! 
lago ei hun y ddeddf yn selo^ ; eithr ni fynnai, fel y gwelsom, ei gosod hi 
ar Genedl ddynion ; a chyfrifai fod pobpeth hanfodol ynddi i'w gael, 
wedi ei berfieithio yn yr efengyl. Oawn ganddo ef enaid dysgeidiaeth y 
Salmau a'r proâwydi, a'r Apocryphai ar weddi, ar falchder, a rhagrith» a 
dirywiad orefyddol. Gwel ei lygaa ysbrydol ef rybuddion y proflfwydi rha^ 
peryglon proffes o grefydd— siarad yn lle gwrandaw, gwrandaw yn lle 
gwneuthur, credo heb garitor — mewn goleuni newydd îawn. Y mae'r 
dull yma o drin yr Ysgrythyrau Hebreig yn cael Uai o'i arfer na bjraidd yr 
un. Os dilynwn ni, yn bregethwyr ao yu athrawon, ddull lago yn hvn o 
beth» ni a agorwn faea sydd i grỳn raddau heb ei drin. Dyma adull 
Olifer Gromwell a ddefnyddio'r Profiwyd Èsaiah, gweled amgylc^iadau 
tébyg yn ddatguddiad o egwyddorion tebyg, ac yn ol George Âdam Smlth, 
Cromwell oedd yr esponiwr goreu a gafodd Ësaiah erioed. 

Ond y mae lago'n awdurdod ar befchau sy'n ymddangos am y tro cyntaf 
yn yr efengyl, yn gystal a'i fod y crynhöwr goreu ar addfed ffrwyth yr 
oruchwyliaeth o'r blaen. Y mae yma bynciau'n perthyn yn hoilol i'r 
Testament Newydd, rhai a gymerir yn ganiataol ym mhob uian, nad oes 
ddehongliad athronyddol arnynt mewn un man ond yma.' Fe ymgynyg 
dwy esiampl ar unwaith, ac nid ydynt ond esiamplau — y goleu a ddyry'r 
efengyl*ar bechod, a'r berthynas rhwng maddeuant a maddeugarwch. 

Peth a gymerir yn ganiataol ym mhob golygiad teilwng am y Gorucha' 
yw, nas gall efe fod yn awdwr pechod, ond pwno na chawn ni yn unlie 
cyn grynhöed ysgrythyr arno ag a geir mewn rhyw hanner dwsin o 
adnodau yn y llythyr hwn. Gwelsom fod rhan o'r hyn a ddywedir yma'n 
adlais o athrawiaeth mab Sirach, ond bod lago yn ol ei arfer yn rhoi mwy 
o'i syniad ei hun nag o ddeiw'r awdwr a awgrymodd y syniad iddo. 
Eithr y peth sydd, yn ei ddysgeidiaeth ef ar demtasiynau, yn perthyn yn 
neilltuol i'r Testament Newydd, ydyw yr ateb a rydd yr efeugyl, yn anad 
un gyf undrefn mewn bod, i'r hen ymholiad áyrys, pa fodd y goddefwyd i 
bechod ddyfod i mewn, os yw Duw yn rhy bur i fod yn gyfrifol am dano. 
Y bwriad o achub sy'n cwbl glirio cymeriad yr Anfeidrol yng ngwyneb 
yr ymholiad hwn. Oymerir hvnny'n ganiataol mewn aml i fan gan yr 
apostolion, megis ym mhregeth Paul ar Areopagus ; ond ni fynegir x|lo 
honno mor groew, ac mewn cyn lieied o gwmpas, yn un man ag y gwneir 
gan lago. * Na ddyweded neb pan demtier ef, gan Dduw y'm temtir. . . . 
O'i wir ewyllys yr ynillodd efe nyni, trwy air y gwirionedd, fel y byddem 
ryw flaenfírwyth o'i greaduriaid ef.* 

Yr engraifít aral) oedd y berthynas rhwng maddeuant a maddeugarwch. 
Yn awr nid oes yr un pwnc a gyhoeddir yn gliriach gan y Gwaredwr. 
• Maddeu i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyiedwyr.' Ond y 
mae miloedd o Gristnogion efengylaidd, yn eu hawydd i ymgadw rhag 
gwneud dim ynom ni yn sail maddeuant, yn gwyrdroi geiriau piaen y 
weddi a adroddir ganddynt bob dydd, i olygu fod y neb y maddeuir iddo 
yn sicr o faddeu i eraill, lle y dywed yr Arglwydd lesu yn bendant, ' Oni 
faddeuwch, ni faddeu eich Tad i chwithau.' Nis gall fod dim eglurach ; eto 
nid oes neb o'r ysgrifenwyr sanctaidd wedi gadael i ni esboniad pa fodd y 
mae hynny, ond lago. Gwel isod ar ii. 12-13. Y mae maddeu yn amod 

*»Mat. V. 17. 



Digitized by 



Epütol lago'n Llygad y Ffynnon ar rai Gwirioneddau, tó. 

derbyn madcieuant, am fod maddeuant yr efengyl yn fater o ddeddf. 

* Feíly dywedwoh ac fellj gwnewoh, megis rhai a femir wrth gyfraith 
rhTddid. Canys barn ddidrugaredd fydd i'r hwn ni wnaeth drugaredd.* 

* Y mae trugaredd yn gorfoleddu yn erbyn barn.' 

Ni a welwn gan hynny mor bell o fod yn wir ydy w*r syniad syj^an lawer, 
inai ychwanegiad dibwys ar gynnwys yr Ysgrythyrau ydyw*r llyf r byohui 
yma. Y mae'n syn gweled awduraod mor nchel a Dr. Horton yn oyí 
daro i fesur ft barn Luther, nid yn wir fod yr epistol yn epistol gwellt, <jiid 
ei fod, o'i gyferbynnu â rhyw rannau o'r gyfrol sanctaidd, yn debycMh i 
bregeth dda nag i ysgiythyr. Y gwir yw fod Spistol lago'n llygiìd 7 
ffynnon ar rai o wirioneddau mawr y Datguddiad Pwyfol. Yr ydyi^ mor 
ddyledus iddo am eglurhad ar gyfraith rhyddid, neu ar ffydd a gweltìired- 
oedd, ag ydym i Paul am yr athrawiaeth o gyfiawnhad trwy nydd, neu i 
loan am yr athrawiaeth yn nghylch Person yr Arglwydd lesu Orist 



Digitized by 



Digitized by Googl 



Digitized by Googl 



Digitized by 



Google 



EPISTOL CYFPREDINOL 

lAGO YR APOSTOL. 



PENNOD I. 

IaGO, gwasanaethwr Duw a'r Arglwydd lesu Grîst, at y 1 
deuddeg Uwyth sydd ar wasgar, anneroh. Gyfrifwoh yn bob 2 
Uawenydd, fy mrodyr, pan syrthiooh mewn amryw brofedig- 



BHAGLITH YB EPISTOL (L 1-18). 
1. 1.— Y Otfabobiad. 

1. laço, gwasanaethwr Duw a'r Arglwydd lesn Grist. 
Gwell dUyn esiampl y Gyâeithiftd Saesneg Diwygiedig, a ohadw'r gair 

* gwasanaethwr ' nea * was/ ond oofio mai * oaethwas' yw ei ystyr yma ao 
mewn llawer o fannau yn y Testament Newydd. 

At y deuddeg llwyth sjdd ar wasgar. Ag arfer gair yr 
Apoorypha Gymraeg (Judith y. 19), yn y Wasgarfa, Yr onig fantais ar 
eyfieithu felly fyddai cofìo i ni fod y gair yn fath o enw priod a roid ar 
ddosbarth gweddol bendant. Nid rhyw Israeliaid a ddigwyddent fod oddj 
oartref a olygir yn hollol. Gwel Bhaglith. 

2-18. — PBOFBDiaAI&THÁU. 

Gair mawr y dam yma yw • profi * neu * demtio.' Gyn myned at y 
dosbarth hwnnw o brofedigaethau sydd yn des^n yr Epistol, dywed yr 
awdwr yohydig eiríau ar brofedigaethau yn gynredinol. Gellir ystyried 
yr ymdriniaeth yn dair rhan: — Llawenydd mewn profedigaethau (2-8), 
y brawd o radd isel a'r cyfoethog (9-12), < Na ddyweded neb pan demtier 
ef, Gan Ddaw y'm temtir ' (18-18). 

2-8. — Llawmydd mewn profedigaethau, 

2. Cyfrifwch yn bob llawenydd (yn llawmydd % gyd), fy 
mrodyr. Y mae y gair am *lawenydd* o'r un gwreiddyn a*r gair 

* annereh ' yn niwedd yr adnod o*r blaen. Gyfarch llawen oedd cyfarch 
gwell yn yr iaith honno, sef cyfaroh trwy arfer rhyw air yn golygu llaw- 
enydd, fel pe dywedasai lago, * Gwasanaethwr Duw . . . at y deuddeg 
llwyth . . . llawen y bôoh. Oyfrifwch yn bob Uawenydd, fy mrodyr, pan 
syrthiooh mewn amryw brofedigaethau.' Dyma un o hofí ddulliau lago 

B 



Digitized by 



2 



Iago I. 



Adn. 3-5 



3 aethau ; Gan wybod fod, profìad eich ffydd chwi yn gweith- 

4 redu amynedd. Ond caffed amynedd ei pherffaith waith ; fel 

5 y byddoch berffaith a chyfan, heb ddiffygio mewn dim. 
bydd ar neb o honoch eisieu doethineb, gofyned gan Dduw, 
yr hwn sydd yn rhoi yn haelionus i bawb, ac heb ddannod ; 



gysylltu brawddeg â'i chyfnesaf, oipio gair o'r frawddeg o'r blaen i 
gychwyn y frawddeg newydd. 

3 Nid er eu mwyn eu hunain ohwaith y mae profedigaethau yn 
destyn llawenydd, ond o herwydd eu Ueyng nghynllun Duw i'n perffeithîo 
ni. Gan wybod fod profìad eich ffydd chwi yu gweith- 
redu {yn gw&ithio) amynedd. Agorir yr un ystyriaeth yn helaethach 
yn 1 Pedr i. 6-9 ; a'r un meddwl sydd gan Paul yn Rhuf . v. 3-á. 

4. Ond caffed amynedd ei pherffaith waith. Pwyslais 
ary gàir * perffaith.' Cyn y gwelwn ni werth amynedd, a chyn y bydd y 
profì hwnnw ar ein ffydd ni sydd yn gweithredu amynedd yn f ater o law- 
enydd, rhaid oael prawf teg ar y cynllun dwyfol, rhaid i ffydd ao amynedd 
gael amser i ddwyn eu haddfed ffrwyth. Nid yw ychydig o ddim yn 
brawf teg ar ei effeithiau : ychydig o ddysg, ychydig o ymarferîad coi'ff- 
orol, ychydig o gydnabyddiaeth a'r byd.. Pan fyddys w^edi cael hir brawf 
ar beth y gwelir ei wir werth a'i wir düeddiad. Lìe caffo amynedd ei 
pherffaith waith y gwelir hi yn werth ei phrynu'n ddrud a'i meithrín 
trwy amryw brofedigaethau. 

Fel y byddoch berffaith. H. y., yn llaion diof, * Bwyd cryf à 
berthyn i'r rhai perffaith ' (Heb. v. 14). 

A chyf an. Cyfan ym mhob peth a berthyn i wir ddisgybl lesu Grist. 
Meb ddim ar ol, 

Seb ddifÇygio mewn dim. Yr un gair ydyw hwn ag sydd yn 
neohreu adn. 5 ; ao er mwyn cadw bachiad y brawddegau gwèll rhoi 
rhyw air y gellir ei arfer yn y ddwy : — ' heb eisieu dim. Eithr o bydd 
ar neb o honoch eisieu doethineb,' neu ' Heb ddiffyg mewn dim. 
Eithr ò bydd ar nob ddiffyg doethineb.' 

5. O bydd ar neb o honoch eisieu doethineb. Yn y Saes. 
Diw. rhowd ' eithr ' i mewn yma ; ond gwnelsai ' ac ' y tro bron cystal. 
Oeiryn pur anawdd ei gyfieithu sydd yn yr adnod, yn golygu rhywbeth 
rhwng cyferbyniad ao ychwanegiad. Hwn sy'n cyfrif yn aml am fod 
gwahaniaeth weithiau yn nechreu brawddeg rhwng y Testament Cymraeg 
a*r un Saesneg, * ond ' yn un, * ac,' neu weithiau ddim o gwbl, ar ei gyfer 
jn y llall. Nid oes dim gair am dano yma yn y Cymraeg na'r Saesneg A. 
Y meddwl yw, * Os bydd profiad eich ffydd chwi yn gweithredu amynedd, 
ao amynedd yn oael ei pherfíaith waith, ni raid í chwi fod yn fyr o ddim ; 
ac 08 bydd rhywun yn fyr o ddoethineb, y gras mawr, goruohel, addfed 
hwnnw, y mae y ffordd i'w gael yn seml iawn, dim ond gofyn.' 

Gofynned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoi yn haelionns 

1 bawb, ac heb ddannod, a hi a roddir iddo ef. Rhoi yn 
haelionus : ail ystyr i'r gair ydyw * háelionus.' Ei ystyr gyntaf, a'i ystyt 
gyfíredin yn y fíorf sydd amo yma, yw, symlt diamodoL Y mae th(Á 




Adn. 6-8 



Iago L 



8 



a hi a roddir iddo ef. Eithr gofyned mewn fifydd, heb 6 
ammeu dim : canys yr hwn sydd yn ammeu, sydd gyffelyb i 
clòn y môr, a chwelir ac a deflir gan y gwynt. Canys na 7 
feddylied y dyn hwanw y derbyn efe ddim gan yr Arglwydd. 
öwr dau-ddyblyg ei feddwl sydd anwastad yn ei hoU ffyrdd. 8 



Duw yn rhoi glân, rhoi pur, rhoi heb fod dim mewn golwg wrth roi i dynnu 
oddi wrth werth y rhodd. Ao fel nad oes ragolwg ar ddim mantais yn ei 
dîfwyno hi, felly nid oes yma cbwaith ddim dyfetha'r gymwynas trwy 
ddannod yr hyn a fu. Bhoi pur, a rhoi heb ddannod. 

6. Eithr gofynned mewn ffydd, heb amen dim. O ran y 
ẁoddwr ni byddai eisieu gofyn o gwbl i'w ennill ef i roi ; ond rhaid gofyn 
er mwyn bod mewn agwedd ysbryd addas i dderbyn ; ac at fedru derbyn 
y bendithion uchaf gan Dduw nid pob gofyn a wna'r tro : rhaid gofyn 
mewn ffydd. Fe rydd efe lawer o bethau heb eu gofyn, gan gymaint o 
fendithion sydd nad oes eisieu cydweithrediad ewyllys dyn i'w wneyd ef 
yn etifedd o honynt ; ond am y bendithion mwyaf ysbrydol, yn enwedìg 
am ddoethineb, y bennaf o honynt oll, nis gellir eu meddu o gwbl heb fod y 
dvn o Iwyrfryd calon yn eu dymuno, ao yn dal i'w dymuno. Bhaid 
áddo eu gofyn gan gredu y bydd iddo eu derbyn, ac felly, gan ei osod ei 
hun yn yr agwedd briodol i'w derbyn. Y mae dal i'w dymuno hwy yn 
bwysig, fel y dengys y geiriau nesaf . 

Canys yr hwn sydd yn amen sydd gyffelyb i don y 
mor, a chwelir ac a deflir gan y gwynt. A yrrir gan wynt, 
4xc a chwythir. Cyfìeithir y gair * ameu * yn * betruso ' yn Rhuf. xiv. 2Ô ; 
ac er mai * ameu ' yw'r cyfieithiad goreu, y mae iâs o'r ystyr o betruso 
hefyd yn y garr. Ffrwyth ameu u ddaw'r fendith ai peidio ydyw anwad- 
ftlwch ysbryd. Wrth fethu dal i adeiladu ar y disgwyliad am dani fel 
gobaith dìogel, fe baid y dyn ag ymddarpar ar ei chyfer hi, ac fe lesgâ y 
4ymuniad am dani ; a buan yr eir i geisio ymdaro hebddi. Meddylir 
««reithiau am ei chael; ond y mae yr amheuon yn éi chylch wedi parlysu 
pob ymdrech, ac ansefydlogi'r enaid, ei daflu at drugaredd y gwynt. 

7. Oanys na feddylied y dyn hwnnw y derbyn efe ddim 
gan. yr Arglwydd. 8. Gwr dau-ddybli^ ei feddwl, aai- 
wastad yn ei holl fpyrdd. Gwell heb y * sydd,' oblegid parhad o'r 
feawddeg sy'n adn. 7 yw adn. 8 : darluniad pellach o'r * dyn hwnnw.' 

GWT dau-ddyblyg ei feddwl. Owr dau enaidf un y rhaid gwneud 
dftu ddyn o hono i fedru deall troion cymysg ei fuchedd ; yn gofyn peth 
gan Dduw, ac yna'n coUi pob hyder y caifi efe ei ddymuniad, nes bod yr 
awydd am dano yn llacio'i afael ar y dyn. Y mae ar hwn ofn ei weddíau 
«i hunan. Meddwl o'r Apocrypha ydyw hwn (Ecclus. i. 28). * Nac ameu 
ofn yr Arglwydd, pan fyddech mewn angen ; ac na ddos ato ef a chalon 
ddau-ddyblyg :* calon weithiau fel hyn ac weithiau fel acw. Oyn y gellir 
«tifeddu'r bendithion y mae doethineb yn goron iddynt, rhaid ennill yr holl 
«ddyn yn sefydlog i'w dymuno. Dyma'r rhagor mawr rhwng bendithion 
natur a bendithion gras. Duw sy'n rhoddi'r naiU a'r llall ; ond y mae y 
t)6ndìthion sy'n dod i ni wrth naturiaeth yn rhai y gellir eu cael heb eu 
profyn, Ue nas gellir mwynhau y lleÌU o gwbl heb gydweithrediad ewyllyg 



Digitized by 



i 



Iaoo I. 



Adn. 8-10 



9 Y brawd o radd isel, Uawenyched yn ei onichafiaeth: Â'r 

10 cyfoethog, yn ei ddarostyngiad : canys megis blodeuyn j 



àjn; ao y mae graddan'r mwynhÉkd yn troi ar íywiogrwydd y cydwfiith- 
rediad hwnnw. Fe elUr gofyn bendithion natur hefyd o ran hynny ; ond» 
* yr hwn Bydd yn gofyn eydd yn derbyn ' yw deddf y byd ysbrydol. 

Ffydd, amyneddf doethineb, 

Enwir yma dri gras mawr--fiydd, amynedd, doethineb: tebyg i fiydd» 
gobaith, cariad gan Paul. Yn 2 Pedr i. 5-7, ceir ííydd, amynedd, cariad. 
ymhlith y grasau a grybwyllir. Yn y Llythyr at yr Hebreaid hefyd 
(Heb. Yi. 10-12) ceir cariad, fíydd, amynedd, yn ymyl eu gilydd. Dywed 
Plumptre fod doethineb yn Epistol lago bron yr un peth a chariad yn 
ysgrifeniadau Paul. Y mae hi yn llenwi yr un Uei bid a fynno. Gariad yw 
y gras mwyaf gan Paul ; a doethineb y gras mwyaf gan lago. Ond ffydâ 
ydyw y gras cyntaf, gwreiddyn y Ueill i gyd, gan holl ysgrifenwyr y 
Testament Newydd, loan ẁ'r cwbl ; ac nid yw lago yn eithriad. (Gwel ar 
ii. 14-26). Oynyrchion ffydd, neu agweddau ar £Eydd, ydyw'r grasusau i 
gyd. Beth yw amynedd yn yr adnodau hyn ond fíydd wedi ei phroâ? 
Nid oes eisieu dim ond dal i weithredu ífydd dan amgylchiadau anhawdd 
na ddaw amynedd. Dyna ydyw hanfod amynedd, o ran hynny. Ao niâ 
oes eisieu dim wedyn at fod yn beríîaith, ond i amynedd gael ei pherifaitb 
waith. Digon o fiydd a wna amynedd ; a digon o amynedd a wna ber- 
fieithrwydd. Ao nid yw * doethineb ' lago f awr lai nag enw arall ar 
berfieithrwydd. Felly fíydd, o'i phrofí, sy'n magu amynedd ; a ffydd ae 
amynedd gyda'u gilydd sydd yn oynyrchu doethineb. Bhaid ei gofyn hì' 
mewn fiydd, ahonnoyn fEydd wedi tyf u i'r Surf o amynedd, wedi meddiannu, 
a gwastatau, a sefydlogi yr holl ddyn. (Gwel eto ar iii. 17). Gwasanaetb 
y profedigaethau ydyw rhoi modd i ffydd gynyddu yn ddoethineb. 

9-12.— I^wd a chyfoethog.^Testyn y Llythyr, 

9. Y brawd o radd iBel, llawenyched yn éi orúchafiaeth : 
10. A'r cyfoethog yn ei ddarostyngiad. Dyma fater yr epistol r 
a dygìr ef i mewn yma fei siampl at bwrpas yr awdwr o*r profedìgaethau 
y soniasai am danynt. Fel pe dywedasid, * Llawenychwch, yn mýsg 
pethau eraill, yn y brofedigaeth sy'n dod i ohwi o'ch safle yn y byd.' Y 
mae hon yn un o'r rhaì mwyaf rhwystrus, nid o ran ei maint, ond o rao 
oi bod yn gwasgu arnoch o hyd. Nid ydych byth braidd yn cael llonydd 
ganddi. Y mae hi fel awyr drom, fol hinsawdd lethol, ddigalon, o'ch 
deutu yn wastad. Eto y mae modd troi hon yn destyn ilawenydd, ì'e, yi» 
destyn ymffrost orfoleddus, oblegid dyna ystyr y gair * llawenyched ' yn yr 
adnod hon. Yr un ydyw a'r gair a gyfieithir * ymffrostio ' yn Gal. vi. 14, 
a * gorfoleddu ' yn Rhuf. v. 3-11. Y mae hwn i fod yn orfoleddmewn petb 
croes i'r amgylchiadau. * Y brawd o radd isel Uawenyched yn ei uchaf- 
iaeth, yn eifonedd^ yn ei safle uchel; a'r cyfoethog yn ei ddarostyngiad.'" 
Dylai teimladau calon dyn fod yn wrthnaws i'w amgylchiadau cyn belled 
ag y mae yr amgylohiadau yn brofedigaeth iddo. Rhaid fod ganddo o'i 
fewn rywbeth i ladd y gwenwyn sydd ynddynt. 

Ond nis gall teimlad fyw arno'ì hun. Nis gallwn roi bod i deimlad fel 
a fynnom. Nis gallwn wylo pan y mynnom, na ohwerthin o ddifrif chwaith. 



Digitized by 



Adn. 10-18 



Llgo L 



glas-welltyn y diflanna efe. Ganys cyfododd yr haul gyd â 11 
gwres, a gwywodd y glas-welltyn, a'i flodeuyn a gwympodd, 
a thegwch ei brýd ef a goUodd: felly hefyd y diflanna y 
oyfoethog yn ei fíỳrdd. Gwỳn ei fyd y gwr sydd yn goddef 12 
profedìgaeth : canys pan fyddo profedig, efe a dderbyn goron 
y bywyd, yr hon a addawodd yr Arglwydd i'r rhai a'i carant ef. 
Na ddyweded neb, pan demtier ef, Gan Dduw y*m temtir : 13 



Bhaid i deimlad fyw ar feddwl ; ao er mwyn gallti teimlo'n wahanol i'r fel 
y buasai'r amgjlchiadau yn peri, rhaid i ddyn ddewis testynau ei fyfyidod 
c gyfeiriad croes i'w amgylchiadau. A dyma ddau feddwl, un i'r tlawd ac 
un i'r cjfoethog, jn siamplauo*rhjnByâd gan yr efengjl i'w ddwejd wrth 
faob gradd : — ' Megis blodeujn j glas-welltjn j diflanna efe,' i'r cjfoethog; a 
Öwjn ei fyd j gŵr sjdd jn goddef profedigaeth,* i*r tlawd. 

11. Oanys cyfododd yr haul gyda gwres. Neu, fe allai, 
gyda phoethwynt. A gw^rwodd y glas-welTtyn. H. j., *Gwjwodd 
yr haul j glas-welltjn.' A*i floaeuyn a gwympodd, a theg- 
wch ei bryd ef (cjfieithiad rhagorol) a golload : felly hefyd y 
diflanna y cyfoethog yn ei ffyrdd. (Gwel Es. xl. 6-8 ; 1 Pedr i. 
34-25 ; Ps. ciii. 15-17). Hjf jrio ar f jrdra oes ac ar waeledd pob daearol 
ogoniant jdjw*r fíorad i'r cjfoethog orchf jgu ei brofedigaeth ef. Y mae 
honno jn brofedigaeth, ac jn un ber jclach lawer prjd na phrofedigaeth j 
tlawd ; ond am j tlawd j bjddwn ni'n arfer cjfrif ei fod mewn profedig- 
aeth ; ac arno ef y mae Uygad jr awdwr jn adn. 12. 

12. Gwyn ei fyá. y gwr sydd yn goddef profedigaeth. 
Cymfaarer gwynfydau y bregeth ar j m jnjad. 

Canys pan íyddo profedig. Y gair sjdd jn 2 Tim. ii. 15, * Bjdd 
ddjfal i'th osod dj hun jn brofedig gan Dduw.' 

Bfe a dderbyn goron y byi^ryd, yr hon a addawodd yi 
Arglwydd i*r rhai a'i carant ef. Nid nad oes f edd i'r tlawd, a choron 
l*r ojfoethog ; ond djlaî pob un o'r ddau ddewis j testjnau mjfyrdod 
rheitiaf iddo ef ; ac er mwjn i*r naiU a'r Uall gael o*i fewn rjwbeth i or- 
bwjso'i amgjlchiadau, meddjlied j tlawd lawer am ei goron a'r cjfoethog 
am ei fedd. 

, IS'IS. — * Na ddyweded neb pan demtier eft Oan Dduw y*m temtir.' 

Y mae j cjmal cjntaf o adn. 13 jn cjnnwjs pwnc jr adran hon : Na 
ddyi?7eded neb pan demtler ef, Gan Dduw y'm temtir. 
Yr oedd peth temtasiwn i ddwejd hjnnj, i rjw fath o jsbrya beth bjnnag, 
yng nghenadwri'r adnodau o'r blaen : * Ojf rifwch jn oob llawenjdd , . 
pan sjrthioch mewn amrjw brofedigaetbau. . . . Gwjn ei fjd j gŵi 
sj dd jn goddef profedigaeth.' Peth j gallai j djn anianol ei ddwejdjng 
ngwjneb hjnuY jdjw hwn : • Os gall Duw drin profedigaethau mor dda i 
gjraedd ei ddjbenion ei hun, onid j tebjg jw mai efe sjdd jn eu peri ? * ac 
i ateb, neu, a siarad yn fanjlach, i achub blaen j ddadl jna, j daw 
adn. 13-18 i mewn. Gwarchod jr jdjs jn jr adnodau jna rhag j cam- 
ddefnjdd j geliid ei wnejd o atbr^iaeth jr adnodau o'r blaen. Dal j 
ddau bwnc gjda'u giljdd sj'n anawẀ ; fod lljwodraeth jr Anfeidroi jn 




Iaöo 1. 



Adn. 81-14 



oanys Duw nís gellir ei demtio â drygau, ao nid yw efe yn 
14 temtio neb. Canys yna y temtir pob un, pan y tynner ef^ 

llwyr, a bod eî gymeriad yn berfîaith hefyd. Nid oes dim modd addoli*n 
iawn heb gofio*r ddau. Bhaid i ni feddwl am Dduw heb ddîm terfyn i*w 
awdurdod, ac eto heb gwmwl ar ei ddaioni, heb ei wneuthur ef mewn tm 
modd yn gyfrifol am ddrygioni ei greadur. 

Ì3. Na ddjrweded neb pan demtier ef, Gan Dduw y'm 
temtir. Da y gwnaeth y oyfieithwyr, am unwaith, yn newìd y gair,. 
rhoi ' temtio ' yma yn lle * profi ' neu * brófedigaeth ' yr adranau o'r^ 
blaen ; oblegid, er mai yr un yw y gair, y mae ei ystyr yn newld. Y mae 
f od amryw o ieithoedd y byd yn arf er dau air yn dangos hynny. Y mae dau 
fath o brofi, profì ag iddo amcan da, a phrofì ag iddo amcan drwg. Oyn. 
beiled ag y mae y bwriad yn dda, Duw bia'r profi ; ond cyn belled ag y 
maé yn ddrwg, nid yw Duw mewn un modd yn gyfrìfol am dano. Gall y 
ddau fwriad fod yn yr un demtasiwn. Felly y maent yn aml ; ond rhaia 
ec hynny eu hystyried ar wahân : awydd y temtiwr i'n darostwng ao 
awydd Duw i'n cryfhau. Am demtio â dry^au y sonia'r adnod hon, fel y 
dengys y cymal diweddaf o honi ; ao o'r temtio hwnnw nis gall efe fod 
mewn un modd yn euog. 

Gan Dduw y'm temtir. Dywed Mayor fod y 'gan' yma 
yn golygu'r achos cyntaf, gwreiddiol. Dyna rym y gair. Er na chy- 
huddai neb braidd Dduw o fod yn temtio'n amlwg, eto oeir y peohadur 
weithiau'n ddigon beiddgar i haeru fod raid mai ar y Goruohaf y mae'r 
bai. 

Pedair ystyriaeth sydd yn yr adran dan sylw i ddangos nad yw yr 
achos o'n temtio ni yn Nuw : yr hyn ydyw Duw, yr hyn ydyw dyn, daioni 
Duw yn ei raglunîaeth, a daioni Duw yn ei ras. 

(1) Yrhyn ydyw Duw. CanysDuwnis gellip ei demtio a drygau; 
ac nid yw efe yn temtio neb. Dyna ddau beth sydd bob amser yn 
canlyn eu gilydd, a hynny o angenrheidrwydd : cael ei demtio, a medra 
temtio arall. Bhaid i hynny f od pan gofìom ni bethy w temtio. Dyna fyddwn 
ni yn ei ddeall wrth demtio, onide ? rhoi gwedd dda ar ddrwg, gwneud y 
drwg yn llai drwg nag ydyw. Yn awr, cyn y gall neb ddangos gwedd 
felly ar ddrwg i arall, rhaid ei fod wedi ei gweled hi rywdro ei hunan. 
Pa un bynnag a gafodd efe agoriad llygad wedyn ai peidio, rhaid ei f od yn 
gwybod oddi wrthi, rhaid fod golwg fel yna ar bechod yn bosibl iddo. 
Ond nid yw y wedd esgusodol yna ar beohod yn bod i Dduw. Y mae ei 
berffeithrwydd yn ei godi ef, o angenrhaid, uwchlaw y cydymdeîmiad 
hwnnw â drwg sydd yn gwneud creadur yn demtiwr. * Duw nìs gellir ei 
demtio â drygau; ac nid yw efe yn temtio neb.' Dyna'r cyfìeithu sy'n 
rhoi'r ystyr gryfaf , ao yn gorwedd oreu ar y geiriau ; ond pe derbynid 
cyfieithiad Alf ord, dyweder : * Oanys y mae Duw yn ddifedr mewn drygau,' 
i'r un peth y delai'r meddwl felly. 

14. Rheswm arall na all y temtio fod o hono ef yw, (2) yr hyn ydyw dyn. 
Nid rhaid i ni fyned ddim oddi wrth ein drysau'n hunain i roi'r bai o'n 
temtio ni. Canys yna y temtir pob un, pan y tynner ef, ac 
y llithier, gan ei ohwant ei hun. Gallai'r ymholiad godi, *Er 



Digitized by 



Adn. 14-17. 



Iago 1. 



7 



ac 7 Ilithìer, gan ei chwant eì hun. Yna chwant, wedi jm- 15 
ddwyn, a esgor ar bechod : pechod hefyd, pan orphener, a 
esgor ar farwolaeth. Fy nirodyr anwyl, na chyfeiliornwch. 16 
Pob rhoddiad daionus, a phob rhodd berffaith, oddi uchod y 17 
naae, yn disgyn oddi wrth Dad y goleuni, gyd â'r hwn nid 



iia.d yw Duw ei hunan yn temtio, er ei fod ef yn rhy dda i lychwino*i 
fysedd â'r fath waith, eto fe'm rhoes i mewn byd lle y gwyddai efe mai fy 
nhemtio gawn i.' Y mae'n eithaf gwir fod defnydd temtasiynau yn y 
byd o'n deutu ni ; eto, ynom ni y mae yr hyn sy'n gwneuâ y demtasiwn 
yn demtasiwn. * Pan y tynner ef ac y llithier gan ei chwant ei hun.' 
Y mae cryn wahaniaeth rhwng yr esbonwyr ar y * tynnu ' a'r * Uithio.* 
Barn Plumptre yw mai dameg oddi wrth bysgota sydd yn y cyntaf, ac 
oddî wrth hela adar yn yr ail ; ond dywed eraill na thal y gair * tynnu ' 
ddim i olygu * tynnu i mewn * megis â bâch, mai * tynnu draw ' ydyw cî 
feddwl, hudo allan o ddiogelwch, ac felly hudo o'r ffordd. Cytunir, pa 
fodd bynnag, yn bur gyffredin, fod y gair *llithio ' wedi dyîod i ddechreu o*r 
*helfa.* Dyma farn Mayor, a bam yr Esboniwr ar lago yn nghyfres 
Meyer. Cytunir hefyd yr arferir y gair am ystrywiau y ẁraig ddyeithr 
fel aü ystyr. Nid oes dim dwywaith nad ýw'r awdwr yn meddwl am y 
darluniau o honi hi yn Llyfr y Diarhebion (Diar. vii. 6-27 ; ix. 13-18). 

15. Daw hynny ŷn amlycach fyth yn yr adnod nesaf. "Yiia chwant, 
wedi ymddwyTi, a esgor ar bechod ; pechod ìiefyô., pan 
orffenner. Pan herffeithicry pechod wedi tyfu i*w faint. 

A esgor ar farwolaeth. Chwant y dyn ydyw y buteinwraig sydd 
yn ei hudo ; a ffrwy.th y briodas aniwair a'i chwant ydyw pechod ; a 
phlentyn peohod drachefn yw marwolaeth. Marwolaeth y mae yn ei 
gynyrchu wedi'r elo efe'n ddigon cryf i fagu ei epil naturiol ei hun. Ond 
ym mhriodas y dyn â thueddiadau isel ei natur y dechreuodd y cwbl ; ac 
er bod y dyn yn rhwym i ganlyniadau'r briodas, yr oedd efe yn rhydd pan 
yr ymroddes iddî. Dyn oeád efe trwy'r cwbl, nid asglodyn marw ar 
wyneb y oenllif, ond dyn, a'i ryddid ganddo, nes iddo ef ei hun ei werthu. 
A chan maiyn ddyn y gadawodd y Creawdwr mawr ef yng nghanol temtasi- 
ynau — a phwy fuasai'n diolch am gael bod yn Uai na dyn? — nid oes 
ganddo mwyach le i gŵyno yn erbyn yr hwn a'i gwnaeth. Fel y dywed 
Hummer, y mae yn gyfrifol ddwywaith am ei godwm. Ynddo ef yr oedd 
y chwant a wnaeth ei demtio'n bosibl ; ac arno ef y bu'r bai wrandaw ar 
ei chwant. Ni fuasai gan na byd.nac uffem awdurdod i'w demtio heb ei 
gydsyniad ef ei hun. 

16. Peth arall yn erbyn dywedyd, *Gan Dduw y'm temtir,' ydyw 
(3) daioni Duw yn ei ragluniaeth. Fy narodyr anwyl, na chyfeil- 
iornwch. Yr ydyoh yn yr eithaf pellaf odai wrth y gwir wrth dybied 
felly. 

17. * Duw yn temtio' nid oes dim posibl i hynny fod : o hono ef y daw 
pob daioni. Nid all y drwg ddim dyfod o'r un fan. Pob rhoddiad 
daionus a phob rhodd berffaith. Pob rhodd sydd, o ran yr 
ysbryd y rhodair hî ynddo, yn dda, ac o ran ei chynnwys yn berfíaith. 




8 



Iaôo 



Adn. 17-18 



18 OGö gyfnewidiad, na chysgod tröedigaeth. 0*i wir ewyllys 
yr ynniUodd efe nyni trwy air y gwirionedd, fel y byddem 



Oââi uchod y mae, yn disgyn oddi wrtli Bad y goleuni. 
' Dŷma'r atalnodiad goreu, er íod rnai awdurdodau go uchel yn cyiinyg 
tynnu'r coma ar ol * mae.* 

Tad y goleuui. Tad y goUuadau (W.S.), sef yr haul, a*r lleuad 
a*v sôr. 

Gyd a'r hwn nid oes gyfiiewidiad na chysgod troed- 
igaeth. Cysgod troi, cysgodiad troedigaeth (W.S.). Hwyrach mai 
cyfieithiad Mayor y w y goreu o*r Uawer sy'n cael eu cynnyg. * Gyd a*r hwn 
nid oes gyfnewidiad, na newid yn bwrw*i gysgod arno.' Nid yw efe yn 
newid dim ei hunan ; ac nid yw cyfnewidiadau'i greadur yn cymylu dim 
ar ei ogoniant ef . Y mae goleuadau'r fiurf af en yn codi ac yn machlud, ác yn 
myned dan ddifíyç weithiau ; ond nid yw en Tad hwy yn newid dim. Y mae 
y geiriau hyn, debyg, yn cyfeirio at ffurf newydd ar y gŵyn * gan Dduw y*m 
temtir.' • Rhowch nsid yw efe yn temtio ei hunan, yn uniongyrchol nao 
yn anuniongyrchol chwaith : onid yw efe, o ran effaith, yn temtio, pa mor 
groes bynnag i'w fwriàd ydyw hynny ? Onid oes ddiffyg arno fod wedi creu 
byd Ue y gaUai temtio a drygioni ddyfod i mewn? Onid aUasai efe greu 
byd rhy dda i ddrwg ddyfod iddo ? Onid ydych ohwi, wrth symud y bai 
oddi ar ei gymeriad fel Duw da, yn ei osod ar ei ddoethineb a'i fedr ? Onid 
ydyw y telpyn pridd, o'r diwedd, wedi meistroU'r crochenydd ? ' Na, y 
mae efe nid yn unig yn dda ei hun, ond yn dda yn ei hoU waith. Heb- 
law bod ei fwriad yn deUwng o hono ef, y mae ei weithredoedd yr un 
fath. Nid yw y gwyrni sydd yn hanes ei greadigaeth yn ddim anair iddo 
ef. Nis gellir rhoi gronyn o'r bai wrth ei ddrws ef . Byddai iddo ef fod o 
fwriad, neu yn ddifwriad, yn awdwr pechod, nid yn unig yn anhebyg i'w 
garitor, ond yn Uwyr anhebyg i'w waith ef. Efe bia Dob daioni : îe, 
y daioni sydd yn dyfod o*r diwedd o ddrwg fwriad y creadur, Duw bia 
hwnnw. Beth yw hyd yn oed y cysgod ar y deial ond help i olrhain 
Uwybr y goleu ? Da i gyd ydyw gwaith Duw. Nis gaU y drwg hefyd 
ddod o'r un fan. 

18. Ond yn olaf, Na ddyweded neb, Gan Dduw y'm temtir, oblegid 
(4) daioni Duw yn ei ras, daioni mawr y prynedigaeth sydd yng Nghrist lesu. 

O'i wir ewyllys yrynillodd efenynitrwy air y gwirionedd, 
fel y byddem ryw flaenfírwjrth o'i greaduriaid ef . Wedi'r cwbl 
' a ddywedwyd hyd yma y mae un anhawsder yn aros. * A chaniatau nad yw 
Duw yn temtio'n uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, yn fwriadol nac 
yn ddifwriad chwaith, y mae hyn eto i*w ddywedyd : fe wyddai wrth fy 
nghreu i mai pechadur fyddwn i. Ai nid gweU fuasai iddo beidio fy 
nghreu ? Oni allasai efe ragflaenu fy aflwydd trwy fy nileu i o*i fwriad 
pan nad oeddwn i eto ond meddwl noeth yn ei galon ef ? Ai nid yw y 
Goruchaf yn gyfrifol am fy nghodwm, gan y gaUasai efe, yn y rhagolwg 
arno, beidio fy nghreu ? Onid y tro caredicaf â mi, a gwybod ym mlaen 
Uaw beth fyddai fy hanes, fuasai i mi gael peidîo bod? ' * Darfydded am 
y dydd y*m ganwyd ynddo, a'r nos y dywedwyd, ynUlwyd gwryw. . . , 
Bydded y noswaith honno yn unig ; ac na fydded gorfoledd ynddi. . . . 



Digitized by 



Adn. 18 



Iago I. 







ryw flaen-ffrwyth o'i greaduriaid ef . aohos hyn, fy mrodyr 19 
anwyl, bydded pob dyn esgud i wrandaw, díog i leíani, dîog 



Bydded sér ei chyfddydd bi yn dy wyll, dîsgwylied am oleuni, ac na fydded 
iddi ; áo na chaífed weled y wawr ddydd : am na ohauodd ddrysau croth 
íy mam, ac na ohuddìodd oíid oddi wrth fy llygaid.' Y mae geiriau Job 
am ei oôd yn eithaf priodol, o'r safle honno, am ofid y gofídiau, am 
bechod. I ba beth y dygwyd dyn i fod, i gyraedd y fath gwymp ? Pe 
fuasai gwir yn y gŵyn hefyd, oni buasai un peth. Yr oedd ein hacfaub 
ni mewn golwg wrth ein creu. Pel y sylwai Mr. Kvan Phillips, y mae 
Duw wedi creu er mwyn achub ; a*r bwriad 6 achub sydd yn ei gyfiawn- 
hau ef am greu dyn o gwbl. Yr oedd yn iawn iddo anturio dwyn y fath 
greadur a hwn i fod, a pheryglon ei ryddid ar ei ben, am fod gan yr hwn 
al creodd fodd i'w greu o newydd. 

Grisîau uchaf pob creadigaeth sydd yn ei chyfiawnhau hi ar ei hyd. I 
ba beth y gwnawd y ddaear, yr aeth hi trwy y fath gyfnodau o baratoad, 
y Uuniwyd tô ar ol tô o greaduriaid byw arni ? • I*w phreswylio y 
gwnaethum hi,* ydyw yr ateb ; ac ni welwyd i ba beth yr oedd hi da nes 
dyfod ei phréswylydd pennaf iddi. Mewn dyn y talodd y ddaear am ei 
chreu. Yn ei grisiau uchaf hefyd y caiff y greadigaeth ysbrydol ei chyf- 
iawnhau. Dyna sy'n cyfiawnhau creu dyn, fod ei Grëwr, wrth ei greu, 
yn creu defnyddiau'r dyn newydd yng Nghrist lesu. Nid yw geni dyn i'r 
byd yn destyn llawenydd ar wahan i'r ystyriaeth fod trefn i'w ail eni. 
Peidiwn ninnau a cheisio deall y greadigaeth gyntaf ar wahan i'r ail. 
Buasai daioni mawr Duw yn ei ragluniaeth» er bod yn dystiolaeth mor 
gref i'w gymeriad, heb ei goron oni bai gras. 

O'i wir ewyllys. Heb ddim l'w gymell y tu allan iddo'i hun. 

Yr ynnillodd efe nyni. P cenhedlodd e/e nyni, er y dywedir mai 
am y fam yr arferir y gair yn gyffredin. F rhoes efe fod i ni, yparodd ein 
geni nt. 

Trwy aár y gwirionedd. Cymh. 1 Pedr l. 23. 

Fel y byddem ryw flaenffrwyth o*i greaduriaid ef. Y 
mae tipyn o brydferthwch yr ymadrodd yn y gair oach * ryw.* Y mae'r 
awdwr fel pe'n gwladeiddio wrth feddwl ei gyfrif ei hun a*i frodyr ym 
mysg blaenffrwyth creaduriaid Duw, yn synnu uwchben ei fraint, fel pe 
buasai'r peth yn ormod i fod yn wir, ao eto'n sicr mai gwir yw. * Pel y 
byddem ryw flaenffrwyth: fel y byddem^ bron na ddywedym i, yn fUien- 
frwyth : a pha beth arall ydym ni o ran hynny ? fel y byddem ryw flaen- 
ffrwyth o'i greaduriaid ef.' 



i. 19-27. — ^Pa dymhbb ysbryd bydd pwyap ctdweddol a'b bpbjnoyl? 

Gweisom yn adnodau 9-10 mai trwy effeithio ar ysbrydoedd dynion, i 
ddeohreu, y mae yr efengyl i ddiddymu gwahaniaeth graddau, ac i 
gynyrchu teimladau brawdol. Gawn weled bellach pa beth yn bennodol yn 
psbryd yr efengyl sydd yn ei haddasu i gyrhaedd y diben hwn. Oymherir 
jrma dri pheth ; llefaru, gwrandaw, a gwneuthur ; a dangosir fod y8brvd 



BRAWDGARWOH (I. 19—IV. 12). 




10 



Iago I. 



Adn. 18-19 



20 i ddigofaint : Canys digofaint gwr nid y w yn cyflawni cyf- 



crefydd lesu Grist yn fwy mewn gwrandaw nag mewn Uefaru, ao yn fwy 
mewn gwneud nag mewn gwrandaw. 

Dylid cofio mai fel nodau ar wahanol dymherau y sonir am y tri yn y 
lle hwn, nid yn gymaint fel arferion. Tymher Biarad sy'n hrofedig- 
aeth i ddosheirth hlaenliaw cymdeithas : natur hòni pethau mawrion, a 
thra-awdurdodi ar eraili. Ar y rhan yma o'r pwnc y mynai lago i ni 
grafiu'n benaf, ond ei fod yma, fel yn y darn o'r hlaen, er mwyn bod yn 
gyflawn ac osgoi camgasgliadau, yn galw sylw at y wedd wrthgyferhynîol 
i'r pwnc, rhag i neb lechu yng nghysgod yr ystyriaeth ei fod yn glir â 
pherygl y Pharisead trwy fod yn gwhl oddefol, neb gymeryd unrhyw ran 
amlwg yn ordinhadau crefydd. 

19-21. —Crefydd yn fwy mcwn gwrandaw nag metm llefaru, 

19. O aclios liyn, fy mrodyr anwyl. •Chwi a wyddoch, fj 
mrodyr anwyl ; ond bydded pob dyn esgud i wrandaw . . yw y dar- 
Ueniad a gymeradwyir yn Nhestament Westcott a Hort ; sef, y mae'n 
debyg, chwi a wyddoch hyn, a chyfeiriad, wrth reswm, at rywbeth yn yr 
adnodau o'r blaen. A'r peth mwyaf naturiol yw cysylltu'r gair â'r adnod 
o'r blaen ei hun ; canys, heblaw y cysylltiad cyffredinol â mater y gyfran 
o'r blaen, y mae yma gysylltiad pennodol â diwedd y gyfran honno. A 
dyna'r ystyriaeth ddiweddaf fu dan sylw : * O'i wir ewyllys yr ynnillodd efe 
nyni, trwy air y gwirionedd.' Nid oes dim diolch i ni ein bod ni i fod yn 
flaenHrwyth creaduriaid Duw. O'i wir ewyllys ef y mae hynny, a thrwy y 
'gair ; ac am eîn hod yn ddyledus iddo ef am ein hiachawdwriaeth, ac mai 
trwy y gair y'n gwneir ni yn gyfranog o honi, tymer gwrandaw sy'n gweddi 
i'n bath ni. Felly y mae y cyfieithiad cyffredin, Gymraeg a Saesoneg, 
yn burion mynegiad o ystyr yr adnod, er darfod ei seilio ar ddarlîeniad 
amheus. Yn ol unrhyw ddarlleniad — ac y mae cryn hetrusder ym mysgy 
beirniaid pa un yw yr un cywir — rhoddir cyngor yr adnod hon i orphwys 
ar wirionedd y geiriau o'r blaen. Geilw iachawdwriaeth o ras am agwedd 
derbyn ar ein hysbryd nl ; ac iachawdwriaeth trwy y gair am agwedd 
derbyn trwy wrandaw. Fel hyn y mae'r awdwr yn cael bwlch i fyn'd 
o'i ragymadrodd i ganol ei bwnc. At yr ysbryd Phariseaidd y mae yn 
anelu. Yn awr, nid yw newid y grefydd, o luddewiaeth i Gristionogaeth. 
ddim ynddo'i hunan yn angau i'r ysbryd hwnnw. Yn wir, po oreu y ho*r 
grefydd peryclaf yn y byd ydy w magu Phariseaid yn ei chysgod hi ; ac nl 
fuasai yn ddiogel o gwbl coffa'r alwedigaeth i fod yn flaenffrwyth 
creadurìaid Duw ond yng nglyn â'r meddwl ei bod hi yn gyfan o ras. 

Bsgud i wrandaw. Cyflym i wrandaw : yr un gair, meddai Goleu- 
fryn, a'r gair scut ar lafar gwlad Sir Gaernarfon. 

Diog i lefaru. Adwaenom y Pharisead oddi wrth eiriau ein 
Harglwydd am dano. Aeth ei broffes ucbel a'i hirweddîo yn ddiareb. Fe 
glyw pawb ar unwaith flas y hregeth ar y mynydd ar yr adran hon. 

Diog i ddigofaint. Siampl hennodol o'r siarad sy'n boddi Ilais cyd- 
wyhod, trwy gadw sylw dyn ar y brycheuyn sydd yn llygad ei frawd, yn 
lle'r trawst sydd yn ei Iygad ei hun, ydy w digofaint. Pel y dengys y geiriau 
nesaf , digof aint ydy w hwn yn erbyn y drwg ac o blaid y da. Gwell gan y 




Adn. 19-21 



Iago I. 



11 



iawnder Duw. herwydd paham rhoddwoh heibio bob 21 
budreddi, a helaethrwydd malais ; a thrwy addfwynder der- 
byniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich 



dyn fod yn osodwr cyfraith i eraill na bod yn feirnîad llym ar ddrwg ei 
gaJoH ei hun. Y mae pawb yn dewis bod o du moesoldeb a chrefyddÿ 
,rhoi eu llais dros yr ochr gryfaf ymhob dadl; ac un ffordd i berswadio'n 
hnnain ein bod o blaid yr hyn sydd dda, yn niffyg byw*n, gysegredig iddo^ 
yâyw dangos mawr sêl drosto mewn siarad, 

20. Canys digofaint gwr nid yw yn cy:flawni cyfìawn- 
der Duw. Dyna esgus pob digUawn i^w gydwybod ei hun : ei fod, wrth 
daranu yn erbyn beiau pobl eraill, yn cyflawni cyfiawnder Duw. Gym- 
aint o ddrwg deimlad sy'n gymysg ft gweithredoedd o ddisgyblaeth 
deuluaidd ac eglwysig. Gymaint o deimladau personol a ymlusgant i 
mewn yng nghysgód uniondeb cyhoeddus mewn byd ac eglwys. Darllenet 
pregeth Oded yn 2 Ohronicl xiviii. 9-11. I'r graddau y gwnelo gweinidog 
oyfìawnder ei waith mewn yspryd dig, yn falch o*r cyfle i oUwng ei 
deimlad dîalgar ar ei elynion, i'r graddau hynny y mae'n peidio a bod yn 
weinidog Duw. Nid yw cynddaredd dyn yn gymeradwy hyd yn oed pan 
y mae o du cyfìawnder. Dichon na wna pobl byth fwy o gam na phan 
fyddant hwy eu hunain yn eu lle. Tybiant, heb gyfaddef hynny mewn 
geiriau, nad oes unrhyw greulondeb yn ddireswm ynddynt hwy. 

21. O herwydd paham rhoddwch heibio bob budreddi, 
a helaethrwydd malais. A gorlif drygioni, Y mae y drefn o 
chwith i'r fel y buasem yn disgwyl ei chael. Gallasem ddisgwyl * pob 
budreddi,' yn ail, an^ ei fod yn bwysicach ; ond er ei fod yn bwysicach 
ynddo'i hun, eto, ar y llall y mae'r pwyslais yn y fan yma. Y pwnc yn 
y gyfran yma yw, nid atal pechod yn y cyfan o hono, yn rhyw gylîredinol, 
ond ei atal mewn rhyŵ un wedd arno, atal y tafod, nid rhoi heibio bob 
budreddi yn unig, ond rhoi heibio'n bennodol y drwg sy'n Uifo drosodd 
mewn siarad ; ac, fel y cawn ni weled yn y drydedd bennod, yn yr adran 
sy'n trin yr un pwno yn beth manylach, y mae gorlif drygioni mewn 
ymadrodd nwydwyllt yn effeithio ar y dyn ei hun, ao ar yr holl ddyn, 
Bhaid gwylio drwg yn ei waith yn tori allan, yn gystal ag yn y galonj yû 
enwedig gan ei fod yn tori allan lawer tro yng nghysgod sêl grefyddol acj 
awydd am uniondeb. 

A thrwy addfwynder derbyniwch. Oymh. 1 Cor. xiv. 36. 
' Ai oddi wrthych chwi yr aeth gair Duw allan ? neu atoch chwi yn unig 
y daeth efe ? ' 

Yr impiedig air. F planedig air, neu y gair a hauwyd. Gwel 
ddameg yr hauwr. 

Yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. Ofer ceisio, fel r 
gwna rhai awduron, wasgu rhyw un ystyr ar y gair * enaid ' ymhob 
man; Mewn rhai mannau yn yr Ysgrythyr Lân ceir y rhanîad triphlyg ar 
ddyn : Oorfí, enaid, ac ysbryd ; tra y mae Ilawer o adnodau eraiU yn 
tybied rhaniad y Rhodd Mam a'r Uyfforddwr : Oorff ac enaid ; a dyna'r 
rhaniad a dybir yma, Ue mae * enaid ' yn gyfystyr ag * ysbryd.' 




12 



Iago I. 



Adn. 22^U 



22 etieîâiaa. A byddi^ch wneuthurwyr y gair, ac nid gwrMd- 

23 dawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain. Oblegìd os yw 
neb yn wrandâwr y gair, ac heb fod yn wneuthurwr, y ma*^ 
hwn yn debyg i wr yn edrych ŵ wynebpryd naturiol mewn 

24 drych : Ganys efe a'i hedrychodd ei hun, ac a aeth ymaithi 

25 ac yn y man efe a anghofiodd pa fEbth ydoedd. Ëithr yr hwn 
a edrych ar berfifaith gyfraith rhyddid, ac a barhao ynddi, 
hwn, heb fod yn wrandâwr anghofus, ond gwneuthurwr y 



22-25. — Crefydd yn fwy mewn gwnetUhm nag nmm gwrandam> 

Wrth weled y perygl o ch'wenychu'r blaen, o garu*r prif gadeinan, 
gallai pobl ddi-âaen gjfrif eu hunain yn ddi-berygl. *Kid 'wyí fi yn 
proffesu pethau mawr, nac yn fy rhoi fy hun jn weU nag eraill. Esgud i 
wrandaw yw fy arwyddair i.' Ond aroswch : y mae modd i ni dwyllo'n 
hunain mewn crefydd oddefol lawn oymaint ag mewn crefydd biysor. 
Mae gwneuthur yn well na gwrando. 

22. A byddwcli. Ond hyddwch, Wnenthurwyr y gaár, ac 
nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eicn nunaôii. 
Gwel Ezec. xxxiii. 30-38 ; Mat. vii. 24-27. 

23. Oblegid os jrw neb yn wrandawr y gair, ac heb fod 
yn wneuthurwr, y mae hwn yn debyg i wr yn edrych ei 
wynebpryd naturiol mewn drych. Gwneid y dryohau o ddur 
gloew neu bres. 

24. Canys efe a*i hedrychodd ei hun, ac a aeth ymaith, ac 
yn y man efe a anghofìodd pa fath ydoedd. Dyma ddameg 
wych iawn i ddangos y math arbenig o hunandwyll y sonìr am dano : 
twyllo'i hun, nid trwy fod yn gwbl am y Uen a'i wir gymeriad, ond trwy 

fydnabod wrthoM hun fod ganddo le i wella, a rhyw led dybied fod hynìiy'n 
digon yn lle ymdrech i wellhau. Pa sawl gwrandawr sy'n ei suo'i hun i 
gysgu â'r ystyriaeth ei fod yn ymwybodol o'i berygl ? Yn wir fe ym- 
hyfryda aml un mewn clywed a theimlo ei berygl. Debyg fod gosod ein 
hunain mewn ystum i fyw'n weU yn rhoi rhyw dawelwoh gau. • Yn y 
man efe a anghofiodd pa fath ydoedd.* Myned at y drych, hwylio ym- 
olchi ac ymdrwsio a wnaeth, heb wneuthur y naiU na'r llall. 

25. Eithr yr hwn a edrych. Ymgrymu i edrych, ao felly craffu, 
y gair a arfenr yn Luc xxiv. 12 am waith Pedr yn ymgrymu, ac yn 
1 Pedr i. 12 am yr angylion yn edrych i mewn i ryfeddodau'r iachawdwr- 
iaath. 

Ar berffsáth gyfraith rhyddid. Dwy waith y ceir yr ymadrodd yn 
y Beibl, a'r ddwywaith hynny yn Epistol lago, er y ceir y ddau Ldrych- 
leddwl o ryddid a deddf wedì eu priodi yn Uythyrau Paul hefyd. Gwel 
Oal. V. 13, Rhuf. viii. 2. Yr efengyl a feddylir, debycaf, wrth • gyfraith 
rhyddid ;' ond cawn gryfach rhesymau dros farnu felly pan ddown ni at 
y gair yn y bennod nesaf, ii. 12. (Gwel yno.) 

Ac a barhao ynddi. Nid oes dim * ynddi * yn y gwreiddiol, fel y 
gwelir wrth y Beibl Cymraeg : a dichon mai * felly ' fyddai'r gair goíea 




Âdiù 26-27 



Iago !• 



18 



weithred, efe a fydd dedwydd yn ei weithred. Os yw neb yn 26 
eioh mysg yn cymmeryd amo fod yn grefyddol, heb attal ei 
daiod, ond twyllo ei galon ei hun, ofer yw orefydd hwn. 



mewn Uythyronau Italaidd, • ao a barhao /«%.* Parhaa i ediyoh ydyw 
y meddwl, a than edryoh ì ymolohi. 

Hwn, heb fod yn wrandawr ajighoftLS, ond gwneut: urwr 
y weithred. Oyf. Saes. Diw., • Hob fod yn wrandawr yn angholiu, ond 
gwneuthurwr yn gweithio.* Bwriedir tipyn o gyferbyniad yn ffurf y 
geirìau. Pa sut i gyâeu hwnnw sydd fater anawdd. Ar y * gwrandawr ' 
a*r ' gwnenthurwr ' y mae y pwyslais, bid a fynno ; a geiriau ydyw 
*angof ' a *gweithred,' a fwrir i mewn i dynnu allan yr ystyr, ao nid i 
chwanegu ati; fel pe dywedasid, * Heb fod yn wrandawr— anghofio y bydd 
hwimw— ond gwneuthurwr, un a wna rywbeth.* 

Bfe a íydd dedwydd yn ei weithred. Neu dedwydd yn ei 
tûaith, Dedwydd meum gwneuthur ; oblegid y gwaith o ymlanhau trwy 
ddefnyddio'r gair megis dryoh, ao nid ffrwyth y gwaith, a olygir. 

26-27.— Cre/i^d(2 ynftoy meum gwneiUhur nag mewn eiarad, 

26. Os yw neb yn eich my^g yn cymeryd amo fod (yn 
ùybied ei fod) yn greíyddol. Efe efhun 8y*n oael mwyaf o'idwyllo yn 
y rhith grefydd sydd ganddo. Ystyr y gair * crefyddol • yw * crefyddol ei 
arferion,' 'addolgar,' * defosiynol.' 

Heb atal (heb ffrwyno) ei dafod. Gwers gyntaf crefydd, fel y 
gwelsom uchod, ond nid y owbl o grefydd o lawer. Eithr os na fedr dyn 
y wers gyntaf, gwan ydyw'r tebyg iddo feistroli'r pwho. 

Ofer jrw crefydd hwn. Y mae i*r gair * crefydd * a * chrefyddol ' 
yn y fan yma ystyr arbenig. Nid crefydd o ran ei hanfod a feddylir. 
Prin y buasai neb yn ddìgon ehud i*w dwyllo'i hun trwy gamgymeryd 
ymddiddanion crefyddol a phroffes o grefydd am hanfod y peth ei hunan. 
Ein camsyniad mynych yw ei gyfrif yn brawf i ni'n hunain ac eraill fod 
hanfod y peth gennym. Yr hyn a feddylir, ynte, yw, * crefydd yn ei 
harferion, yn ei defodau,' ' addoliad,' * defosiwn,* yr un meddwl ag sydd 
i*r «grefydd' yn y gair Oymraeg 'crefyddwr,' sef dyn sy'n dilyn rhyw 
ddefodau crefyddol, a'r rheiny, at eu gilydd, yn rhai cyhoeddus. 

27. Addoliant pur a dihalogedig ger bron Duw a'r Tad 
(neu, ger bron ein Duw a'n Tad) yw hyn : Ymweled a'r am- 
ddifaid a'r rwragedd gweddwon ya eu hadfyd. Y mae 
amryw, gan ddiTyn Coleridge, wedi galw sylw at brydferthwch a newydd- 
deb drychfeddwl yr adnod hon. Gwneuthur daioni ydyw'r addoli puraf 
mewn bod. Nid yn unig dyma'r arwydd goreu o grefydd ger bron dynion, 
ond dyma'r mynegiad puraf o honi ger bron Duw. Ac erbyn edrych, 
dyma'r ffordd Ysgrythyrol o drin y pwnc. Y mae elusen, sydd gyda nl 
yn rhan o fcjsoldeb yr efengyl, yn y Testament Newydd yn perthyn i'r 
wedd ddefosiynol ar grefydd. * Gwrandawyd dy weddi ; a'th elusenau 
a ddaethant mewn coffa ger bron Duw ' (Actau x. 31). Yr un modd yn y 
bcageth ar y mynydd gyda gweddi ac ympryd, rhanau addoliadol crefydd, 




14 



Iago I. 



Adn. 27 



27 Crefydd bur a dihalogedig ger bron Duw a'r Tad, yw hyn : 
Ymweled â'r amddifaid a'r gwragedd gweddwon yn eu had- 
fyd, a'i gadw ei hun yn ddifrycheulyd oddi wrth y byd. 



y dosberthir elusen (Mat. vi. 1-18). ' Trugaredd a ewyllysiais, ac nid 
aberth.' Y mae hen ddadl pa ffurfwasanaeth sydd fwya'i mantais i 
ddyn ; ond nis gall fod dwy fam pa un aydd fwyaf dewisol gan ein Tad. 
DefoRÌwn pur a dihalogedig ger ei fron ef yw hyn, ymweled a*r amddifaid 
A*r gwragedd gweddwon yn eu hadfyd. Dyma'r ffurfwasanaeth sydd wrth 
el fodd ef. Dyma foddion gras crefydd lesu Grist. 

A*i gadw ei liun yn ddifrycheulycL oddiwrth. y byd. Nid 
yw gweithgarwch yn rhoi cenad i ddyn fyw'r fel a fynno : hwyrachmai 
dyna'r cysylltiad ; ond tebycach mai hwn : y mae gweithgarwch yn cadw 
dyn yn bur. Tybiai y Stoiciaid mai bywyd di-nwyd, digyffro, oedd y 
bywyd dyogel ; a'r Epicuriaid goreu, mai bywyd llonydd oedd y bywyd 
dedwyddaf ; ond addysg yr efengyl yw, fod dedwyddwch a dyogelwch dyn 
mewn gwaith. Y mae dwfr rhedegog yn ei buro'i hun. 

Gwaith, gan hynny,^ ydyw hanfod addoli. * Yn gymaint a'i wneuthur o 
honoch i un o'r rhai hyn, i mi y gwnaethoch.' Hawdd î ni dwyllo'n 
bunain ein bod yn gwasanaethu Duw trwy daranu yn erbyn beiau rhai 
eraül, trwy aml eiriau mewn gweddi, trwy gymeryd y blaen yn ý cyhoedd, 
trwy gynghori a bamu'n gilydd, mewn gair, trwy drin pobl eraill ; a chyn 
hawdded a hynny yw i ddyn, Wrth osgoi cyfrifoldeb cysylltiad cyhoeddus 
á chreíydd, ymddigrifo mewn oael ei drin, mewn cael ei ddal wyneb yn 
wyneb â'i gyflwr drwg. Y mae y naiU a'r llall yn gwneyd crefydd o*u 
dyddordeb ym mhethau crefydd. Ao yu hyn i gyd twyllo'u hunain y 
maent, nid twyllo eraill yn gymaint, ' a ohanddynt rith duwioldeb, eithr 
wedi gwadu ei grym hi.* Heblaw nad yw ei grym hi ganddynt, y maent 
wedi gwadn ei grym hi : ei wada mewn eraill, fel y byddaî David Charles 
Bayies yn dweyd. Ni welant ei eisieu o gwbl. Synant fod neb yn poenî 
dim Yu ei gylch. Tybiant, ond cael rhith duwioldeb, fod grym duwioldeb 
yn «hnr o gydfyned ft hynny ; * twyllo ei galon ei hnn.* 



Digitized by 



Adn. 1-8 



Iàoo II. 



15- 



PENNOD 11. 

mrodyr, na fydded gennych fFydd ein Harglwydd ni 1 
lesu Grist, ^êf Arglurydd y gogoniant, gyd â derbyn wyneb. 
Oblegîd os daw i mewn i'ch cynulleidfa cbwi wr â modrwy 2 
aur, mewn dillad gwychion, a dyfod hefyd un tlawd mewn 
dillad gwael : Ao edrych o honoch ar yr hwn eydd yn gwisgo 3 



n. 1-26. — Debbyn wîneb. 

Wedi nodi'r dymher yspryd y mae yr efengyl yn ei chynyrchu ao yn ei 
gûfyn, fe â*r awdwr ym mlaen i sylwi ar ddau rwystr i frawdgarwoh 
efengylaidd, neu, a slarad yn fanwl, un rhwystr mewn dwy wedd arno. 
Dyna ydyw hwnnw,y gwahaniaeth gwneud sydd rhwng dynion a'u gilydd. 
Fel y gwelwn ni with ddarllen ym mlaeu, nid yw lago am ddileu pob 
gwahanìaeth rhwng dynion, ond pob gwahaniaeth gwneud ; a dyma*n 
unionygwahaniaethau sy'nlladd yrysbryd brawdol; nidywgwahaniaethau 
gwirioneddol ddim. Y mae y rheiny yn berffaith gyson â*n bod ni yn 
frodyr yng Nghrist. Gwneuthur rhagor anheg ac anghariadlawn rhyngom 
ni â'n gilydd, dyna sy'n anghyson â Christnogaeth. A dyma'r ddwy wedd 
ar y rhwystr hwn i frawdgarwch, gwaith yr eglwys yn rhoi'r blaen i rai 
ar gyfrifon anheg, a gwaith y rhai hynny yn ceisio'r blaen, neu, ao arfer 
geiriau'r epìstol ei hun, derbyn wyneb ar y naill law, a meistriaid lawer 
ar y liaw arall. Derbyn wyneb y w pwnc y bennod hon. Ý mae y bennod hou 
yn bennod gyfan ar ei phen ei hun o'r llythyr, ao yn rhannu, hithau 
drachefn, yn union yn ei haner. * Ffydd a derbyn wyneb ' yw testyn yr 
hanner cyntaf, a * ffydd a gweithredoedd * ydy w testyn yr ail. 

II. 1-13. — Ffydd a derbyn wyneb, 

Ceir pwnc y bennod yn adnod 1. Eglurir ef trwy esiampl 2-4. 
Dangosir ei wrthuni a'i ynfydrwydd wrth ystyried (1) y bri a ddyry'r 
efengyl ar dlodion, 5-6a, (2) y gorthrwm a ddyoddefir oddiwrth gyfoeth- 
ogion, 6b-7. Yna dangosir anghysondeb y peth â'r gyfraith, 8-11 ; ao yn 
enwedig ft chyfraith rhyddid, 12-13. 

1. Fy mrodyr, na fjrdded genych ftyád ein Harglwydd ni 
lesu Grist. Ÿ gras o ffydd, nid corff o athrawiaeth ; ffydd yng Nghrist. 

Sef Arglwydd y gogoniant. Gwel l Cor. ii. 8. Y mae ei 
anghydmarol ogoniant efyn ddigon i ladd y duedd i dderbyn wyneb ym 
mhob meddwl ystyriol. 

Gyd a derbjrn wyneb. CymeradwyoWpresenoldeb gweledig^ y wedd 
allanol, ar ddynion, yn lle edrych yn unig ar y dyn, ac edrych arno yn y 
goleu newydd a gaed arno trwy yr efengyl. 

2. Oblegid os daw i mewn i'ch cjmnlleidfa chwi. Teh 
synagog chwi. Wr a modrwy aur. Otor aurfodrwyog. Tarawiad 
hanner chwareus. Mewn dìllad gwychion, a dyfod hefyd nn 
tlawd mewn dillad gwael. Keu, ddülad budron. 

3. Ac edrych o honoch ar yr hwn sydd yn gwisgo y dillad 
gwychion, a dywedyd wrtho, Saf di yna, nea eistedd yma 



Digitized by 



16 



Iago U. 



Âdn. 8 « 



y dillad gwyobion, a dywedyd wrtho, Eistedd di yma mewn 
lle da ; a dywedyd wrth y tlawd, Saf di yna, neu eistedd 

4 yma îs law íy ystol-droed i: Onid ydyeh chwi dueddol 
ynoch eich hunain ? ac onid aethoch yn famwyr meddyli&a 

5 drwg? Gwrandewch, fy mrodyr anwyl; Oni ddewisodd 
Duw dlodion y byd hwn yn gyfoethogion mewn ffydd, ac yn 
etif eddion y deymas yr* hon a addawodd efe i'r rbai sydd yn 



is law îy ystol-droed 1. Sef ystol-droed y swyddog a fo*n gorch* 
ymyn. 

4. Onid ydych cliwi daeddol ynooh eioh hunain P OwaU, 
OnÁd ydych chwi'n gwneuthur rhagor yn eich plUh êieh hunam f iMn well 
fy th, Onid ydych chwi ranedig ynoch eich hunain ì * Yn ddau-dâyblTg 
eioh meddwl, a ffydd genych yng Nghrist, ao eto heb gyflawn ddi^ « 
arweiniad ef/ Teymgarwoh hanerog i Fab Duw ydyw yr ystyr yn ol y 
oyfieifchiad yna. 

Ao onid aethooh yn famwyr meddyliau drwg P Tnfatn* 
ìoyr drwg eu meddyliau, yn oael eu Uywodraethu yn eu bam gan ystyr- 
iaethau anheilwng. 



6. Gwrandewch, fy mrodyr anwyl ; Oni ddewisodd Dnw 
dlodion y byd hwn. Eu dewis fel dosbartb. Os oes fiafn.eth i fod 
befyd, y tlawd a ddjlai ei ohael hi ; oblegid y tlawd sydd yn ei ohael 
)ii yng ngweithrediaa cyfiredin gras Buw. Cymhaier yn fanwl 1 Cor. 
l. 26-31. Pa ffrhìt bynnag a rown ni am hynny, y mae gan yr efengyl 
ryw dynfa at dlodion : ai am fod eu hystád yn tueddu i V gwneud yn 
dlodion yn yr ysbryd, neu am fod yn anawdd i ddim diddanwoh gau ea 
cadw hwy oddi wrth yr unig wir adiddanwoh, neu ynte am eu bod hwy 
fel dosbarth wedi eu hesgeolaso gan bob dylanwad da arail, ao mai i'r 
efengyl y maent hwy'n ddyledus am unrhyw safle o barch sydd iddya; ^ 
nid yw*n hawdd penderfynu; ond y mae*r peth yn bod. lesu Grist a 
ddarganfyddodd y tlodion fel dosbarth i wnead defnydd o honynt, ao t 
roddi arnynt arddas a ohyfrlfoldeb, i*w dwyn i gyloh gwaith, ac felly I 
gyloh anrhydedd cymdeithas. Eithaf gwir fod rhai o'i fiaen ef wedi dysgu 
fod tlodi'n werthfawr fel dysgyblaeth, a bod y tlodion yn wrthddrychau 
toetuEÌ Daw a dynion. Ystyriai y Paganiaid fod un o'u duwiau hwy 
yn noddwr arbenig i dlodion ; a dysgai prophwydi yr Hen Destament fod 
tlodi, oyfnod o dlodi, yn foddion gras i ddynion ao i genhedloedd, i iselu 
uobel drem dyn, ao i'w dwyn i geislo'r Arglwydd. * Gadawaf ynot hefyd 
bobl draain dlodion ; yn enw yr Arglwydd y gobeithiant hwy ' (Seph. iii. 12)-.. 
Kto fe ystyriai yr lesa mai un o nodweddau arbenig ei weinidogaeth ef 
oedd pregethu'r efengyl i'r tlodion (Mat. xi. 5). 

Yn gyfoethogion mewn fPÿ-dd, ao yn etifeddion y deyrnas. 
yr hon a addawodd efe i'r rhal a'i carajit ef. Ffydd a doeth- 
ineb oedd dau begwn y bywyd orefyddol yn y bennod o'r blaen (gwel ar 
i. 2-8), ond yma ^dd a chariad, ao yn hyn y mae lago yn Uythyrenol 
gyd-daraw ag ysgrifeuwyr eraill y Testament Newydd. 



5-6a.— F bri a ddyryW éfengyl ar dlodion. 




AdD. 6-7 



Iaóo IL 



ei garti ef? Eithr ohẅitfaau a ammharchasoch y tlawd. 6 
Onid yw y cyfoethogion yn eioh goÿthrymma öhwi, ae yn eich 
tynnu ger bron brawdleoedd ? Onid ydyût hwy yn oablu yr 7 



6. Bithr chwithati a amhajPoh&BOöli ý tlaWd. Trwy toi Ue 
is nag a h<keddent iddynt yú yr eglwys ; eanýft nid oedd yr ymddygiad 
ddarlüniwjd ond coel o daull aríerol y Gristnogion luddewig hyn o drîn 
y bfodyr iselradd. Y tebjg yw yr esgeuluBÌd hyry*n ormodol wrth ethol 
swyddogion. Y mae'n lled sior wrth y darluniad a roddir mewn mwy nag 
un ran o*r epistol íod * meistriaid Iftwer ' y hennod nesaf, yn o gyfiredin, o 
blith y rhai a fagesid yn Phariseaid ; a gallem feddwl fod aml un o honynt 
yn oyrhaedd nod ei uchelgais, ae yn oacS swydâ. Beth sydd debyoach na 
bod liawer o eglwysi'r gwasgariaü yíi dewis eU swyddogion o blith pobl 
fttWr ea èénedl, y rhai oedd weâi bod, cyn dyíod at Grist, yn rhyw ddos- 
barth hanner liwyddogol ? Gwyddom y rhestrid rhai o'r sect yma gyda*r 
tiettaethiatâ. * A gredodd neb o'r penaethiald iddo, neu o'r Phariseaid? 
Eiihr y bobl hyn, y rhai ni wyddant y gyfraith, ínelldigedìg ydynt/ 
(loan vii. 48-9). Oddì wrth bob peth a wyddom am y natur ddynol, nîd 
y w yn debyg y byddai i gyf erbyaiad oedd mor gryf ym meddwl luddewig yr 
öes nonno farw ar unwaith wem i nifer o'r dosbMrth blaenllaw hwn,dd6chrea 
dyfod yn ddisgybiion i*r lesu. 

6b-7. — úhìrthrwm y rhai goiudog^, 

6b. Onid yw y oyfoethogioB. yn eich gorthrymu chwi, ac 
yîi êlch tynnu. Tn eich llusgo (Dr. M.)» Ger bron brawdleoedâ P 

7. Ohiâ ydynt hwy yn cablu yr enw rhagorol, yr hwn a 
elwir amocli chwi P Ênw Grist. 

Gyfyà yma ddau' ymholiad Ued anawdd eu hateb. Pa orthrwm » 
olyffir? a pha wedd y mae y gorthrwm hwn yn rhoi grym i gynghor yr 
ftwdwr? 

Pa orlhrwm a f eddylir ? Y fam gtffredin yw mai erlidiau aofaoe enw 
Olfat. Ao y mae llawer i'w ddweyd droe y fatn hon. Yn un peth, yr oedd 
erfid yn beth digon cyfiredin yn holl eglwysi'r Testament Newydd, ar ol 
thyw egwyl ier o lonyddwoh a fu yn union wedi'r Penteoost.. Petfa araU, 
yr ofieiriaiâf rhai'n perŵyn i Uaid y Saduoeaid, y dosbarth oyfoethooaf 
Hìeddir yn mysg y genedl, oedd yr erUdwyr oyntaf . Y blinder a gododd yttg 
ngfayloh Ste^an oedd yr erlid oyntaf y bu gan y Phariseaid ran flaeu- 
Uaw.yiiddo. JS'eUy, os yw amseriad oynnar yr e^stol yn gywir — ^a fe geis- 
iwyd dangofi yn y Bliaglith ei fod — ^yr oedd oryn briodoldeb mewn dweyd 
mai'r cnpioetnogion oedd yn erlid. Gwyddom hefyd ddyfod Itawer o'r 
dosbarth erlit^r hwnnw i mewn i'r aglwys yn lled fore. * A thyrfa fawr 
o'r ofíeiiiaid a ufuddhasant i'r ífydd ' (Aotan yi. 7). 

Eto mwy naturiol, ar y oyían, yw golygiad arall, mai gorthrwm oyíâ- 
Mtftiasol, ao nid orefyddol, a feddylir. Gwyddom oddi wrth y llythyt hwn, 
l-^)> ^od oamatal oTâog y gweithiwr yn beth rhy gyffredin; a diamheti 
lod hen beẃod y geneal, oymeryd gwystlon afresymol ac angbaredig, a rhoi 
atlan ar nsuriaeth, yn aroso hyd (Neh. t. 1-13), a bod y Phariseaid yn gystal 
a'r dadQceaid yn euog o hono. Y mae*n ddipon posim hefyd f od buchedd y 
t1 odion gorthrymedig yn rhoi peth «ggus 1 r mawiion dros eu gorthrymu. 

c 



Digitized by 



18 



IlGO II. 



Adn, 6-7 



8 enw rhagorol, yr hwn a elwir arnooh ohwi 9 Os cyflawni yr 
ydych 7 gyfraith frenhinol yn ól yr ysgrythyr, Câr dy gym- 

Y mae tlodion yn aml yn lled ddiddarbod, yn llithro i ddyled fwy nag a 
fyddai raid; a phwy barotaoh na'r echwynnwr balch i gymeryd pob 
mantaìs a allai ar hynny. Gwyddom, wrth hanes yr erlidiau crefyddol, 



hunain yn blino ar eu gwaith yn gwneud pob cweryl yn fater cyfraith. 
(Gwel er siampl Aotau zviii. 14-15). A diamheu, ar y cyfan, mai nid'heb 
ryw enw o hawl gyfreithiol y byddai*r ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn 
Uwyr fwyta tai gwragedd gweddwon (Mat, xxiii. 14). Gwel eto ar v. 1-6. 

A bwrw, gan hynny, f od erlid cymdeithasol llawn mor gyflredin ag erlid 
oref yddol, y tebyoaf yw mai gorthrwm cymdeithasol oedd hwn : ond nis 
gallai ond luddewon digred fod yn euog o'r ììeAÌ, Wrth reswm nid 
yw'n £unhosibl esbonio'r adnodau fel cyfeiriad at luddewon digred ; eithr 
eti cysylltu â Ohristionogion sydd f wyaf naturiol bob ffordd. Onid ergyd 
anghelfydd f uasai dweyd fod y rhai digred yn cablu'r enw rhagorol trwy 
erlid y disgyblion ? Beth ond y cyfryw gabledd oedd eu hamcan ? A 
phwy o ddarllenwyr lago na wyddai mai dyna oedd eu hamcan hwy? Y 
mae min ar y gair os golygir mai gan rai ag enw Orist arnynt y perid y 
rhan fwỳaf o*r blinder. * Onid ydynt hwy yn cablu'r enw rhagorol . . . ?* 
Pel pe dywedasid, hwyrach na feddyliasoch ddim y cam a wneir trwy yr 
ymgy freithio diddiwedd yma, a hwnnw'n gam, nid â'r rhai a orthrymir yn 
unig, ond, yn bennaf dim, â'r enw rhagorol yr hwn a elwir arnooh chwi. 
Hwnnw sydd yn dioddef ẃ^af. Y mae Paul yn myned ymhellach, ao, 
heblaw ceryddu am wneuthur cam trwy gyfreithio, yn beio am gyfreithio 
o gwbl (1 Cor. vi. 1-7). 

Yr ydym ar well tir yn awr i ateb y cwestîwn arall a godwyd ; Pa fodd 
yr ydys i gyfrif fod y gorthrwm y cwynir o'i herwydd yn ddfiuîl ychwanegol 
yn erbyn derbyn wyneb y mawrion ? Nid yw'r cyfoethogion, fel dosbarth, 
wedi ennill na theilyngu Ue amlwg yn eglwys Dduw ; a cham â hwy yn 
gystal ag â'r eglwys ydyw ei roddi iddynt heb iddynt ei ennill yn deg. Mor 
bell ydynt o haeddu'r blaen yn eich mysg chwi, fel y mae y cyffredîn ò 
honynt yn ymyl bod yn wrthddrychau cerydd. Y mae llawer o honynt 
yn hyn o beth yn Uwyr anheilwng o'u profies. Dyma, feallai, y f^ordd 
oreu i gysylltu'r geiriau â'r pwnc. Pe cymerem y golygiad arall a 
grybwyUwyd, a deiäl wrth y * cyfoethogion ' gyf oethogion digred, gor- 
fyddai i ni wedyn briodoli i'r awdwr syniad go ryw anianol. Peth tebyg 
i6wn i ddial, a hwnnw'n ddial anheg, fyddai drwgdybio pob cyfoethog a 
ddoi i'r gynulleidfa o herwydd peohodau'r erlidwyr oedd oddi allan. 

Y meddwl gan hynny yw, fod yr eglwys ar f ai roi lle amlwg i rai yr oedd 
y byd eisoes yn eu difetha trwy roddi gormod o fri arnynt, a bri heb ei 
enniU. Gerbron y brawdleoedd y mae eu mantais yn fawr. Y mae arian, 
hyd yn oed yn awr, yn gryn fantais i gyfreithio, pa faint mwy yn y 
dyddiau hynny, pryd y gwrandawai bamwr ar bregethwr o garcharor dro 
ar ol tro, er mor groes i'w ohwaeth ydoedd hynny, gan ddisgwyl y rhoddid 
arìan iddo gan Paul i'w ollwng ef yn rhydd. Peidiwch chwìtbau, meddai 
lago, a chydweithio â'r byd i borthi balchder y goludog, ac i greu ar eì 
gyfer ef fanteision gau. Gadewch iddo, yn eglwys Dduw, ennill ei le fel 
rhywun arall, heb na ffafraeth na rhagfarn. 




Ýr oeäd y brawdwyr Bhufeinig eu 




Adn. 8-11 



Iago II. 



19 



jdog fel ti dy hun ; da yr ydych yn gwneuthur : Eithr os 9 
âerbyn wyneb yr ydych, yr ydych yn gwneuthur peohod, ao 
jn cael eich argyhoeddi gan y grfraith megis troseddwyr. 
Canys pwy bynag a gadwo y gynraith i gyd oU, ao a ballo 10 
jnewn un pwngc^ y mae efe yn euog o'r cwbl. Oanys y neb 11 
a ddywedodd, Na odineba, a ddywedodd hefyd, Na ladd. Ao 



8-11. — Derhyn wyneb yn a/nghy$on â'r gyfrtUth frênJUnol» 

8. Os cyflawni'yr ydyoh y ffyfraáth frenhlnol. Bnnhinta y 
deddfau, Yn ül yr ysgrythyr, Oar dy gymydog fel tl dy hun 
.(Lev. rix. 18), da yr ydyoh yn gwneuthTir. Y mae'n deg i'r oyf^ 
oethog fel y tlawd gael llawn ystyr y gorohymyn, oâr dy gyinydog. îsld 
oes dim byd pellach oddi wrth yspryd y paragrafl hwn nag annog rnagfam 
yn erbyn gŵr bonheddig fel gŵr bonheddiff, ao feallai mai gwarohod rhag y 
oamsyniad hwnnw ydyw diben yr adnod hon. 

9. Bithr os derbyn wyneb 3^7 ydyoh, yr ydyoh jna 
gwnenthur pechod, ao yn oael eioh arffyhoeddi gan y gŷf- 
raith megis troseddwyr. Yn lle oyflawnrr gyfraith frenhinol, y 
mae eich ymddygiad ohwi yn ei thorri. 

10. Oonys pwy bynnag a gadwo y gfyŵalth i gyd oll, ao a 
ballo (a âaiipio) mewn un pwno, y mae efe yn euog o*r owbl. 
Yn NheBtament yr Ysgol Sabbotnol ooflëir dysgeidiaetn rhai o~r Babiniaid 
luddewig ; (dysgai Babiniaid eraiU fel lago) ; ond i ddyn gadw un gorchymyn 
yn fanwl y gallai efe fiorddio bod yn lled ddiofal o'r lleill ; ond mor 
^ahanol yw dysgeidiaeth yr efengyl, * Pwy brnag a dorro un o*r 
gorchymynion lieiaf hyn, ao a ddysgo 1 ddynion felly, Ueiaf y gelwir ef 
jn nheymas nefoedd' (Mat. y. 19). Yr un pwno yma ydyw derbya 
wyneb. 

11. Oanys y neb a ddjrwedodd Na odineba, a ddywedodd 
ìietyd, Na ladd. Gellid dweyd mwy nag un peth i gadarnhau dyegeid- 
laetn adn, 10. Y mae pallu mewn un pwno yn gwneuthur dyn jn euog 
o*r owbl am fod arfer tripio, arfer tramgwyddo, wrth ryw un rhwygtr, yn 
wendid yn yr holl ddyn. Y mae gwendid y ddolen yn wendid yn y 
gadwyn i gyd. A pheth arall, y mae un gwendid yn difwyno pethau 
fforeu'r oymeriad. ' Gwybed meirw a wnant i ennaint yr apotheoari adrewl ; 
Telly y gwna yohydig ffolineb i ẃr ardderohog herwydd doethineb ao aa- 
rhydeda ' (Preg. z. 1). Bheswm arall, pa fodd bynag, sydd gan lago. Y 
mae tomffwyddo mewn un pwno yn gwneuthur yn euog o'r owbl am mai 
'âatguâdiaa ewyllys yr un I>uw yw pob rhan ort ddeddl. Un egwyddor 

Sda yn yr hoU gyfraith ; a honno, nìd dim araU, a amherohir ym mhob 
yw fai. Yn erbyn ewyllys a natur Duw y mae pob troiedd. Troieddau o'r 
^orobymynion annebyoaf i'w gilydd, troieddau ydynt yn erbya yr un petb. 
■* Oyflawnder y gyfraith yw oarlad.' Oymerwoh y ddau beohod a enwir 
ym», godinebu a lladd. Feohod yn erb^ oariod, jn tglur âdi|08, yw un 
o*x ddau i ond dyna ydy w ▼ UaU hefyd. Os aognftriad yw hanlod trosedd 
^'r ohweohed gerohymjn, oigyfegrs oariad ydyw trosedd o'r seithfed, íel y 



Digitized by 



20 



Iago II. 



Ádâ. ll ie 



08 ti ni odinebi, etto a leddi, yr wyt tî yn troseàdu y gyfraith. 
12 Felly dywedwoh, ao felly gwnewch, megis rhai a femir wrth gÿf • 



âaw pechod yr anilail,,yn gystal a pheohod yr eilyll, o dan yr egwyddor 
fawr sydd yn sail pob górohymyn. 

Ac os ti ni 'odinebTi, eto a leddi, yr wyt ti Jm troseddu y 
gyfraith.. 

II. 12-lS,-'Derbyn wyneb yn arbewig o anghydnaws â ehyfradih rhyddid, 

12. Felly dywedwch, ac fôUy gwnewch, megis rhai 
lémir wrtn gyfraith rhyddid. Nid yw hon, y mae'n amlwg, ddim> 
yr un un a'r g^fraith y mae son am dani yn yr adnodau o*r blaen. Cyf • 
taith noeth ydyw honno, oyfraith yn ystyr briodol y gair. 

Yn y bennod o'r blaen (gwel i. 35), oawn gyfraith rhyddid o dan t 

Smharìaeth o ddrych ; ao yn ol t gýmhariaeth peth ydyw cyfraitb 
yddid i roi golwg deg i'r dyn amoi honan, nid oynllan o'r tu allan iddo, 
y diagwylir Iddo gydymfforÌGlo âg ef ; nid delw, yn dangos y ddiwyg a'r 
oflgo sydd i fod amo, ond adlewyrohiad teg o'r hyn ydyw efe ei hun. 
*Holed dyn ef ei hun.* * Profwch eich hunain.' * Faham nad ydych, le 
o honoch eioh hunain, yn barnu yr hyn sydd gyfiawn.' Dyma gynefin^ 
gennadwri gair Duw yn yr efengyl (1 Cor. zi. 28, 2 Cor. ziii. 5, Luc zii. 57). 
■ Teyrnas Dduw o'oh mewn ohwi y mae.' Y mae y gyfraith a'r frawdle' 
yno. Y gyfraith oddi mewn ydyw nod braint y cyfamod newydd (Jeremiah 
zzxi. 83, Heb. viii. 10). 

Ond oawn oleu pellaoh ar gyfraith rhyddid yn y Ue hwn. Yma y maei' 
hi, nid dan gymhariaeth, ond dan gyferbyniad ; a'r hvn a gyferbynnir á 
ohyfraith rhyddid ydyw bam ddidragaredd. * Felly dywedwoh, ac felly 
ffwnewcfa, megis rhai a femir wrth gyftaith rhvddid. Canys bam ddi* 
drogaredd fydd i'r hwn ni wnaém drugaredd.' Yn awr, os bara^ 
ddi-drugaredd sydd groes i gyfraith rhyddid, bam tragaredd ydyw hi. T 
mae hi felly, heblaw rhoddi golwg i ddyn arno'i hun, ar yr hyn ydyw yn> 
awr, yn rhoi golwg iddo heiÿd aryr hyn a allai efe trwy ras Duw fod, yn ei* 
ddangos ef iddo'i nun yn yr hyn a all Duw ei wneuthur o hono. Mewn* 
gair, cyfraith rhyddid ydyw un o'r enwaa a rydd lago ar efengyl gras ; 
eithr nid yw yn Uai teilwng o'r enw oyfraith am ei, bod o ras. Yr 
el«ngyl yw yddeddf uohaf mewn bod. ra le y oodir saf on moesoldeb* 
<^uwch ag y gosodir ef yn y bregeth ar y mynydd ? Ao eto yr efengyl 
yma, sydd yn gosod y nod mor nohel, sydd hefyd yn dangos Ì'r pellaf ar oi" 
fodd i'w gyrhaiédd. 

Ohwaneg, y mae cyfraith rhyddid yn datguddio yr hyn ydyw dyn i tod 
trwy yr hyn ydyw yn awr. Hi ddargehfydd linellau ei berfteithrwydd yng 
nghanol yr amherneithrwydd mwyaf. Nid eynllun oddi allan ywCristyn 
y golygiad hwn, ond oynddelw y dyn ei hun. Y mae awgrym yn ein 
aynoliaeth gyffredin am y Crist sydd i'w fhirfio ynom ; ac felly fe ddaw 
fob peth a gyrhaeddwn ni yn ddatguddiad Ilawnach o'r hyn sydd b%tt 
i'w gyrrhaeddT 

herwydd hyn, ean mai ysbryd, ac nid Ilythyren ýdyw, nis g»ll cyfraitl» 
rhyddid byth fyned yn hen. Am gyfraith noeth. unwaith ydelo dyn > 




Âdo. 18 



Iago II. 



21 



raita rhyddid. Canys barn ddidrugaredd fydd i'r hwn ni wnaeth 18 
drugatedd ; ao y mae trugaredd yn gorfoleddu yn erbyn barn. 



fyny â honno» y mae ei gwasanaeth iddo yn darfod ; a chyn belled ag y 
dysgwyd y byd a'r eglwys, fel dysgu plant, trwy orchymynion oddi allan, 
Aeth y deddfau yn ail bethau mewn amser. Bu diwedd ar y gorchymyn 
■o herwydd ei leegedd a'i aâes. Ond fe bery cyfraith rhyddid yn newydd 
o hyd, tra bo dyn yn ddyn. Nis gall efe byth dyf u drwyddi hi ; oblegid 
y mae pob oyrhaeddiad o'i eiddo yn troi'n ddawn newydd ynddo i 
adnabod yr hwn sydd gywir, ao ymdebygu iddo ef. Nid á deddf ei fywyd 
byth yn ddiles iddo. Hi gymer y credadyn erbyn ei law yn y dyfnderau ; 
a pho uohaf y dring, mwyaf yn y byd a wel efe o ystyr a gwerth yn ei 
harweiniad hi« Y mae hi yno, bob cam o'r daith, yn dangos y pellder 
rhwng dyn a'i berfîeithrwydd, ao yn diddymu'r pellder her^d, yn oon- 
■demnip ao yn maddeu ar unwaith. Gyfraith ydyw hi, ond oyfraith 
rhyddid. Os ydyw yn oydgau pawb, eu cydgau i Óydd y mae ; oblegid 
y mae yn agor 3ynnydd mderfyn o'n blaen. 

13. Oajays bam ddicLrngaredd fydd i'r hwn ni wnaeth 
dmgareda. * Os maddeuwch i ddynion eu camweddau, eioh Tad nefol 
« faddeu hefyd i chwithau : eithr oni faddeuwoh i ddynion eu oamweddan, 
ni faddeu eioh Tad eioh camweddau chwithau * (Mat. vi. 14-15). Kid oes 
yr un egwyddor yn gliriach na hon yn nysgeidiaeth ein Harglwydd ; onà 
•da ffddai i ni goÔo mai nid rhywbeth wedi ei osod amom o ^narglwydd- 
iaeth ydyw hwn, ond peth yn codi'n angenrheidiol o natur maddeuant yr 
«efeugyl. Ao yn ol yr adnod o'r blaen, nodwedd arbennig y mstddeuant 
hwnnw yw, ei fod yn fater o ddeddf. Yn awr y gwahaniaeth rhwng deddf 
«g eithriad jdy^ fod deddf o angenrheidrwydd yn ddaufiniog. Pob peth 
y byddo dyn yn ei gael trwy ddeddf, rhaid iddo hefyd fod yn baroa i'w 
roi. Llawer gwaith, yn hanes Lloegr, y darfu i ddosbarth neillduol yn y 
'wladwriaeth, y bendeâgaeth dyweder, ymladd am eu hawliau, heb ddhn 
«iwch yn eu oymhell na dibenìon hunangar ; ond wedi cael yr hawiiau, 
«'u cael yn fater o ddeddf, buan y bu raid i'r dosbarth a'u hennillodd hwy 
«u rhannu ft'r genedl i gyd. Ni fyddai deddf yn gweithio o un tu, heb 
weithio o'r tu arall, ddim yn ddeddf. Â hanfod maddeuant yr efengyl 
ydyw ei fod i'w dderbyn, nid fel cymwynas eithriadol, ond fel átSàf 
«efydlog y liywodraeth. 

' Tr hoelion gairwon, celyd, 
Oynt ft'i trywanodd e', 
Sy'n awr yn d&l y nefoedd 
Owmpasog yn ei lle.* 

O» nad yw dyn wedi dysga maddeu i'wgyd-ddyn, nii gall fod hwnnw wedi 
4erb^n maddeuant gan Dduw íel mater o drefn. Ëi dderbyn fel eithriad 
iddo'i hunan a wnaeth. Dyna Imnes y gwas aniolchgar yn y ddameg 
(Mat. XYÜi. 23-35). Da iawn, yn ddiau, oedd gan hwnnw gael maddeuant ; 
«0 eto ni chredoad efe ddim mewn maddeuant. Ni feddyliodd efe ddim 
mwy o'r brenin am ei waith yn maddeu iddo. ' Go dda,' meddai yn ei 
^lon, wrth fyned o ŵydd ei arglwydd, * ond go wan hefyd ;' a'r cyfle 
oyntaf a gafodd, dangosodd i bawb mai fel gwendid yr edrychai efe ar 
'waith ei arglwydd yn maddeu, gwendid manteisiol iddo ef, ond gwendid 
yt un pryd. Pe gwelsai mai gogjniant yn ei arglwydd oedd maddeu, ni 



Digitized by 



22 Iago IL Adn. IS^ 

f ttibsai dlm poBÌbl iddo fyned allan o'i ŵydd i lindagu ei gydwas. Y ma» 
maddéa i*n gilydd, felly, yn amod derbyn maddeuant gan Dduw, mor wis 
atf y mae oredu yn aberth Orìst yn amod ; oblegid pwy erioed a gredodd a 
doiírif vn yr aberth hwnnw, na ohredoddynddo fel aberth a wnaeth fadâaa 
yn beth teilwng o Ddaw ; maddeu fel eithriad, maddeu am y tro, ydyw 
«yniad y dyn anianol ; ond maddeu, a hynny'n beth yn ei le, ydyw maddea- 
ant £(aw. Tarawodd gweddi Moses j oyweimod hwn yn bur groew 
(Num. ziv. X8-X9], * Yr awr hon, gan hynny, mawrhâer, atolwg, nertb yr 
Àrglwydd, fel y lleferaÌBt, gan ddywedyd : Yr Arglwydd aydd hwyrfrydig i 
ddlg, ac aml o drugaredd, yn maddeu anwiredd a ohamwedd; a oháo 
gyûawnhau ni ohyûawnhi efe yr euoff. Ymweled y mae äg anwiredd y 
tibdau ar y plant, hyd y drydedd a*r bedwaredd genhedlaeth. Madden,. 
atolwg, anwiredd ▼ bool yma, yn ol dy fawr drugaredd, ac megis y 
maddeuaiat i*r bobl hyn o'r Aipht hyd yma.' Maadeu am y tro yw 
maddeu d^n ; ond maddeu yn ol ei arfer y bydd Duw ; maddeu yn ol 
deddf ddyma*i galon ; maddeu am f od yn hofi ganddo drugaredd ; maddea 

* A'rjpriodoliaethaa mewn hedd, 
XXX gweiddi trugaredd i gyd.' 

Y mae lago yn annog y Oristnogion i faddeu i'w gilydd felly am toà 
rbaid derbyn oyfraith rhvddid yn ei holl ystyr, ae yn ei hoU ganlyniadau. 
* Felly drwedwoh, ao felly gwnewoh ;' ao y mae fod cyfraith rhyddid yr 
uniff drefn ddiogel i ni yn fforphwys ar wirionedd dyfnach, sef mai cyf- 
raith rhyddid yw yr oreu ynddi ei hun. 

Dynaystyryrhanolaf o'r adnod. Aoymae. .. Ynolyrysgrifaugoreti 
heb yr * ao.' x mae tragaredd yn gorfoleddu yn erbyn bam. 

Y mae trugaredd yn well na bam. Yr un gair sydd am orfoleddu yma 

sydd am orfoleddu yn erbyn y oanghenau naturiol yn Bhuf. xi. 18. 
Xn y gystadleuaeth rhwng bam a thrugaredd, trugaredd bia'r maes. 

Y mae perthynas hyn oll â'r pwno dan sylw, sef derbyn wyneb, yn 
ddigon eglur. Ag addef bod amgylohisidau'r iselradd yn gadael eu hoì 
ar ei gymeriad, fod rhyw demtasiynau y mae tlodion yn neillduol o* 
agored iddynt, a bod atf er a'u hystyried yn is nag eraill gau y byd yn eu 
hanaddasu, i iyw fesur, at gymeryd y blaen ; eto edryoh y mae cyfraith 
rhyddid, nidyn ol yr hyn ydyw dyn yn awr, ondyn ol yr hyn a ellir o hono' 
trwy ras. Os yw <wfraith noeth yn hawlio tegwoh i âlodien yn yr eglwys». 
y mae oyfraith rhyddid yn hawlio mwr na hynny. Y mae yn hawlio gennym^ 
goûo fod y tlawa dan anfantais i ddangos ei ragoriaethau, ac y gallant 
f od yn hir o'r golwg. Fe gafodd yr efengyl hyd i ddynion, a phethaa 

Srea dyn yn perthyn iddynt, dynion gwerth eu defnyddio yn nheymis y 
esaiah, o fysg publioanoa a pheohadurìaìd. Y mae fiydd yng Nghrist ja 
myned ym mhellaoh na'r gyfraith frenhinol, * Oftr dy gymydog fel ti dy 
hun«' ao yn oymeryd golwg faddeugar, drugarog, ar ddosbarth o ddynion 
sydd dan an&nteision i ymagor yn ebrwydd i'w Uawn dwf . Y mae cyf- 
raith rhyddid, weithian, yn safon pob l>am iach. Fe'n bemir nì, dder- 
bynwyr yr efengyl, wrth gyfraith rhyddid ; ao megis rhai a femir felly y- 
rhaid i ni ddweyd a gwneuthur. Os ydyw fiafrio'r mawrion yn anghyd- 
wedd a ohyfiawnder noeth, a ohara'n oymydog fel ni ein hunain, y mae- 
yn fwy anghjdwedd o lawer â'r gyfraith newydd, yr hon sy'tt 
ayrBhatu'r tlawd o'r Uwoh, a'r anghenus o'r domen, i'w osoa gyd â phen*-^ 
defigion, le, gyda ft phendafigion pobl Dduw. 



Digitized by 



Iaöo II. 



23 



II. li-26.—Ffydd a gweWhreäoedd. 

Buasai ' Ffydd heb weìthredoedd ' yn llawn cystal pennawd i*r gyfran 
yma, ond ein bod ni, wrth QÌrio fel arall yn oael codi'r cwestiwn yn ei 
wedd gyâredinol i ddeohreu am le Hydd a gweithredoedd yn athrawiaeth 
y Testament Newydd : canys byddai esboniad bychan fel hwn yn anghyf- 
lawn heb ryw air ar berthynas dysgeidiaeth lago â dysgeidiaeth Paul ai 
bwnc y cyfiawnhad. Paul ac lago yw yr unig ddau o ysgrifenwyr y 
Testament Newydd sydd yn trin y pwno yn fanwl a than ei enw ; ao y 
mae Uawer wedi tybied fod dysgeidisheth y ddau ar y pen yma yn 
anghytun. 

Pe dybia rhai ddarfod i lago ysgrifennu'n unswydd i ddatroi dysgeîd- 
iaeth Paul. Cyd-darawaî hynny i'r dim ft rhagfarnau y beimiaid 
EÚmynnig a ymhyfrydent mewn gwneuthur cynnifer ag a fedront o 
lyfrau y Testament Newydd yn draethodau ar y ddadl fawr rhwng Paul 
a'r blaid luddewig yn yr eglwys. Yn ol beirniaid Tûbingen dyma'r ddau 
begwn oedd hoU f eddwl yr oes honno yn gorwedd rhyngddynt, neu o*u 
deutu, efengyl yr enwaediad ac efengyl Paul. Ond heblaw y beimiaid 
hyn y mae rhai mwy eu parch i'r Ysgrythyrau wedi myned yr un fíordd, 
ac yn enwedig Luther ; ac am fod Epistol lago yn ymddangos yn groes i'r 
Epistolau at y Galatiaid a'r Bhufeiniaid y galwodd Luther hwn yn 
. Epistol gwellt.' 

Eraill drachdfn nid aent cyn belled a hynny. Gwell ganddynt feddwl 
fod y naiU awdwr yn anelu at y camddefnydd a wneid gan ddisgyblion y 
lìaU o ddysgeidiaeth eu hathraw. Bam Bleek, fel y dyfynnir hi gan 
Lightfoot, yw, mai Paul a ysgrifennodd gyntaf, a bod lago yn rhybuddio'i 
ddarUenwyr rhag y camgasgUadau a dynnai rhai oddi wrth yr athrawiaeth 

i^awnhad trwy fíydd. Ystyrìa Mayor, wedyn, mai lago a ysgrif- 
ennodd gyntaf, ac mai ysgrifennu a wnaeth Paul, mewn rhai ysgrythyrau, 

1 ddweyd yr ochr arall yn gryf, rhag i bobl wneud camddefnydd o eiriau 
lago. Nid yw Mayor yn rhyw gadarn iawn fod Paul yn meddwl am 
lago ; eithr dadleua'n gryf , os oes un o'r ddau yn meddwl am y Uall o 
gwbl, mai Paul sydd. Ond ni fŷn na Mayor na Bleek fod anghysondeb 
athrawiaethol rhwng y ddau. 

Ý mae'n Uawer tebycach, pa fodd bynnag, nad oedd yr awduron yn 
meddwl dim am eu gilydd. Yr unig ddadl bwysig dros feddwl eu bod 
ydy w'r ystyriaeth fod y ddau wedi disgyn ar yr un adnod, ao wedi ei thrin 
ni'n wahanol : 'Credodd Abraham i Dduw,a chyfrifwyd iddoyn gyfìawnder * 
(Gen. XV. 6; lago ii. 23; Gal. iii. 6; Rhuf. iv. 8). Dengys Lightfoot, 
yn ei esboniad ar y Llythyr at y Galatiaid, mewn ysgrif dan y teitl 
'Ffydd Abraham,'* nad oes dim hynod o gwbl yng ngwaith Paul ac lago 
yn disgyn ar yr un adnod, gan ei bod yn hofî destyn ymdriniaeth ymysg 
dysgawàwyr luddewig jr oes honno. ,Fe ddywed fod Philo, yr luddew o 
Alexandria, yn gwneud rhyw gyfeiriad at yr adnod o leiaf ddengwaith, 
a'i fod mewn amrvw fannau yn ymhelaethu arni. Ac y mae y lle mawr 
í^dd i ü^^dd yn niwinyddiaeth luddewig yr oes apostolaidd yn rhoi saü 
cíeg i dybied fod yr adnod yma o Lyf r Genesis yn cael Uawer o sylw yn 
Uenyddiaeth y genedl ac yn ei hathrofeydd. Yohydig o adnodau aydd yn 
yr äen Destament yn aniongyrohol ar fiydd, fel nas gaUwn feddwl i hon 

* ▲rsrafflad 0, tad. 168-164. 



Digitized by 



34 



gael ei gá4ael yn ddisylw os trìnid 7 pwno o gwbl; ao ni a wyddom y 
trinid y pwno yn fynych oddi wrfeh lyfr yn yr Apocrypha y gellir, ^4 A 
ohryn sicrwydd, ei roi yn gyfoed â llyfrau'r Testament Newydd, Ail Ijÿfr 
Esdras. Dyry Lightfoot res o ddifynion o'r llyfr hwn. Y mae un e 
honyBt yn darawgar i efrydwyr lago, gaa ei fod yn gwneud £Eydd a 
gweithredoedd, gyd â*u gÜydd, yn sail cymeradwyaeth gyda Duw 
(d'Esd. ix. 7, 8), *A phob un a'r a gadwer, ac a allo ddianc wrth ei 
weithredoedd, a*r Syaà trwy'r hon y oredasoch, a achubir oddi wrth. 
y peryglon hynny, ao a gaifi weled fy iaohawdwriaeth yn fy nhir ao yn fy 
nhçtfynau, oanys saneteiddiais hwynfe i mi o*r dechreuad.* Pnn y 
gallasai athrawon oedd mor fyw i bwysigrwydd ftyáá fod yn ddiystyr o 
ftyàá Abraham, yn enwedig mew» oea oedd mor falch o'i thraddodiadau* 

Yn awr, gan fod yr adnod am f^dd Abraham yn un mor gyfbndin fel 
testyn addysg ar fiydd, nid oedd diin o gwbl i ryfeddu ato yng ngwaith 
Paul ao lago ill dau yn disgyn ami, adnod nad oedd neb a driniai y 
pwno yn debyg o'i gadael heibio. Yr un peth a fuasai traethu ar fiydd y 
pryd bwnnw, neb son am yr adnod yna, ag a fuasai i ddiwinydd diweddàr 
ysgrifennu ar berson yr Arglwydd lesu G-rist heb waeyd sylw o*r paragrafi 
sydd ar y pwnc yn yr ail bennod o'r Epistol at y Philippiaid, naoo'r rhag- 
ymadrodd i Efengyl loan ; fel nad oes eisìeu i ni dybied fod Paul ao lago 
yma yn meddwl am eu gilydd, gan na wnaeth y ddau ond defnyddio, at 
ea hamcanion eu hunain, ysgrythyr nas gallent braidd osgoi oyâwrdd 
áhi. 

Ac yn wir ni welaf â le o gwbl i feddwl fod y naül yn bwrìadu rhoddi 
ergyd i ddysgeidiaeth y Iláll. Y ma.e diwinyddion yn ddiarhebol asni 
gysoni ; ac yr ydym beunydd, yn ein hysgolion Sul, yn cysoni'n rhwyd^ 
bethau llawer anhaws eu cysoni na dim gwahaniaeth sydd rhwng 
lago a Phaul. Nid oes yma ddim gwahaniaeth mwy nag a aUesid el 
ddisgwyl oddi wrth wahaniaeth y pwno dan sylw, ac oddi wrth y gwahan- 
' iaeth naturiol rhwng y ddau ddyn. Fe ddiflanna yr anghysondeb ond i ni 
ystyried dau neu dri o bethau pur blaen. 

Yn un peth. dam rhwng cromfachau ydyw y darn o Epistol lago sydd 
wedi peri i bobl feddwl fod anghysondeb rhyngddynt. Yr ydys wedi arfer 
ysgrifennu a siarad ar y mater fel pe na buasai dim ond y paragraff hwn o 
waith lago gennym, tra mai rhan gymharol fechan yw y paragralE hwn o 
lythyr nad yw yn faith i gyd. Dyfod i mewn y mae y paragraff hwn yng 
nghysgod y paragrafE sydd o'i iiaen, ar dderbyn wyneb. *Na fydded 
gennych fiydd ein Harglwydd ni, lesu Grist, sef Arglwydd y gogoniant, 
gyd â derbyn wyneb.' Dygir ymlaen, fel y gwelsom, rai o brif bynciau 
yr athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb: gogoniant anghydmarol yr 
Arglwydd lesu Grist, y berthynas sydd rhwng yr efengyl a gwahanol 
raddau cymdeithas, y gyfraith frenhinol, a chyfraith rhyddid, i ddangos 
gwrthuni derbyn wyneb y goludog. Yna gallasai rhywun ofyn, wrth 
glywed darlìen y Ilythyr, * Beth sydd a fynno'r pynciau mawrion yna ft'r 
mater dan sylw ?' Beth sydd a fynno oredu yng Nghrist â mân ymddyg- 
iadau y rhai a fo'n gosody gynulleidfa i eistedd ? Beth sydd a fynno fiydd a 
threfnu swyddi eglwysig?' Neu, fel y buasem ni*n gofyn hwyraoh, 
* Beth sydd a fynno hi a gosod seti a dewis blaenoriaid ?' hen bynoiaa 
ymrafael sydd wedi blino eglwysi er yn bur fore. I ateb y ddadl yna, 
neu yn hytrach i aohub ei blaen hi, y daw y dam ar fíydd a gweitlired- 
oedd i mewn. * Pa fudd yw, fy mrodyr, o dywed neb fod ganddo fíydd, 




25 



«liptk ib3nf!Fy4» Y oaf^ ei hy^bryd hi'n treiddio trwy bobpeth á wnelooh ar 
jdt neu ar weithred ; ao os nad y w eich £ÿdd ohwi feÜy, i ba beth y mae 
hlda? 

Yp awr, pe buasai y gyfran hon ar brif linyn yr epistol, nen pe buasai 
darnan o gyffelyb ystyr mewn rhyw ran arall o'r Uythyr» boasai peth 
•esgns droç dybied mai i gywiro rhyw agweddau íkr athrawiaeth Pauj yr 
TSgrifennodd lago; ond gan mai paragraf( o'r nalll du ydyw hwn, yi^ 
dyfod i mewn yng nghysgod un arall, gwelwn mor aimeg ydyw e^ 
-gymeryd yn agoriad i*r Uythyr i gyd, ao yn gyweimod y gwahaniaeth 
«hwng y ddau awdwr. Nid yw hyn, wrth reswm, yn gwneyd gwerth 
'Cynnwys y paragrafE ei hun yn ddim llai. Y mae rhai o ddamau goreu'c 
Testament Newydd wedi eu hysgrifennu ar faterion pur fyobain ynddynt 
•eu hunain, a'r gwìrioneddau mwyaf» rai o honynt, wedi eu traethu, heb 
<od yr amcaa wrth wneyd hynny, o gwbl, yn un athrawiaethoL Felly 
yma, y mae yr arfer wrthun o dderbyn wyneb yn mysg luddewon y 
^^asgariad wedi achlysuro'r darn mwyaf oryno a miniog trwy yr hoÛ 
Peibl ar oferedd ffydd heb weithredoedd. Ond tra nad yw nodwedd 
•ddigwyddiadol y paragrafí yn tynnu dim oddi wrth ei werth, y mae, er 
iiynny, yn ei wneyd yn gwbl anigonol i seìUo dadl amo dros ddweyd fod 
Panl ac Iago*n anghytûn. 

Peth arall, nid y fiydd a ganmolir gan Panl a gondemnîr gan lago. Y 
onae lago hefyd yn canmol honno yn mhob man ond yma ; ac nid oes 
bosibl ei fûd ef yn troi i ymosod ami yma, ac yntau'n rhoi'r Ue pwys- 
ricaf iddi yn mhob man arall. Y hi ydyw dechreu doethineb, ac amod 
pob oynnydd mewn gras, gan lago yn gystal a chan Paul. 

Yn y cywair hwn y mae lago yn deohreu ei Iythyr. * bydd ar neb o 
'honoch eisieu doethineb, gofynned gan Dduw . . . Eithr gofynned mewn 
ífydd, heb amheu dim.* Yn yr un cywair y mae yn gorphen hefyd. A 
«hyfedd iawn fod y blaid honno o dduwiolion, yn y dyddiau hyn, sydd yn 
<3redu mewn ffydd heb weithredoedd fel moddion i iachau y claf, — nid 
-wyf fi yma*n dweyd na drwg na da am danynt, — ond rhyfedd eu bod hwy 
■yn cael eu prif ysgrythyr i gadarnhau eu hathrawiaeth o Bpistol lago, a 
phobl yn meddwl nad oedd lago ddim yn ho£E o'r pwnc. * A oes neb yn 
eioh plith yn glaf, galwed ato henuriaid yr eglwys; a gweddîant hwy 
drosto, gan ei eneìnio ef âg olew yn enw yr Arglwydd. A gweddi y fíydd a 
tlaoha y claf ; a'r Arglwydd a'i cyfyd ef i f yny ; ao os bydd wedi gwneuthur 
pechodau, hwy a faddeuir iddo. Llawer a ddichon taer weddi y cyfiawn.' 
X mae fíydd ynte yn hoS bwnc gan lago hefyd. Bhaid, gan hynny, mai 
«lid am yr un fiydd y mae'n son yn y fan yma. 

Yn wir, nid rhwng fEydd a gweithredoedd y mae cyferbyniad y paragraff 
liwn, nid rhwng dwy fíordd i gyfiawnhau pechadur— nis gaU fod ond un — 
•nid dau gyfiawnbad sydd gan yr awdwr o gwbl, ond dwy fíydd, y Syád 
Bydd yn cyfíawnbau, a'r fîydd nad ydyw hi ddim : rhwng y rheiny y mae'r 
'Oyferbyniad. » Pa f udd yw, fy mrodyr, o dywed neb f od ganddo fíydd, ao 
heb fod ganddo weitbredoedd? a ddichon fíydd ei gadw ef ?' Gymerir yn 
ganiatäol yma, fel yn mhob man, mai fíydd sydd yn cadw. Dywedir yn 
«bendant fod fíydd yn cydweithio â gweithredoedd Abraham ; eto dywedir 
iiefyd mai o weithredoedd y cyfiawnheir dyn, * ao nid o ^dd yn unig/ 
JNid y meddwl yw, y gaU dyn gael ei gy^awnhau trwy weithredoedd yn 




26 



Iaoo II. 



gystal a tbrwy fíyäà, ond nad yw ffydd yn eyfíawnliau oni bydd ganddl 
weithredoedd, nad yw y fiydd sy*n oadw ddim yn bod, yn wir, ar wahan f 
weithredoedd. 

Beth, ynte, yw y fiydd sydd heb weithredoedd ? Nid ymddirîed 
byw mewn person, yr hyn, yn sicr, a olygir wrth ffydd gan Paul, a 
ohan lago hefyd yn mhob man ond yma. Dy wedai John Owen, Tynllwyn, 
fod dau air Gymraeg syml am y ddau fath o gredu, coelio ac ym- 
ddiried ; a ohoelio ydy w y credn a gondemnir yma : cred farw mewn pwno^ 
fel coel y diwybod mewn cyfaredd. Ni a welwn hynny wrui yr 
,enghrai£ít a roddir o hono, credu mai un yw Duw, erthygl fawr credo yr 
Israeliad. Difynna Mayor» ddywediad rhyfedd o eiddo hen awdwr 
luddewig, ' Y maent yn oeri Gehenna i'r hwn a ddarllenno'r Sbem'a, a- 
chraffu'n ofalus ar bob llythyren.* • Yr adnod yma o Lyfr Deutero- 
nomium,' medd Mayor, *yw dechreu y Shema, sef y rhan honno o'r gyf- 
raith a.bennodasid i'w ddarllen neu i'w adrodd gan bob luddew hwyr a 
bore.' Ao fel yr oedd yr luddewon yn meddu fíurf y gwybodaeth a'r 
gwirionedd yn y ddeddf, felly yn ddìau yr oedd Gristnogion mewn enw 
hefyd, a ymfîrostient fod gand^ynt ffurf y gwybodaeth a'r gwir- 
ionedd yn yr efengyl; ao yn erbyn y Phariseaeth yma y llefara lago* 
yn y gyfran hon, yn erbyn y Phariseaeth sydd yn pwyso ar gywirdeb ei 
chredo, nid yn gymaint, fe allai, yn erbyn yr Antinomiaeth sy'n gofyn, 
* A bechwn ni fel yr amlhao gras ?* Gredo a buchedd, nid dyledswydd a 
gras, ydyw pegynnau'r cyferbyniad yn y fan yma. 

Y mae byd o wahaniaeth rhwDg cydnabyddiaeth farw o'r gwirionedd« 
oydsyniad noeth ft ffurf yr ymadroddion iaohus, â'r ffydd fywiol honno,. 
sy'n cydweithio â Duw mewn ufudd-dod ewyllysgar ac ymddiried llwyr. 
» Paul, onide ? a ddywedodd, mai â'r galon y credir i gyfiawnder. Y mae 
yr hoU ddyn yn y credu sydd yn cadw; ac am y ffydd sydd yn dwyn 
dyn i undeb bywyd á Mab Duw, y mae honno oyn uched gan lago ag 
ydyw hi gan Paul. 

Peth arall eto, heb law mai paragraff rhwng cromfaohau ydyw hwn, ao- 
mai nìd y ffydd a ganmolìr gan Paul a gondemnir gan lago, nid y gweith- 
redoedd chwaith a ganmolir gan lago a gondemnir gan Paul. Am 7 
gweithredoedd y sonia lago am danynt yma, y mae Paul yntau yn ea 
canmol ; ao y mae ganddo un o'r enwau prydferthaf arnynt, * Gweith- 
redoedd da.' Gresyn i ni, Brotestaniaid, erioed ddweyd dim yn fyohaa 
am weithredoedd da. Ni ddywedodd Paul ond y goreu am danynt. 
Gweithredoedd da yw amcan eitbaf efengyl lesu Grist, a nod eithaf 
crefydd. * Wedi ein oreu yng Nghrist lesu i weithredoedd da, y rhai a 
ragddarparodd Duw fel y rhodiem ni ynddynt.'f Ni fynnai Paul i neb 
gael swydd yn yr eglwys oddieithr ei fod yn blaenori mewn gweithredoedd 
da. Dyna ydyw y oymwysderau i swyddi a enwir ganddo gan mwyaf, 
rhestr o weithredoedd da.| Yn wir disgwyliai gael hyn yma'n flaenaf 
dim yn y disgyblion cyffredin, bod yn barod i bob gweithred dda.§ 

Pa weithredoedd, ynte, y mae Paul yn ymwrthod â hwy fel ffordd 
iaohawdwriaeth ? Gweithredoedd y ddeddf y geilw efe hwynt ; ao yn 7 
bedwaredd bennod o'r Epistol at y Galatiaid fe rydd i ni amryw 
enghreifftiau o honynt (adn. 9-10). * Pa fodd yr ydych yn trol 
drachefn at yr egwyddorion Uesg a thlodion» y rhai yr ydyoh yn ohwennyob- 

*Tad.93. tBpbe8.ii.lO. (1 Tim. iU., Titus i. 6-9. |TitaaUl.L 



Digitized by 



Adn. 14 



ÍAGO II. 



27 



Pa fudd yWf fy mrodyr, o dywed neb fod ganddo ffydd, 14 
ao heb fod ganddo weitbredoedd ? a ddiobon %dd ei 



âracbefn o newydd gwasanaethu? Cadw yr ydyoh ddiwrnodau, a 
misoedd, ao amseroedd, a blynyddoedd.* Seremonì'au a chyflawniadau 
crefyddol y gyfraith a olygai eíe felly wrth weithredoedd y ddeddf ao at 
y rheiny y cyfeirir yn ddiau yn y gosodiad mawr hwnnw, * Yr ydym ni,- 
gan hynny, yn cyfrif, mai trwy ffydd y cyfìawnheir dyn, heb weithred- 
oedd y ddeddf.* Fe*u geilw hwynt mewn man arall,t yn weithredoedd a 
-wneir mewn pyfiawnder, sef y gweithredoedd a gynygir gennym i'r 
Brenin Mawr 'yn fargen am ein cyfìawnhau, y gweithredoedd yr ydys yn 
eu gwneuthur er mwyn prynu ei gymeradwyaeth ef. 'Eithr pan ym- 
ddanghosodd daioni a chariàd Duw eia-Hachubwr tuag at ddyn, nid trwy 
weitbredoedd a wnaed mewn cyfìawnder, y rhai a wnaethom ni, eithr yn 
ol eì drugaredd yr achubodd efe nyni, trwy olchiad yr adenedigaetb, ac 
adnewyddiad yr Yspryd Glân.' Fe all gweithredoedd cyfiawnder fod yr 
un rhai, o ran eu ffurf, a'r gweithredoedd da ; ond y mae yr ysbryd sydd 
tu cefn iddynt yn eu gwneud yn weithredoedd deddf. Fe â elusenau, o'u 
gwneyd mewn yspryd hunangar, yn ddefodau allanol mor wir a'r golch- 
iadau seremonîol. * Pe porthwn y tlodion â'tíi hoU dda, a phe rhoddwn 
fy nghorff i'm Uosgi, ac heb gariad gennyf, nid yw ddim lieshad i mi.* Y 
gweithredoedd a wneir yn unswydd er mwyn prynnu cymeradwyaeth 
Duw trwyddynt, dyna'r rhai pellaf o bob gweithredoedd o fod yn gymer- 
adwy gyd âg ef. 

Dengys yr ystyriaethau hyn nad oes dim eisieu i ni briodoli bwriad i 
ateb eu gilydd i ddau awdwr y gwyddom o Lyf r yr Actau eu bod yn cyd- 
dynnu'n ardderohog, er pob gwahaniaeth oedd rhyngddynt ; dau awdwr^ 
hefyd, nad oedd dim o fewn oylch eu gwaith i'w cymhell 1 ateb eu gilydd. 
Ysgrifennai y naill at luddewon y Wasgarfa, a'r llall at y Oenhedloedd, 
f el yr oedd gwahaniaeth testyn, gwahaniaeth teithi meddwl y ddau awdwr, 
a gwahaniaeth darllenwyr, yn hen ddigon i gyfrif am unrhyw wahaniaeth 
sydd rhwng y ddau yn egluro trefn cadw pechadur, heb fod eisieu i ni 
dybied o gwbl fod dwy efengyl wahanol gan y ddau. 

Y mae gan lago yma ddefnydd tair diareb am fEydd heb weithredoedd ; 
ao yng nglyn â phob un o'r tair cawn ry w air felly, am y fiydd honno, mai 
marw, neu ddififrwytib yw. (1) Ffydd heb weithredoedd, geiriau heb 
ystyr. (2) Ffydd heb weithredoedd, teimlad heb firwyth. (8) Ffydd heb 
weithredoedd, «orfi heb ysbryd. 



14. Pa fuclcl yw, ty mrodyT, o dywed neb fod ganddo 
ftyáá. Y mae'r awdwr yn ei gymeryd ar ei air, heb ymdroi i holi a- 
ydyw'n dweyd y gwir, ao yn gofyn, a bwrw fod ganddo ffydd, Pa fudd 
sydd o hynny. heb fod ganddo weithredoedd P 

A ddichon ffydd ei gadw ef P Y mae ffurf y cwestiwn ya 
dangos mai * Nag ' ydyw'r ateb i fod. Tybed y dichon ffydd''ei gadw eff 

* Br íod y ddeddf yn cynnwys y ddeddt toesol. » Titns iii. 4-5. 



lá'll. —OêiHau heb ystyr. 




«8 



lüao II. 



Àdn. 15-Ì8 



15 gadw eif Eitìa oa bydd brawd neii ohwaer yn noatli, 

16 ae mewn eisieu' ueunyddiol ymborth, ▲ dywedyd o un o 
bonooh wrthynt, ^ Ëwch mewn heddwoh» ymdwymnwoh, 
ao ymddigonwcli ; etto heb roddi iddyni angenrhjeidiau y 

17 oorph; pa lês fydd? Felly ffydd hefyd, oni bydd ganddî 

18 weithredoedd, marw ydyw, a hi yn unig. Bithr rhyw un a 



16. Bithr os bydd brawd neu ohwaer yn noeth ac mewn 
.eialeu beunyddioi ymborth. Nid oes dim eithr yn j coplau 

16. GttMíA rfaai deimlo'r pwno yn nn pell ae anhawdd, íel pwnc noeth : 
jonà fe'i deaU pawb ef mewn oyfielybiaeth. 

A dywedyd o un o honooh wrthynt, Bwch mewn 
heddwch, ymdwymnwch, ac ymddigonwch. Nid yw o bwys 
penderfynu pa un, aì y Saesneg ai y Oymraeg, sy gywiraí yn y fan yma. 
y mae y ffurf ganol a'r fiurf oddefol i*r rhan yma o*r ferf yn digwydd 
rbod yr un un ; ao y mae yr ystyr yr on ^n heljd, fel y mae yn eithaf 
poflibl na ohododd y owestiwn pa ua ai 'Twymner ohwi,* ai 'Ym- 
.dwynwoh,* oedd yr ystyr, ddim o gwbl yn meddwl lago. 

Bto heb roddi iddynt angenrheidiau y corfP. Ai celwydd 
^yddai hynny ? Nage'n hollol, na gwir ohwaith : ynfydrwydd digymyag, 
jgofyn ben^ith ar f^rdd gwàg. Bhowch ei fod o'n dywedyd yn hoUol 
onest, Fa les fydd? Yr un geiriau*n union a 'Pha fudd yw?' yn 
jbdn. 14. 

17. Felly he^yd ffydd. oni bydd ganddi weithredoedd. 
marw yclyw, a ni yn unig. Neu yn well, Matw ydyw ynddi ei httn 
j(Dr. M.) Os nad oea yna weiäredoedd, nid oes yna ddim fiydd chwaith. 
Nid oes yna ond profles wag o honi. Nid yw son am dani hi ar y tir 
yna, ddim ond arfer geiriau heb ystyr iddynt. Byddwn ni yn dweyd y 
^gair 'duwiol ' weithiau gydâ*r oslef honno sy'n bwyta hanner ystyr y gair. 
*Y mae hwn-a-hwn,' meddem ni, 'yn dduwiol.' fel pe buasai hynny y 
peth salaf y gallesid ei ddweyd am ddyn. Wedi gosod arno yn hallt 
wddiarbed, * Wedi'r owbl, y mae yn dduwiol.' Cam â geiriau, meddai 
lago ; * fiydd, oni bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw, hi ei hunan,' 
mov farw a geiriau elusengarwch, yn difiodd ao yn darfod ar wefusau y 
AWÚ a'u llefarodd. 

16'^,—Teimlad heb Jfrwyth. 

18. Bithr rhyw un a ddywed. ran hyrpny fe ddywed rhyw un, 
Neu, Fe aU rhyw wn ddywedya, Nid cyferbyniad á'r hyn a ddywedwyd 
x>'r blaen sydd yma, namyn parhad o hono. * le,' neu, * Ýn wir,' sydd 
gan y oyfìeithiad Saesneg yn Ue ' eithr.* Gŵr o synwyr oyfiredin, fel y 
jdywed Piumptre, ydyw y • rhywun * yma, yn cyfaroh gẃr y brofies uchel 
sy'n gwnend crefyda o adrodd ei gyfias fiydd; fel pe dywedasai lago, 
^gwyliwoh ohwi i ddyn distaw, a Uai o lawer o honiadau ganddo, 
newyddian, fe allai, heb orphen ei hyfiorddi yn yr athiawiaeth, roi'r 
prawf syml yma amooh chwi.* * Tydi, ffydd sydd gennyt ; minnau, gweith- 
iredoedd sydd gennyf ; dangos i mi dy ífydd di heb dy weithredoedd (peth 



Digitized by Google 



Adn. 18S0 



lAèo iL 



ddyẃed, Tydi ifyàá sydd geiiiìyi, miilcaii ^girehhifédaâEctd sydd 
gennyf : dangos i mi dy Sjáá di lieb dy miihredoeâd, a 
minnau wrth fy ngweithredoeddd i ddangosaf i ti fy fffdd 
innau. Oredu yr wyt ti mai uö Duw Bÿdd ; da yr wyt ti yn 19* 
gwneuthur : y mae y cythreuliaid hefyd yn credUÿ ao yn 
crynu. Eithr a fynni di wybod, ddyn ofer, am ftydd heb 20" 
weithredoedd, mai marw yw ? Abraham ein tad ni, onid o 21 



na elìi di ddim), a Imnttan ẁrtb fy ngwetthredoedd i a ddaìlgosàf i ti fy 
ffyâ4 innau.' Gall efe ddangos y ddau, fiydd a gweithredoedd, tra na 
éili di haeru íod dim ond uii gennyt, na phrofi fod hynny gennyt ohwaith ; 
oblegìd, a ohaniatau fod fiydd ÿn bod, peth na ellir ei ganialau yn ol yr 
adnodau o'r blaen — eto nid oes dim prawf o'i bod hi heb weithredoedd. 
Os yw £fvdd yn bod hefyd, bod y mae hi fel teimlad digynnyroh yn yr 
enaid, heb ddim i ddwyn tystiolaeth iddo ond profies noeth. Ond pwy a~ 
feiddiai ddweyd fod fîydd felly yn werth ei galw*n ffydd. 

lÔ. Oredu yr wyt ti naai Un Dtiw eyâd. Tn ol y oyfyBgrîfan 
goreu, a'r Testament Peshitto, oyfleithiad púr hen, Credu mai un yur 
Duw, Dyma'r darlleniad sy'n oyd-daro oreu ä'r adnod yn DeutexiK 
nomium (Deut. vi. é), a hwn sydd gan Ddiwygwyr y Gyôeithiad Saesneg 
yng nghorfi y llyfr, ond fod y flall ar ymyl y ddalen. 

Da yr wyt ti jn gwneuthur. Da iawn oyn belled ag y mae 
hynny yn myned, ond nid digon da o laẁer. 

Y msbe y cythrenliaid ìietyá^ Oythreulîaid yt efengylaü, ý 
demoniaid, yr ysbxydio& aâan fyddai'n meddíannu dynion. 

Yn oredu ac yn crjrnu. Crynti fel anifail wedl dychryn. 
Cyfeiriad at yr ysbrycaon yn orynu gan 'arswyd ger bron yr lesu, ac yn ei' 
gydnabod yn Sanct Duw (Maro i. 24 ; Haro v. 7). 

Ydynt, y maent hwy yn oreda ao yn crynu ; ond pa drueni dyfnach* 
na sylẃeddoli presenoldéb Mab Duw heb ei garu ; teimlo pwysau ao 
alosrwydd gwirìonedd mawr a pherson mawr, ao eto dymuno ymysgwyd 
oddi wrth ei ddylanwad ? *Beth sydd i ni a wnelom ft thi?' * A ddaethost 
ti i'n *poeni ni oyn yr amser?* Nid oes dim ufiem ddyfnaoh yng 
Ngehenna na hyn, oydnabod gwirionedd heb roddi dim ufudd-dod ond o- 
anfodd iddo. 

20. Bithr à fymú di wybod, O ddyn ofer, am fhrdd heb 
ẂBithrèdoedd, mai marw yw P Yn ol darlleniad arall, Mai dû 
ffaith neu ddiffrwyth yw. Yr un gair ag a fu mewn fíurf arall yn y 
papytau béth amser yn ol, fel enw ar elfen newydd ei darganfod yn yr 
aẁyr, • Atigon,' sef diwaith, digynnyrch. Yr oedd yr elfen yma yn yr 
awyr o hyd heb i neb wybod oádi wrthi. Paham ? Dim ond am nad 
oedd hl aa i ddim. Felly ffydd heb weithredoedd, hyd yn oed pe geUid 
oaniatau ei bod hi, nid oes dim prawí o honi, canys nid yw hi'n ateb un 
diben. Ond y mae hynny'n onnòd i'w ganiatau, fel y dengys yr adnodau- 
nesaf. ' 



Digitìzed by 



30 



Iago n. 



Adn. 21-28 



weîthredoedd y oyfiawnhâwyd ef, pan offrymmodd efe Isaac 

22 ei f ab ar yr allor ? Ti a weli fod ffydd yn cydweithio â'i 
weithredoedd ef, a thrwy weithredoedd fod fíydd wedi ei 

23 pherffeithio, A chyflawnwyd yr ysgrythyr yr hon sydd yn 
dywedyd, Oredodd Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo yn 



Arweinir at y diweddglo sydd yn adn. 26 trwj ddwy e&iampl, Abraham 
A Bahab, j nalll yn un uonel lawn a'r liall yn an bur gyfiredin o r*n 
çjrhaeddiadaa ysbrydol, ond pob un o'r ddwy'n proâ fod gweithrediad yn 
perthyn i hanfod y ffydd sy'n cyflawnhau. 

21. Abráham ein.Tad ni, onid o weithredoedd y oyflaw^- 
jhawyd ef, paji ofErymodd efe Isaao ei fab ac yr allor P 
<Qen. xxii. 12). 

22. Ti a weli fod flÿdd yn cydweithio a'i weithredoedd 
ef. NÌ f uasai dim gwerth yn y weithred fawr, oni bai ei bod yn weithred 
flydd. Yr oedd gwaith aadolwyr Moloch yn ofErymu eu meibion a'u 
merohed i brynnu cymeradwyaeth eu Duw yn ffieidd-dra. Ffydd 
/ibraham oedd yn dyrohafu ei weithredoedd. 

A thrwy weithredoedd fod flÿdd wedi ei pherfleithio. 
Ac mad trwy weith/redoedd y perffeiihwoyd ffydd, Yr oedd fíydd mewn 
credu'r addewid am had; ond rhoi mab yr addewid i fyny wedyn 
oedd yr orohest f awr. 

23. A ohyflawnwyd jrr ysgrythyr yr hon sydd yn dy- 
wedyd, Oredodd Abranam i Dduw, a ohyfrifwyd iddo yn 
tfyflawnder; a ohyfaill Duw y galwyd ei. Yohwanegiad tra- 
ddodiadol yw y oymal diweddaf, tebjg i'r geiriau diweddaf o'r Pader 
gennym ni, geiriau mae pob aicrwydd nad oeddynt yn y fEurf wreiddiol 
ümo. Dywedir mai aan Philo y oeir y frawddeg yma am y tro oyntaí 
mewn ysgrifen, er fod geiriau tebyg yn yr Ysgrythyrau, « Abraham dy 
ffareâigol' (2 Ghron. zz. 7), ao < Abraham fy anwylyd' (Es. zU. 8). 
Dywed Plumptre mai * oyfaill Duw ' y geilw yr Arabiaid Abraham hyd 
heddyw. 

Bdrychir ar yr ysgrythyr yma (Gen. xv. 6) fel proflwydoliaeth a syl- 
weddolwyd yn llawn yn offrymiad Isaao. Nid nad yw golygiad Paul 
hefyd yn un perlîaith deg ar y geiriau, fod y oyflawnder hwn gaa y 
patriarch yn t dienwaediad, ao felly ymhell oyn bod Isaao ganddo ; eto 
le rowd yttyr lawnaoh, berffeithiaob, i waith Abraham yn oredu, ao i waith 
yr Ar^wydd yn oyfrif hvnny iddo'n flrflawnder, pan oilrymodd ele «i 
fab, Dyna'r prvd, o bosibl, y oafodd Abrabam ei nun dystiolaeth grodw 
o gyroeradwyaeth Duw. *Níd ydyw Duw,' meddai y Dr, Huffhof, 'ddlm 
yn dwTn tyttiolaeth i fodolaetfa gras nes byddo'r gras yn g weithio. Qvm 
wêitMcm dy /od yn ofrU Dww» S*e wyddai o'r blaes ; ona yn awr y ma^ 
yn gwybocT i ddweyd.' Prollwyâollaetfa bob el cfayílawni ydyw ojÌäwb- 
uad ar wahan i sanotoiddfaad. 



21-26.— Oorjf heb ysbryd. 




Adn. 24.20 



Iaoo II. 



81 



gyfiawnder : a ChyfaiU Duw y galwyd ef. Ohwi a welwch 24 
gan hynny mai o weithredoedd y cyfìawnhêir dyn, ac nid o 
ffyâd yn unig. Yr un ffunud hefyd, Eahab y buttain, onid o 25 
weithredoedd y cyfìawnhâwyd hi, pan dderbyniodd hi y cen- 
hadau, a'u danfon ymaith ffordd arall ? Canys megis y mae 26 
j corph heb yr yspryd yn farw, felly hefyd, ffydd heb weith- 
redoedd, marw yw. 



24. Ohwi à welwcli gan hynny maá o weithredoedd y cyf- 
iawnheir dyn, ac nid o jSydd yn unig. Nid yw lago'n gwadu 
«yfìawnhftd trwy fiydd : dal y mae mai fiydd a gweitbredoedd ganddi yw 
y fíydd sydd yn foddlon cyfìawnhad. 

25. Yr un ffunud hefyd, Rahab y buttain, onido weithred- 
oedd y C3rûawnh.awya hi. Yr oedd yn eithaf hysbys mai ffydd 
Bahab oedd y peth hynotaf am dani. Fel siampl o ffydd yr enwìr hi yn 
yr unfed ar ddeg o'r Llythyr at yr Hebreaid ; a digon tebyg fod y cyfeir- 
iad hwnnw yn dwyn delw dull cyffredin yr luddewon o edi^ch ar Bahab, 
«r nad oes brawf amlwg o hynny ; a dyna mae'n debyg ergyd y gair a 
ddywedir yma. Mynnai ddangos fod esiamplau amlwg o gyfìawnhad 
trwy ffydd, Abraham a Bahab, yn profì cyfìawnhad trwy weithredoedd. 

Pan dderbyniodd hl y cenhadau, a*u danfon ymaáth ffordd 
araJl (Jos. ii.). Dyna'i gweitbred hi. Wrth wneyd hyn y gadawodd hi ei 
chenedl ei hun mewn effaîth, ao y ffodd i gysgod cyfamod Duw Israel. 
Eithr heb hyn, beth ond gwegi fuasai ei hymddiried hi yn Nuw. 

26. Canys megis y mae y corff heb yr ysbryd yn farw, 
felly hefyd ffydd heb weitnredoedd, marw yw. Fel arall y 
buasem ni'n dywedyd, * Ysbryd heb gorff ;' ond y mae lago wedi dywedyd 
hynny yn yr adran o'r blaen. Y mae ffydd heb weithredoedd fel teimlad, 
faeb na gwaìth na ffrwyth yn ei ddìlyn ; dyna un olwg. Tybia yr olwg 
yna, er mwyn ymresymiad, fod y teimlad yn un gwirioneddol ; ond er 
mwyn ymresymiad yn unig y gwneir hynny. Mewn gwirionedd y mae y 
ffydd hon yn waeth na bod yn deimlad beb ddim i'w ddangos. Nid yw y 
teimlad ei hunan wedi meddiannu'r dyn yn llwyr. Y mae gweithrediad 
yn hanfodol i deimlad o'r iawn ryw; a lle mae teimlad heb waith, megis 
yn yr ysbrydion aflan hynny, neu yng ngwrandawyr cyndýn y gair, 
teìmlad yn cael ei fygu a'i ddiffodd o hyd ydyw, teimlad nad yw y neb a'i 
prawf yn ymroi iddo o ddifrif . Y mae rhyw edefyn o weithrediad yn elfen 
banfodol mewn ffydd. Weithiau fe fydd hwnnw yn rhywbeth mawr, 
rhwymo'r uniganedig ar allor y poethoffrwm ; ond weithiau hefyd bydd 
yn beth bychan iawn, fel gwaith Bahab yn derbyn y cenhadon, gweithred 
nad oedd yn gwbl lân oddi wrth fradwriaeth tuag at ei phobl ei hun ; ond 
rhaid fod gwaith yno mewn rhyw wedd, onide ni bydd ffydd ddim yn bod. 
Yn y ddwy ddiareb o*r blaen, rhywbeth yn cydfyned â ffydd oedd 
gweithredoedd, cymwynas yn cydfyned â geiriau oymfforddus, ufudd-dod 
yn cydfyned â cbydnabod y gwirionedd ; ond yma nid cydfyned â ffydd, 
fia*i dilyn hi, y mae yr ufudd-dod. Ka, y mae yn rban o honi. Y mae 
ffydd yn farw, yn ol y drydedd ddiareb, nid am nad yw ei chydymaith 




Iaoo II. 



natainol gyd & hi, ond am nad hi ei hxm Ûàìm yn gyfao. Gw«ithrééi^ 
oedd ydyw enaid fÿdd. 

Er mai peth y gaU 7 gwan ei wnend ÿdyw creda, gwendid ydyw hwHnẁ^ 
ag ynddo ddechremad pob nerth. Gwendid ydyw yn ymaflyd yn nerMb 
Daw, ao yn oydweithio'n fywiog ftg ef. * Etholedigion i ufudd-dod 
thaenelliad' gwaed lesu Grist * Y foment y down ni dan arwydd 7 
gwaed, ni a odown hefyd yn ddilynẃyr ufudd i Fab Duw. Y mae ffÿddi 
yn gweithio y foment gyntaf y daw hi i f od. Y mae gwirionedd yr 
eíengyi yn wirionedd mor agos ei berthynas ä'n hywyd na elHr mo*l 
gredu heb fod hynny, o angenrheidrwydd, yn cynnwya uruddhau. * Wed^ 
ptüro eich eneidiau gan ufuddhau i*r gwirionedd.*t Yng Nghrist lesa nl< 
all enwaediad ddim, na dienwaediad, ond fSjàá ỳn gweithio trwy giiriìid.'t 
lê, ífydd yn gweithîó. Gras gwaith ydyw ffydd vn nysgeidiaeth Panl yn 
g^stal ag eiddo lago a Phedr. * Gkui «ofio yn ddf baid waith eicfa fîyàà> 
ohwi, a Uafur eìoh cariad, ao ymaros eich gebaith yn ein Harglwydd lesu 
GrÌBt ger bron Duw a*n Tad.*| Y^ hyn ydyw Ilafur Tmroddedig i gariad, 
a*r hyn ydyw ymaros i obaith, dyna ydyw^çwaith 1 fTydd. Glra8gwait1> 
yd^w fSjíà ; a gresyn i neb erioed feddwl dadbríodi y ddau. 

Gwelwn bellach, wedi i aspri hen ddaäieuon pwysfáiwr ddofi ychydigr 
mai rhy gyfyng yw y golygiad efengylaidd oyfiredin, o'i gyferbynnu ft*r un< 
ysgrythTrol, fod elfen o garftor mewn fiydd o'r oychwyn. ond íod y 
gweithredoedd, fel y ffydd honno 7 maent yn faanfodoi iddi, waitb 
graa. ' Ei walth eí ydym, wedi ein orea yng Nghriet lesa i weithredoed<V 
da.' Ond, megis y mae y cotf! heb yr ysh^ yn £arw, feUy helÿd *%d/Ä 
beb weithredoedd, marw yw.* 

•IPedrLa. tlPedrLSB. }GaLV.6. |l(CheB.L8. 




Adn. 1 



Iago in. 



88 



PENNOD III. 



A fyddwch feistriaid lawer, fy mrodyr; gan wybod y 1 



Y mae y gyfran yma, fel y bennod o*r blaen, yn dweud ei thestyn yn y 
gairiau oyntaf . *Na fyddwch feiatriaid lawer, fy mrodyr.* Felly dyma 
ni Wddi ayfod at yr. ail wedd ar y rhwystr mawr i frawdgarwob, awydd 
anghymesur am y blaen. Yn y gyfran o'r blaen yr ydys yn beio'r eglwys 
am roddi'r blaen i rai am resymau anbeilwng ; ac yma yr ydys yn beio 
amynt hwythau am fod mor chwannog i gymeryd y blaen. 

Y mae'r dosbarth blaenllaw y mae lago'n anelu cynnifer o'i Baethau at» 

Sn eangach na'r dosbarth oyfoethog. Digon posibl fod aml un y pryd 
wnnw, fel y mae eto, o herwydd eu cyfeiilach a'u cysylltiadau â boneddí- 
igion, i'w cyfrif, o ran eu rhagfarnau, yr un fiordd ; a gwyddom yn dda 
fod ym mhob oes rai dynion yn dyfod i'r brig yn anibynnol ar ddim 
teilyngdod, trwy ystrywiau, trwy eu parodrwydd i gymeryd mantais ar 
ddifatorwch eu brodyr, ao ar wylder dynion gwell na hwy. Yn wir, y 
mae rhyw fath o wobr i uohelgais noeth. Ond i ddyn geisio'r blaen yn 
o selog, ao yn o hir, nid yw oymdeithas, hyd yn oedyn eglwys Dduw. eto'n 
ddigon pur i'w gadw ef i lawr. Gwir mai am ennyd y caiff fwynnau ei 
orachftfiaeth ; daw pobl i weled trwy beth felly ; ond fe gaiff uchelgais 
haerllug yn aml deyrnasu am ryw hyd. O ganlyniad y mae pechodau y 
rhan yma o'r Uythyr, fel rhannau eraill, yn bechodau parod i amgylchu 
dosbeirth blaenllaw cymdeithas, a chynnwys yn hynny, heblaw'r cyfoeth- 
ogioni y dosbarth swyddogol mewn byd ac eglwys, pawb sy'n berchen 
mwy na chyfEredin o fanteision addysg, pawb sy'n meddu rhywfaìnt o 
dalent, y rhai sydd mewn swyddi anrhydeddus, ao yn enwedig y rhai sydd 
yn methu eu cael. 

GelUr dosrannu y gyf ran dan sylw fel hyn : — 



iii. 1, 2.— i. Pawb yn Ilithro. 

iii. 3-12.— ii. Y tafod. 

ìii. 13-18.— iii. Y ddwy ddoethineb, 

iv. 1-10.— iv. Ysbryd y byd. 

1, 2. — Pawb yn lUthro, 



1. Na fyddwcli feistriaid lawer, îy mrodyr. Na cheisiwch 
fod yn feistriaid lawer (Dr. M.). Na fyddwch athrawon lawer. Y cyf- 
ieithiad Groeg o'r gair Babbi (gwel loan i. 39). Y mae pwyslais hefyd ar 
y cyfarchiad, * Fy mrodyr»' a chyfeiriad, yn sicr braidd, at eiriau ein 
Harglwydd (Mat. xxili. á-10) am yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid. * Y 
maent yn rhwymo beichiau trymion ao anawdd eu dwyn, ac yn eu gosod 
ar ysgwyddau dynion ; ond nid ewyllysiant eu syâyd hwy ag un o'u bysedd. 
Ond y maent yn gwneuthur eu holl weithredoedd er mwyn eu gweled gan 
ddynion ; oanys y maent yn gwneuthur yn Uydain eu phylacterau, ac yn 
gwneuthur ymylwaith eu gwisgoedd yn helaeth : a oharu y maent y lle 
uchaf mewn gwleddoedd, a'r prif-gadeiriau yn y synagogau, a ohyf arch yn y 
2narohnadoedd, a'u galw gan ddynion, Babbi, rabbi. Eithr na'ch galwer 



III. 1~IV.10.— Meibtbiaid lawbe. 



D 




iago m. 



Adil. 1-8 



2 derbyniwn ni farnedigaeth fwy. Canys mewn llawer o 
bethau yr ydym ni bawb yn Uithro. Od oes neb heb lithro 
ar air, gwr perffaith yu) hwnnw, yn gallu ffrwyno yr hoU 

8 gorph hefyd. Wele, yr ydym ni yn rhoddi ffrwynau ym 



ohwi Rabbi; canys un yw eich athraw chwi, sef Crist; a chwithaa oll 
brodyr ydych. Ac na elwch neb yn dad i chwi ar y ddaoar ; oanys un 
Tad sydd i chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ao na'oh galwer yn athrawon, 
Ganys un yw eich Athraw ohwi, sef Grist.* 

Gan wybod y derbjmiwn ni famedigaeth fwy. Gan fod dyn 
i'w famu yn ol ei fanteision, y mae cyírifoldeb y gŵr sy'n gwybod 
digon i ddysgu eraiU gymaint a hynny'n fwy, fel nad yw lle athraw yn 
Ue i'w ddeisyfu, heb gofìo fod iddo ei faich yn gystal a^i fri. Gymh. 
Rhuf. ii. 17-2Ö. 

2. Canys mewn llawer o bethau yr ydym ni bawb yn 
llithro. Yn tramgwyddo^ neu yn tripio. Yr un gair ag sydd yn ii. 10 
am * ballu mewn un pwnc* Nid yw y goreu o honom yn ddigon diesgeulus 
ei rodiad i fod ar dir teg i chwennych swydd athraw heb fod yn gymysg â 
hynny lawer o ofn ei chyfrifoldeb hi. 

Od oes neb heb lithro. Heb dramgtoyddo, Ar air. Nodir yn 
enghraiSt o'r llithro y peth tebycaf i*r terfysgwyr swyddgar fod yn euog o 
hono, rhoi cam gwag yn eu geiriau. 

Gwr perffaith yw hwnnw. Un rhan o*n buohedd ni yw ein siarad ; 
ac eto y mae tripio yn y rhan yma'n beth mor gyffredin, f el os oes eithriad, 
mai gŵr perífaith yw hwnnw. Fel pe dywedasid, * Dangoswch i mi ŵr 
nad yẁ byth yn llithro ar air, mi ddangosaf fìnnau i chwi ŵr perfEaith,' 
gŵr wedi tyfu, o ran ei gynheddfau ysbrydoi, i'w gyfìawn faint. 

Tn gallu ffrwyno yr holi gorff hefyd. Yn y gair hwn y mae*r 
ddolen gydiol â'r adran sy'n dilyn ar y tafod. O feddwl mor eithriadol 
ydyw cael neb heb lithro ar air y mae'r awdwr yn troi'n naturioí at yr 
ystyriaeth gyferbyniol, gymaint o Iywodraeth fyddai gan ddyn ar ei hoU 
aelodau pe dysgai lywodraethu ei dafod. Y mae'n amlwg mai dyna'r 
oysylltiad ; oblegid yn adn. 7-12 daw lago yn ol at brif feddwl yr adnod 
hon, mor anawdd ydyw trin y tafod. 

8-12— Fto/od. 

Wedi rhoi'r oyngor sydd yn destyn y gyf ran i gyd, * Na fyddwoh athrawon 
íawer,* a rheswm dros hynny, * Mewn Ilawer o bethau yr ydym ni bawb 
yn Ilithro,* nodir peryglon y rhai yr oedd arnynt eisieu'r oyfryw gyngor ; 
A'r perygl a enwir ydyw peohu â'r tafod. Ni a welwn bwysigrwydd y tafod 
wrtb ystyried dau beth : (1) fod y tafod yn efleithio ar ein hoU natur, 8-6 ; 
<2) fod y tafod ei hunan yn un o'r pethau anawddaf eu trin, 7-12. 

8-6. — Y tafod yn effeithio ar ein holl natur nt. 

3. Wele, yr ydym yn rhoddi fifrwynau yn mhennan y 
ineirch. Cyfìeithiaa o'r gair ' genau ' neu ' safn ' ydyw * pen ' yn y fan 



Digitized by 



Adn. 8-6 



Iago m. 



85 



mhennau y, meireh, i*w gwneuthur yn ufndd i ni ; ac yr 
jdym yn troi eu hoU gorph hwy oddi amgylch. Wele, y 4 
llongau hefyd, er eu maìnt, ac er eu gyrru gan wyntoedd 
•creulawn, a droir oddiamgyich â llyw bychan, Ue y mynno 
y llywydd. Felly hefyd y tafod, aelod bychan yw, ac yn 6 
ífrostio pethau mawrion. Wele, faint o ddefnydd y mae 
jchydig dân yn ei ennyn 1 A'r tafod, tân ydỳw, byd o 6 



^ma. Arferir ef f elly hyd heddyw mewn rhannau o Ddeheudir Gymra, ac 
mewn ymadroddìon yn y Gogledd, megis hwnnw, * Yr un gair o'i ben.' 

rw gwneuthttr yn tifadd i ni; ac . . . Y mae'r *ao' yn 
'Oolli'n ol y darlleniad goreu. Os rhoum ni ffryjynauW meirch yn eu pennau 
i*w gumeuthur yn u/iidd i ni, 

Yr ydym yn troi eu holl gorff hwy oddiamgylch. Eithr nid 
y^w'r âarUenìad yna'n newid dim o bwys ar yr ystyr. Agorir yma'r 
gymhariaeth a awgrymir yn niwedd yr adnod o'r blaen. Yn i. 26 sonir 
ám ffrwyno'r tafod. Y tafod yno ydyw'r march anhydrin ; ond yma hoU 
jgorff y dyn, neu, o ran hynny, ei holl natur, yw y march, a'r tafod ydyw'r 
ffrwyn. 

4. Wele, y llongau hefyd, er eu maint, ac er eu gyrru gan 
wyntoedd creulawn. uwyntoedd geirwon, A droir oddiam- 
^lch a llyw bychan. Bychan iawn, Bychan bach (W. S.). lile 
y myTino y lly^wydd. Lle y mynno tueddfryd y llywydd (0. D.), neu, 
jjle y mynno ysgoguid UawW llywydd (Mayor). Gallesid meddwl yr âi'r 
tafod gyd â'r dyn, ond gallesid meddwl, yr un fath yn union, mai y Uoag 
:By'n myned á'r llyw gyd â hi; ao y mae y ddau yn wir; ond y mae 
peth arall mor wir a hynny, ao yn fwy ymarferol gwirionedd o lawer iawn, 
mai y Uyw sydd yn troi'r Uong. Yr un fíunud, ynte, y mae y tafod, heb 
law bod yn goel o garitor dyn, ao yn firwyth ei dymherau, yn effeithio'n 
•ol ar y tymherau, ao yn penderfynu Uwybr y dyn. Olywir ambell un yn 
dywedyd, * Ni waeth i mi ddweud peth na'u feddwl ef.' Ni fu erioed fwy 
«amgymeriad. Nid dangos yr hyn sydd oddi mewn yn unig y m&j ein 
siarad ni, ond sefydlu neu newid owrs ein bywyd. Y mae y tafod yn hyn 
yn wahanol i'r aelodau eraill. Y maent hwythau, fel hwn, yn ofierynnau 
'da a drwg ; ond am hwn, y fath ydyw ei g^rsylltiad á'n meddwl, fel y mae 
yn troi hwnnw, yn gystal a ohael ei droi ganddo. Pwy na weddîÌB.i bob 
dydd, * Gk)8od, Arglwydd, gadwraeth o flaen ty ngenau, cadw ddrws fy 
ngwefusau.' 

5. Felly heíjrd y tafod, aelod bychan yw, ac yiL ffrostio 
pethau mawnon. Ao, fel y dywed Dale, y mae yr ymffrost yn wir. 
^e all y tafod bethau mawrion, er drwg ao er da. Y mae ein geiriau, heb 
law gwella neu lygru eraiU, yn ein llygru neu yn «in gwella ni. 

Wele, faint o ddeâiydd y mae ychydig dan yn ei ennyn. 
Wele, gymaint o goedt neu goedwig mor faâvr, y mae cyn lleied o dàn yn ei 
■ennjn, 

6. À'r tafod, tan ydyw. Dyma drydedd oymhariaeth i ddangos 
«dweithiad geiriau dyn arno ef ei hunan; ac y mae hon, mewn rhyw 




86 



Iago III. 



Adn. & 



anghyfíawnder. Felly y mae y tafod wedî ei osod ym mblith 
ein haelodau ni, íel y mae yn halogi yr hoU gorpb, ac ji^ 
gosod troell naturìaeth yn fflam ; ao wedi ei wneuthur yi^ 



bethau, yn myned ym mhellaoh na'r ddwy o'r blaen. Dengys y Uyw .a'r 
firwyn fod y tafod yn help i benderfynu cwn ein bywyd ni. Dengys y tân 
fod y tafod, gyd â hynny, yn cryfhau ein tueddiaidau ni at ddrwg, wedi i 
ni aroi y fíordd honno. Fe wna hyn mewn mwy nag im fíordd. Yn ua 
peth y mae Uefaru'n cynnwys ymoUwng rhyw gy2naint gyda'r teimlad y 
Uef eiir ynddo, ac feUy*n rhwym o ennyn rhywfaint ar y teimlad hwnnw, 
Hefyd, y mae braidd bob teimlad a gynnyroho'n geiriau ni mewn eraiU yir 
siwr o ennyn mwy ar ein teimlad ninnau. Bwriwoh mai ofn. Beth 
sydd debycach o yrru dyn î waeth tymer na cweled fod ei dymer ddrwg yn 
oodi arswyd ar bawb o'i ddeutu ? Keu eto tybiwch mai cyd-dara¥4ad fyddo^ 
rhwng siarad ei gymydog a'i siarad yntau. Fe â yntau druan yn ddeg 
siorach wrth gael un arall o'r un feddwl ag ef . Neu os gwrthdarawiad 
lydd ei eiriau yn ei ddefiro ym meddyUau'i gymydogion, y mae eto'n 
debycach fyth o ennyn ei gynddaredd. Ac yn hyn oU ei daf od ef ydy w y 
wreichionen sy'n rhoddi ei natur ar dán. Siarad pobl eraiU yn ei giyw 
ydyw yr awel sy'u cipio'r wreichionen. Nid oes dim son am hynjiy 
chwaith yn nameg lago. Peth arall ydyw ei bwno ef yma, sef mai 
nwydau'r dyn ei hunan y w y orinwydd sy'n cymeryd tân. 

Byd o anghyfìawnder. Felly y mae y tofod. . . . Oytuna'r 
beimiaid goreu i gyd na ddylai y gair * felfy * fod i mewn. A gweU, y 
mae'n debyg, dechreu cymal newydd gyd á'r geíriau * Byd o anghyfiawn^ 
der.' Dyry'r Oyfieithiad Saesneg Diwygiedig golon ar ol *T&i ydyw.* 
DarUenwn ym mlaen wedyn fel hyn * Y byd o anghyfiawnder ym 
mhUth ein haelodau ni yw y tafod.' O'r gwahanol esboniadau ar y gair 
hwn y mae dau debyoaoh lawer o fod yn eu Ue na*r UeiU : (1) ' Oyfangylch 
yr cmghyfiawnder,* . . . gan fod y tafod yn crynhoi o'i ddeutu bechodau 
yr hoU aelodau eraiU, meddwl sydd i'w gael yn ddiau yn yr adnod a'l 
chygyUtiadau, pa un bynnag a geir ef yn y geiriau hyn ai peidio ; {2) * T 
byd anghyflawn ym mhlith ein haelodau ni ydyw y tafod.* Oolygiryr 
aelodau — ac ni raid dweud fod hynny'n oynnwys hoU natur y dyn — tel 
cymdeithas o ddynìon, a'r tafod fel y byd annuwiol sy'n eu Uygru hwynt 
oU. Hwn ydyw'r syniad tecaf fe aUai, oblegid, fel y dywed Mayor, mai 
* y byd ' a ddy wedir. GaUesid dywedyd f od y taf od yn fyd o anghyfíawn- 
der yn yr ystyr gyntaf a nodwyd ; ond yr hyn a ddywedir yw, mai efe 
ydyw y byd o anghyfiawnder, sef y gyfundrefn honno o nerthoedd a 
thueddion sydd y tu aUan i gylch dylanwad sancteiddiol yr Yspryd Glân 
(gwel iv. á). Y tafod yw y byd annuwiol yna ym mysg ein haelodau ni. 

Fel y mae yn halogi yr holl gorff.* Tr hum sydd yn haloçi, . • ^ 
sef y tafod. 

Ac yn gosod troell naturiaeth yn fflson. Y mae'r oyfieithiad 
Cymraeg yma'r un fath a'r Testament Saesneg Diwydedig, ao yn dilya 
gweU darUeniad, yn ol pob tebyg, na'r un a ddilynir yn y Testament Saesneg 
cyffredin. ' Cyloh naturiaeth,' fe aUai, fuasal'r fiägiwr oyfatebol yn null- 
wedd yr ieithoedd diweddar. Y mae troell yn weU, gan ei fod yn golygu'r 
oylch, a'r cwbl sydd ynddo. Ystyria Huther a Mayor, gyd â chryn> 



Digitized by 



Adn. 6-7 Iago IIL 87 

fäam gan uffern. Canys holl natur gwŷlU-filod, ao adar, ac 7 



'briodoldeb, mai y tafod sy'n ateb i foth neu echel yr olwyn neu y droell- 
y mae'r droeU yn oymeryd tân yn ei cbanol, a*r fflam yn ymledu i bob 
«wr. Siarad y dyn, mewn rhyw ystyr, yw canolbwno ei fywyd. O amgylch 
hwnnw y mae'r cwbl yn troi. Siarad ydyw'r mynegiad rhwyddaf a 
jnwyaf cyffredin o'i fyfyrdodau. Dyma sy'n ei gysylltu ef â'i gyd-ddynion. 
Nid oes dim un ffurf arall y gall braidd bob pechod ei chymeryd. Gall y 
«tafod roi ymarferiad i bob nwyd ddrygionus. Y mae priodoldeb mawr yn 
y sylw sydd gan Dr, Dale ar y darn cyntaf o'r adnod, er nad yw efe'n 
•dewis yr esboniad a ddewiswyd yma. *Y mae terfyn pendant i'r 
peohodau y gellir eu cyflawnî ft phob aelod arall o'r corff, y llaw neu y 
aiygad, er esiampl. Gall y Ilaw roi ergyd greulawn, angeuol ; gall y Ilygad 
fod yn weinidog chwant ; . . . ond am y tafod, nid oes yr un o ddeddfau 
Duw nas gall efe ei thorri. . . . Nid oes yr un nwyd bechadurus nas gellir 
«î mynegi mewn siarad.' Yn wir nid fel cynrychiolydd dosbarth neiU- 
^uol o bechodau, ond fel llwybr y gall pob rhyw beohod ei gymeryd yr 
ystyrir y tafod yma. Yn ol pob tebyg y mae llygad lago ar eiriau yr 
"* Arglwydd lesu ar yr un pwno. * Y pethau a ddeuant allan o'r genau, 
-sydd yn dyfod allan o'r galon ; a'r pethau hynny a halogant ddyn. Canys 
■o'r galon y mae meddyliau drwg yn dyfod allan, lladdiadau, torprlodasau, 
^odinebau, Iladradau, camdystiolaethau, cablau ' (Mat. xv 18, 19). Dyma 
y pethau sydd yn halogi dyn. Y mae ar y rhestr yna rai beiau a berthyu- 
4knt yn bennodol i ddosbarth pechodau'r tafod ; ond y mae yma rai 
gwahanol iawn i hynny hefyd. Oymerwn un yn engraifft, * Uadradau.' 
Pechod pell iawn o fod yn bechod y tafod ydyw Iladrad, pechod diarebo) 
•o ddistaw yn wir. 

* Mal Uadron âison y daw ;' 

•ebai'r prydydd ; ac eto i gyd, pan elo hi'n gytundeb rhwng mwy nag un 
Ueidr, dyna beohod distaw y lleidr wedi myned yn bechod y tafod. Y 
mae lle'r tafod, fel cyfrwng parotaf y meddwl, ao fel y ddolen gydiol 
ffhwng dyn a'i gyd-ddynion, yn ei wneud ef yn Ilwybr y gall pob math ar 
bechod ei ddefnyddio. Pob pechod a all fyned yn bechod cymdeithas, yo 
òeohod rhwng mwy nag nn, fe all hw«nw fyned yn bechod y genau. 

Ao wedi ei wneuthur jrn fflam gan uffern. Gehenna. * Glyn 
mab Himom' (Jos. xviii. 16). Y Ile y buasid gynt yn addoli Moloch 
ynddo, trwy aberthu plant iddo (Jer. vii. 31). Halogwyd y Ile gan Josiah 
írenin (2 Bren. zxiii. 10), a gwnaed ef yn Ile i fwrw carthion y ddinas 
iddo. Y dyffryn hwn yw mangre cosb yr luddewon anuwiol yn ' Llyfr 
Enoch.' Dyma'r gair sydd yn nysgeidiaeth ein Harglwydd am y man lle y 
cospir yr anuwiol. Ni cheir ef yn y Testament Newydd ond yn yr 
Efengylau, ac yma yn Epistol lago. Dyma'r unig air yn y Testament 
Newydd y mae uffern yn gyfieithiad hollol gywir o hono. * Hades/ y 
gair cyfEredinol am drigfa'r meirw, a gyfieithir yn * ufFern ' mewn amryw 
lannau. 

7-12. — Mor anawdd trin y tafod. 

Etyb y gymhariaeth o * dân ' ddau ddiben. Hi ddaw i mewn i ddangos 
dylanwad geirìau dyn arno ef ei hunan ; ond, heb law hyn, hi saif yn 
arweinìad naturiol i'r darn nesaf ; oblegid, heb law dangos ei ddylanwad 
goddeìthiol, y mae y tân hefyd yn awgrymu fod y grym a'r dylanwad hwn 



Digitized by 



88 



Iago III. 



Âdn. 7-9 



ymlusgiaid, a'r petbau yn y môr, a ddofir ac a ddofwyd ga» 

8 natur ddynol : Eithr y tafod ni ddichon un dyn ei ddofi ;. 
drwg anllywodraethus ydyw, yn Ilawn gwenwyn marwol. 

9 Ag ef yr ydym yn bendithio Duw a'r Tad ; âg ef befyd yr 
ydym yn melldithio dynion, a wnaethpwyd ar* lun Duwir 



yn rhyfeddol o'r dilywodraeth. A thyna ystyr y * eanys ' yn nechrei* 
adn. 7. 

7. Canys hoU natur ffwylltfilod. Anifeüiaid {W,Q.). Pobrhyw- 
ogaeth o wylltfilod, Ac adar, ac ymlnsgioiâ, a'r pethau yn y 
mor, a ddofir. Tmae^r peth yn bosibl, ac addofwya, YmaeWpeth 
wedi cael ei wnetcd gan natur ddynol, Neu gan ddynolryw. Bama Mayor 
y gallai fod yr awdwr, wrth ddweud * pob rhywogaeth o greaduriaid,* yn» 
lle ' pob creadur,* yn gadael lle i eîthriadau unigol, er fod rhyw rai o bob- 
rhywogaeth braidd wedi dygymod â'r oruchwyliaeth. 

8. Bithr y tafod ni ddichon un dyn ei ddoû. Neb rhyw 
ddyn (Dr. Morgan). Pwyslais disgyn ar y gair * dyn.* Dyfynna Maýor 
çylw cyrhaeddgar o waith Áwstin. * Nia yw'n dywedyd, Y tafod nfr 
ddicbon neb ei ddofi, ond, Ni ddichon neb dynion, er mwyn i ni addef, 
pan y dofìr ef, mai trwy drugaredd Duw, trwy gymhorth Duw, trwy ra» 
buw, y gwneir hynny.' Pwy gydd yn dofi ym mhob man ond natur uwcb 
na'r un yr ydys yn ei dofì ? Gan ddynol ryw y dofir pob rhy w o greadur- 
iaid : ond pwy a all jddofi natur dyn ? Pwy ond natur uwch na'i natur 
yntau ? Fe gymer nwydau cyndyn dyn, y nwydau y mae y taJod yn ea 
cynrychioli, fe gymer y rhain eu dofì trwy gwmpeini'r Ddwyfol anian. 
Cymdeithas y natur uwch yn dofì'r natur is, dyna ydyw gras. 

Drwg anllsrwodraethus ydyw. Ag arfer gair gwlad, Drtüg 
anosbarthust árwg na wyddys ym mha le i'w gael. Yr un gair ag a geír 
yn i. 8, ac a gyfìeithir yno * anwastad,' ac enw wedi ei ífurfìo o hona 
sydd yn adn. 16 o'r bennod hon : cyfìeithir ef yno'n * derfysg.' Fel nas- 
gellir bod yn siwr o'r gŵr ddau-ddyblyg ei feddwl, anwastad yn ei hoU 
flyrdd, fel nas gellìr ymddiried i'w fìyMlondeb ef i ddaioni, felly ym myd y 
drygau, y mae y tafod, wedi ei droi- at yr hyn sydd ddrwg, yn fai mor 
aneddfol na allwn ni byth braidd fod yn sicr ein bod wedi ei orchfygu,. 
gan amledd yr ystrywiau sydd ynddo. Pan y tybio dyn ei hun ddiogelaf, 
dyna'r pryd, hwyrach, y tyr y drwg allan fiyrnicaf. 

Yn Uawn gwenwyn marwol. Gwel Salm lviii. 4-ö a Salm 
cxx. 3-4. 

9. Ag ef yr ydym yn bendithio Duw a'r Tad. Tr Arglwydä 
a*r Tadt yn ol y darileniad goreu. 

Agef yr ydym yn melldithio dynion a wnaethpwyd ar 
lun IDuw. Dyma sy'n ei wneud yn ddrwg anllywodraethus. Nid yw 
fod dyn yn defnyddio'i dafod i fendithio'r Arglwydd yn un warant sicr ni^ 
chaifi yr un tafod ei ddefnyddio i felldithio hefyd. Ac o ran hynny y 
gweddîwr wedi colli'r ffordd ydyw y rhegwr. Ond pa fendithio Duw ydyw 
hwnnw y gall y dyn ei wneud, a melldithioìlun Duw bob yn ail? Y mae 
gormod o ol llaw Duw ar y dyn gwaethaf i'w felldithio gan neb sydd \ n 




Adn. 9-11 



lAeo III. 



89 



O'r un genau y mae yn dyfod allan fendith a melldith. Fj 10 
mrodyr, ni ddylai y pethau hyn fod felly. A ydyw ffynnon 11 
o'r un llygad yn rhoi dwfr melus a chwerw 7 A ddichon y 12 



adnabod y Dow hwn. Ao os yw Uon Daw'n aneglnr ac amherfiaith, y 
mae yr hya.a all gras Duw ei wneuthor o hono yn cysegru hyd yn 
oed y pechadur. 

10. O'r un genau y mae yn djrfod allan fendith a melldith. 
Heb law fod bendithio Duw a mellaithio dyn yn anghyson, y mae ben- 
dithìo a melldithio o gwbl yn anghyson, y ddaa deimlad felly, ar wahan 
i*w gwrthryohau. Bwriwch nad yw'r dyn yn credu fod Daw, eto y mae 
' yntau'n oredu fod daioni yn rhywle, fod gwell a gwaeth yn bod. Y mae 
hyd yn oed ei regfeydd yn oynnwys, mewn fíordd, honiad, y gŵyr yntau 
ragor rhwng da a drwg, ao yr adwaenai efe ddaioni pe cafíai hyd iddo. Y 
mae efe, wrth felldithio, yn dangos fod o'i fewn ryw gynneddf i wybod 
oddi wrth yr hyn sydd dda ; ao os gall efe werthfawrogi daioni yn rhywle, 
ni ddylai efe mo'i gablu ef yn unlle. 

Fy mrodyr, ni ddylai y pethau hyn fod felly. Y mae y gair 

* ni ddyiai ' yn rhy wan. Gair ydy w yr un a arferir yma yn golygu dyled 
foesol, a ias o raid ynddi, rhywbeth rhwng dyledswydd a rhaid. Kid hwn 
ydyw y gair a gawn ni, er enghraifít, yn y ddameg (Luo xyii. 7-10). 

* Dywtfdwoh, Gweision anfuddiol ydym, oblegid yr byn a ddylasem ei 
wneuthur a wnaethom.' Dyledswydd noeth a olygir yn y fan yna ; ond 
yma Hiywbeth oryfaçh. Y mae'n deg oydnabod nad yw'r awdurdodau'n 
gwbl gytun ar ystyr y gair hwn, gan ei fod yn un na oheir yn fynyoh yn y 
Testament Newydd. Ond y mae Huther, yn un, dros roi ystyr gref iddo ; 
ac y mae pob peth yng nghysylltiadau'r frawddeg yn taro'r un ffordd. Hi 
sait yng nghanol geiriau cryfion iawn ; a ohymariaethau cryíion sy'n . 
dilyn ; tra y buasai dweud fod y rhagrith, a'r hunandwyll, a'r caledwch a 
ddarlunir yma yn bethau na ddylent fod, yn yr ystyr o ddweud eu bod yn 
bethau o'u Ue, yn ddweud peth rhy blaen i fod yn newydd i neb. * Rhegi'ch 
gîlydd ao addoli Duw bob yn ail, nid yw yn beth yn ei le.' Pwy ni ŵyr 
hynny ? Beth ydyw pechod ond peth o'i le ? * Anghyfraith yw pechod ' 
Na, buasai dweud hynny, a pheidio dweud dim mwy na hynny, yn 
ddweud mor wan fel y buasai yn well hebddo. Gair oryf yn ddiau sy'n 
gweddu i'r oysylltiadau ac i bwysigrwydd y pwno; a dengys oyffelyb- 
iaetfaau'r ddwy adnod nesaf mai * Ni ddyla%* a'i lond o bwyslais ydyw'r 
ymadrodd hwn. * Nid gwiw i'r petbau hyn fod felly. Peidiwoh a mediwl 
esgueodi dim ar y fath ymddygiad. Nid yw y meddwl am beth fel hyn 
ddim i gael moment o groesaw.' 

-11. A yd^rw^ fíÿimon o'r nn llygad yn rhoi dwfr melus a 
chwerw P Çyfieithiad digymhar. Y mae fiynnonau yn ymyl eu 
gilydd yn rhoddi dau ddwfr gwahanol; a dywedir fod rhai heilltion a 
ohroewon ger llaw i'r Môr Marw, yn y wlad honno ; ond * ffynnon yn rhoi 
dau ddwfr o'r un Ilygad ' a ddywedir yma. Beth a feddyliem ni pe 
digwyddai'r fath beth? Onid braw a'n meddiannai, rhag bod rhyw 
ddaeargryn arswydfawr yn ymyl, neu bod rhy w fynydd tanllyd ar agor o 
dan ein traed ? 



Digitized by Gooçle 



40 



Iàgo ni. 



Âdn. 12-13 



pren ffigys, fy mrodyr, ddwyn oli&id? neu winwydden 
ffigys ? íelly ni ddichofi un ffynnon roddi dwfr hallt a ohroyw. 
13 Pwy sydd wr doeth a deallas yn eich piith ? dangosed, trwy 
ymarweddiad da, ei weithredoedd mewn mwyneidd-dra 



12. A ddichon y pren ffigys, fy mrodyr, ddwyn olifaid P 
neu winwydden ffîgjrs P Pnn y mae eisiau dweud mai ffrwyth yr 
olew-wydden ydyw'r * oliîaid.* Tybia fîurf yr ymholiad yma, fel yn ii. 14, 
atab nacäol. 

Felly ni ddichon nn flÿnnon roddi dwfr haJlt a ohroew. 
K6tt yn ol darlleniad gweU, ni ddichon dwfr halU roddi dwfr cromo 
neu beraidd. Y mae drygau*r taiod, felly, nid yn droseddau yn erbyn 
deddf yn unig, ond yn bechodau yn erbyn natur. Y mae pob anian iach 
yn gwrthdystio yn eu herbyn. Drygau anghenfìlaidd ydynt. Y mae 
braw yn ein cerdded wrth son am danynt, fel pe byddid bren vn dwyn 
firwrth heb law ei firwyth oynefín ei hun, neu fiynnon yn rhoi dwfr 
gwahanol i*w harfer. Dyma*r teimlad y mynnai lago ei ddefiro ynom at 
bob pechod, ac at bechod yn y fiurf o siarad— enllib. digofaint, celwydd,- 
gweniaith, ac yn y b]aen — y teimlad hwnnw o fraw a ohasineb goddeithiol 
a fydd ynom at ambell i bechod mwy ysgeler na chyffredin, at y llofrudd- 
iaeth honno y danghosai y Uofrudd wrth ei ohyflawni ei fod yn oael 
hyfrydwch yn ei greulonderau, y twyll hẅnnw a gymerodd fantais ar y 
weddw ddiamddiílyn, y rhysedd a wnaeth gam a diniweidrwydd plent^rn 
bach. Y teimlad a fydd ynom wrth weled y rhai hyn a ddylai ein 
meddiannu yn ngwyneb y pechodau yr ydym ni yn rhy barod i'w 
besgusodi. A pha beth ond hyn ydyw argyhoeddiad o bechod, dedfryd y 
gydwybod ar ein beiau wedi meddiannu'r hoU enaid, wedi cerdded yr hoü 
cídyn? 

iii. 13-18.— Fddtöy ddoéthineb, 

Dyma ni bellach yn gadael yr adran sy'n dangos mor hawdd ydyw i raî 
ẃwannog i ddysgu eraill fradychu anghymwysder dybryd at hynny trwy eu 
dull o siarad, wrth íeirniadu eu cymydogion, ac wrth hawlio iddynt en 
hunain le amlwg yn yr eglwys, a hwythau heb ddysgu elfennau cyntaf 
crefydd bur (i. 26), heb fedru ffrwyno'r tafod. Ond nid o herwyad eu 
colliadau personol yn unig y mae y dynion hyn yn anghymwys i arwain 
eu cyd-ddisgyblion. Heblaw nad yw eu hymddygiaa yn gyfartal a*u 
profies, y mae eu syniad hefyd am y cymhwysderau i arwain yn gyfeiliomus. 
Y mae Ue i ofni eu bod, oblegid eu parodrwydd i siarad, a*a tymer ben- 
derfynol, yn eu cyfrif eu hunain, yn gymhwysach na'r cyfiredin i fod ar y 
blaen. Y maent am y llen a'r gwir gymhwysder i fod yn athrawon i'r 
angall, a hynny i'r fath raddau nes balchio yn y peth hwnnw sydd yn eu 
llwyr ddifuddio at y gwaìth. Heb yn wybod iddynt aethant i edryoh ar eu 
hymffrost a'u huchelgais eu hunain fel nodau doethineb ; a rhybudd lago 
iddynt yw, fod gau a gwir ddoethineb, a bod y naill yn hawdd ei oham- 
gymeryd am y llall. 

13. Pwy sydd wr doeth a deallus yn eich plith ? Pwy sydd 
felly, heblaw honni bt>d ? 

Danghosed, trwy ymarweddiad da. Neu oddi wrth êi ymar- 



Digitized by 



Aàn. 18-17 



Iago in. 



41 



•doethineb. Eithr od oes gennych genfigen chwerw ac ym- 14 
ryBon yn eich calon, na íyddwch ffrostwyr a chelwyddog yn 
terb^m y gwirionedd. Nid yw y doethineb hwn yn disgyn 15 
oddi uchod; ond daearol, anianol, cythreulig yw. Ganys 16 
ile mae cenfìgen ac ymryson, yno y mae terfysg, a phob 
:gweithred ddrwg. Eithr y ddoethineb sydd oddi uchod, yn 17 



-weddiad da, Si weithredoedd mewn mwyneidd-dra doeth- 
ineb. 

14, Bithr od oeB gônnych genfìgen chwerw ac ymryson 
(ysbrudplaid) yn eioh calon. Nid rhaid i'rymryson dorri ailan mewn 
gweitnredoedd, nac yn wir mewn geiriau, i ddangos amddifadrwydd o 
^doethineb ; y mae ei f od yn y galon, heb son am ddim pellach, yn peri 
maUtod ar eich holl fywyd. 

Na íyddwch ffrostwjnr a chelwyddog yn erbyn y gwir- 
ionedd. Y mae y Saesneg yn fwy Uythyrennol : * Na orfoleddwch, ao na 
«ddywedwch gelwydd yn erbyn y gwìrionedd.* Yr un gair sy am * ílrostio * 
M sydd am orfoleddu yn erbyn barn (ii. 18). Gwnelsai y tro ddweud, 
• Na fyddwch ílrostwyr yn erbyn y gwirionedd,' neu * Na fyddwoh firost- 
"wyr a ohelwyddog.' Er mwyn pwyslais, debyg, y cyfunir y ddau. Am 
«aiampl o beth tebyg gwel y dyfyniad o Lyfr Enooh yn Judas 14-15. 

15. Nid yv7 y doethineb hwn yn disgyn oddi uchod. 
Dyma'r uniff le, hyd y gallaf goâo, yn y Beibl Cymraeg, y ceir * doeth- 
ineb * yn y rnyw wrywaidd ; ac yn adn. 17 y mae y gair yn feny waidd fel 
.arfar. 

Ond daeaj^ol. amanol, cythrenlig yw. Daearol, anifeilaidd, 
^ythrmUg (Dr. M.). Y ddoethineb sy'n dyfod i'r golwg mewn cenfígen 
ao ysbiyd plaid, mor bell ydyw honno o fod yn gymhwysder i gyfarwyddo 
«ruU, eioh tynnu chwi i lawr y mae hi. Daearol ydyw hi ar y goreu 
«(Oynúi. 1 Gor. iii. 3). Nid yw yn ddim uwoh na dynol, a rhoi'r olwg fwyaf 
líairiol ami ; ond gwaeth na hynny, dyn yn ei fan isaf y mae hi'n perthyn 
äddo, y dyn anianol ; a gwaeth eto, y mae yn is na dyn yn ei fan isaf . 
Tebyoaoh ydyw i ddyn wedi ei feddiannu gan ysbryd aflan ; oblegid gair 
ydyw * oythreulig' o gyfathrach y gair oyôredin am ysbryd aflan yn 
•myned i mewn i ddynion (gwel ii. 19). 

16. Oanys lle mae oenfìgen ac ymryson. Tsbryd plaid. Yno 
y mae teplÿ-sif. Anaefydlogrwydd. A pnob gweithred ddrwg. 
Pau fo, ymbieidio yn yr awyr, a dynion yn ymroi i geisio'r eiddynt eu 
hunain, fe dry rhai diniwed yn anwadal, ac fe ymollwng rhai o dymer 
gynhyrfus i ddweud a gwneuthur pethau na fynnent, nes myned yn 
Uawer swaelach dynion nag y buasent pe caent lonydd i arfer hynny o 
^arn sydâ ganddynt. 

17, Bithr y ddoethineb sydd oddi nohod. Gwel ar i. 2-8. Gwel- 
•som yno íod aoethineb yn llanw bron yr un lie yn niwinyddiaeth lago a 
-' ohaiiad' gan ysgriíenwyr eraill y Testament Newydd; ac yma mae 




42 



Ia<k) IIL 



Adn. IT 



gynfcaf pur ydyw, wedi hynny beddychlawn, boneddigaidd,. 
, bawdd ei tbrin, Uawn trugaredd a ffrwytbau da, diduedd, a 



amryw o briodoleddau doethineb yr un rhai, o ran sylwedd, a phriodol- 
eddau cariad yn 1 Cor. xiii. 4-7. Oeir yno yr un oyfuniad o rinweddaui 
cryfion a rhinweddau tyner ag a geir yma. 

Yn Çyntaf pur ycljrw. Tn gyntaf o ran pwysigrwydd, fel sail y 
owbl, nid o ran trefn enwi yn unig. Ar ddosbartn arall o rinweddau j 
mae pwyslais yr adnod ; ond rheitiaf yn y byd oydnabod yn glir nad ýw'r 
ddoethineb sydd oddi uchod ddim yn aberthu purdeb er mwyn heddwoh. 

* Dilynwch heddwch a phawb, a sancteiddrwydd, heb yr hwn ni chaiS neh 
weled yr Arglwydd * (Heb. xii. 14). 

Fe allai fod dosbarthiad Stier ar yr adnod oystal a dim : oymeryd * pur 
ydyw* yn ddarluniad cyfîredinol, a'r saith gras sy'n dilyn yn wahanol 
agweddion ar y purdeb hwn, neu yn wahanol ffrydiau o hono. A newid y 
ffigiwr, gallem edrych eü: y purdeb yma fel y goleu gwyn, ac ar y saith 
gras fel seithliw yr enfys, y rhai sydd i'w gweled i gyd, â gwydr cyfaddas,. 
yn y goleu gwyn. 

Wedi hynny heddycblawn. * Gwyn eu byd y tanguefeddwyr 
(Mat. V. 9). 

Boneddigaidd. Un o eiriau mawr y Testament Newydd. Oyf- 
ieithir yr enw sy'n ateb iddo, yn yr Apocrynha, Doethineb ii. 19, ytt 
. * addfwynder,' ' hynawsedd ' 2 Cor. x. 1, * arafwch ' Phil. iv. 5 ; a chyf- 
ieithir yr ansoddair ei hun yn 'dirion' 1 Tim. ìii. 3; Titus iii. 2. 
Hwyrach mai * hynaws ' fyddai'r cyfìeithiad goreu. Golyga'r gair y 
tegwch anrhydeddus hwnnw sy'n myned tu'hwnt i gyfiawnder noeth. 

Hawdd ei thrin. Gallai fod hwn yn golygu ein hymddygiad nl at- 
rai uwch na ni, a * boneddigaidd,' os yr un, yn golygu'n hymddygiad at ral; 
oydradd neu îs na ni. (Gymh. Dale). 

Llawn trugaredd a fErwythan da. Os cywir cyfrif fod yma. 
saith gras, heb law'r cyntaf, rhaid rhoi hwn yn ddau, ' llawn trugaredd ' a- 

* Uawn fírwythau da.' Llawn trugaredd at ddyniony a ffrwythau da tuaç' 
at DduWt hwyrach; oblegid dwyn ffrwyth i Dduw ydyw ystyr gyffredin 
dwyn ffrwyth yn yr yagrythyrau. Gwel Rhuf. vii. 4, Mat. xiii. 23, 
loan xy. 8. 

Diduedd. Gair a ddewiswyd, fel yr awgryma Plummer, mewn rhai» 
beth bynnag, oherwydd y cyffelybrwydd sŵn sydd ynddo i'w gymar yn yr 
adnod. Y mae * diduedd ' a * diragrìth ' yn y Testament Groeg yn eirÌAa 
o'r un gwreiddyn, er nad o'r un boncyff ; a phair hynny ryw dino o odliad 
wrth eu dweud gyda'u gilydd. Dyry'r esbonwyr res o gyfieithiadau 
gwahanol o'r gair *diduedd.' *Diduedd' yw y Oymraeg a'r Saesneg. 

* Di-ddosbarth ' yw W. Salesbury. * Diymraf ael ' ydyw'r Oyfieithiad Di- 
wygiedig yng nghorff y llyfr, a * diamheuon ' a * diduedd * ar ymyl j 
ddalen. Y mae gair o'r un gyfathrach gan lago ei hun (i. 6) yn golygu» 
'ameu,' ac un arall (ìi. 4) yn golygu * rhanedig,' fe allai ; fel nawnaem ni, 
a chofio'r cyBjlltiaâaa hynny, ddim cam â'r gair wrth ei gyfieitha'n 



Digitized by 



Adn. 17-18 Iago TII. 48^ 

diragrith. A ffrwyth cyfiawnder a heuir mewn heddwch i'r 18 
rhai sydd yn gwneuthur heddwch. 

* âdiamheuon ' neu yn * ddirannaii ;* ao ystyr hynny yn y fan yma fyddal*- 

* dianwadal/ ' cwbl ymroddedig/ 

A ôliragríth. Dibenna'r adnod gyda dan air 8y*n dangos nad yw*r 
ddoethineb sydd oddi uchod yn colli dim mewn nerth wrth fod yn dyner. 
Os ydyw hi*n heddychlawn, yn foneddigaidd, yn hawdd ei thrin, yn llawD 
trugaredd a fErwythau da» y mae hi hefyd yn ddianwadal ac yn ddiragrith. 

18. A fErwyth oyfLawndei^ a henir mewn heddwch i*r rhai 
sydd yn gwnenthur heddwch. Neu, gan y rhai sydd yn gwneuthur 
hêddwch. Rel dros gyfiawnder oedd esgus y dynion anfrawdol hyn drofl- 
eu geiriau cryfion a'u teimladau anghristnogol ; ' ond,' ebai lago, ' os- 
mynnech chwi fedi örwyth oyfiawnder, rhaid i chwi hau mewn heddwch.' 
Cymh. Sahn lxxxv. 10, 11 ; Es. xxxiii. 17 ; Heb. xii. 11. 



Digitized by 



44 



Iago IV. 



Adn. 1-3 



PENNOD IV. 

1 o BA le y moê rhyfeloedd ao ymladdau yn eîch plith chwi ? 
onid oddi wrth hyn, sef eich melas-chwantau y rhai sydd 

*2 yn rhyfela yn eich aelodau ? Ghwennychu yr ydych, ac nid 
ydych yn cael ; cenfigennu yr ydych ao eiddigeddu, ao nid 
ydych yn gallu cyrhaeddyd : ymladd a rhyfela yr ydyoh, ond 



ìv. 1-10.— Fíôryá y byd. 

Nid geiriau bras a syniad anheilwng am wir ragoriaeth ydyw umg felau 
ft uohelgais anianol yr ymesyd lago ' mor ddiarbed arno. Y mae'r 
^huddiad trymaf eto'n ol. Y mae ysbiyd yr uohelgais yma o*Ì le. 
Ysbryd y byd ydyw. Ysbryd y byd sy*n cyfrif am ddau beth yn hanes y 
rhai a fo dan ei ddylanwad : (1) Aflwydd eu dymuniadau (1-3) ; (2) pellder 
ysbiyd oddiwrth Dduw (4-10). 

1-3. — Tsbryd y byd yn peri aflwydd ein dymuniadau, 

1. O ba le y mae rhyfeloedd ao ymladdau yn eich plitb 
chwi P Y mae'r ddoethineb sydd oddi uchod yn neddychlawn ; a 
ffrwyth cyfiawnder, mewn heddwch yr heuir hwnnw. * O ba le, ynte, y 
mae rhyfeloedd ac ymladdau yn eich plith chwi?' Dyna'r cysylltiad, 
debyg, â'r adran o'r blaen. 

Onid oddi wrth hyn, sef eich melus-ohwantau y rhad sydd 
yn rhyfela yn eicn naelodau ? Y mae hi*n rhyfel oddi allan 
rhyngocn chwi a'ch gilydd, am nad ydyw hi ddim yn dangnefedd oddi 
mewn. 

Saif yr aelodau yma, fel yn y bennod o*r blaen, am y nwydau a*r 
^ueddion sy'n gwneud defnydd o'r aelodau. Gymh. * Deddf pechod yn yr 
aelodau, yn gwrthryfela yn erbyn deddf y meddwl * (Rhuf. vii. 23). 

2. Chwennychu yr ydych, ac nid ydych yn cael. Hunan 
gwyllt. gwamal, mympwyol, oedd hunan yr adnod o'r blaen, croes-duedd- 
îadau yn rhyfela yn yr aelodau; ond hunan dygn, penderfynol, ydyw 
hunan yr adnod hon, eithr hunan siomedig, aflwyddiannus, er hynnŷ. Y 
mae y duli o geisio dibenion yn wahanol ; ond dibenion hunanol ydynt 
hwy eto; a thyna yr achos o'u haflwydd. Y mae hunanoldŵb y dyn na 
ẃyr o mo'i feddwl, sydd yn neidio at y peth diweddaf a welodd, heb fedru 
jdÌBgyblu ei ddymuniadau, a'r hunanoldeb sy'n rhoi ei fryd am yspaid ar 
iyw un peth, ac yn ceisio hwnnw gyda phob egni a threfn ac ystryw — 
hunan Jacob a hunan Esau — ^yn ddau efaiU wedi'r cwbl ; a'r ddau 
fel eu gilydd yn aflwyddiannus. * Nid ydych yn cael.' 

CenfLgennu yr ydych ac eiddigeddu. Dilyna'r Oymraeg Feibl 
Saesneg Geneva. Y darlleniad sy'n y Beibl Saesneg cyffredin yw y 
goreu. ' Lladd yr ydych ac eiddigeddu.* 

Ac nid ydych yn gallu cyrhaeddyd. Prin y gallwn ni dybied 
fod yma gyhuddo darllenwyr y llythyr o lofruddiaeth lythyrennol, er y 
gallai fod rhai pethau yn yr epistol yn taflu at rai heb fod yn Gristnogion. 



Digitized by 



Adn. 2 8 



Iago IV. 



nid ydych yn cael, am nad ydych yn gofyn. Gofyn yr 
ydych, ac ilid ydyoh yn derbyn, o herwydd eich bod yn gofyn 
ar gam, fel y galloch eu treulio ar eich melus-chwantaUé 



Beth &m v. 6 ? Ond yno cyfodthogion fel dosbarth a gyferchîr ; yma^ 
Gristnogion yn bendifaddea, a Ohristnogion blaenllaw, yn arfer siarad ar 
goedd mewn cyfarfodydd crefyddol, rhai yn honni doethineb. Onide pa 
ergyd fyddai yn y paragraff o flaen hwn ? Gwell, y mae'n debyg, cymeryd 

* Lladd ' yn yr ystyr a ddyry'r bregeth ar y mynydd (Mat. v. 21-22) i'r 
chweched gorcbymyn. xr oedd y bobl hyn mewn efiaith, ac o ran eu 
hysbryd, yn Uadd trwy eu rhaib am olud, a'u hawydd aôach am flaenori. 
Dibrisient hawliau a theimladau pobl eraill. Pa ladd mwy efleithiol na'r 
enllib sydd, o genfigen, yn camliwio gweithredoedd a dibenion un arall, er 
mwyn ei gadw yn ol o bob dyrchafìad a braint ? A pha faint o deuluoedd 
a chwalwyd, pa faint o galonnau a dorrwyd hefyd, o herwydd fod gwinllan 
rhy w Naboth o hyd ar flordd mympwyon y gŵr mawr ? Darluniad yw y 
geiriau hyn, gan hynny, o'r ymgiprys diddiwedd sydd am olud ac anrhyd- 
edd yn y byd, am fri a blaenoriaeth yn yr eglwys, y gystadleuaeth fìniog 
y mae y rhai a ymroant iddi yn anghofìo ac yn aberthu pob petb er mwyn 
dyfod i'r brig rywfodd, trwy atal cyflog y gweithiwr, neu Iwyrfwyta tai 
gwragedd gweddwon, os rhaid. 

Yniladd a rhyiela yr ydych, ond nid ydych yn cael, am 
nad ydych 301 goftm. Dyma'r gwir achos o aflwydd eich bywyd ym 
mhob cylch. Yn ysbryd y byd yr ydych yn ceisio pob peth, nid mewn 
ysbryd gweddi. Mynnu pethau oddiar ddynion, dyna'oh cynllun chwi, 
yn lle'u gofyn hwy gan Dduw. 

3. Grofyn yr ydyoh, ac nid ydych yn derbyn, o herwydd 
eich boa yn gofyn ar gam, fel y galloch en treulio ar eich 
melns-chwsLntau. Dywedir ar ddwywaith yr aohos o aflwydd ein 
gweddîau ni : gofyn ar gam, a gofyn pethau i'w treulio ar eu melus- 
chwantau. Os oes rhagor hefyd rhwng y ddau, hwyrach y gallem gael 
hyd iddo trwy chwilio yn yr ail adnod am ystyr y cyntaf , ac yn y gyntaí 
am ystyr yr aàl. Dyna'r drefn gyfEredin braidd mewn • hen lyfrau, 
dechreu yn y pen nesaf atoch, wrth fyned dros y materion yr ail dro. 

* Fel y llefarodd ac y gwelodd y dall a mud ' (Mat. xii. 22). Felly yma, yr 
ydys yn dechreu gyd ä'r ail o'r ddau beth a grybwyilasid yn y ddwy adnod 
o'r blaen. 

Gallasai rhywun ofyn, wrth glywed darllen y fath eiriau cryfìon, * Onid 
yw lago gyfiawn wedi anghofio'i hun am unwaith ? A ydyw efe'n cofío, 
tybed, mai at ddisgyblion lesu Grìst y mae'n ysgrifennu, a rhai wedi hen 
arfer gweddîo'n gyson cyn adnabod Orist ?' Gwir eu bod yn gweddîo ; » 
gallent hwy dybied fod eu gweddîau yn eithriad i hunanoldeb eu bywyd ; 
ond erbyn crafiu, eithriad yn profì'r rheol ydyw hwn hefyd. A dyna'r 
eithriad sy'n profi'r rheol, yr eithriad sy'n gosod y rheol ar ei phrawf , ao 
eithriad sy'n dangos, o'i chwilio, mai nid eithriad ydoedd mewngwir* 
ionedd, ond esìampl deg o'r rheol. Nid yw gweddîau'r bobl hyn yn 
eithriad gwirionedaol i'w bywyd hwy. Hunan sy'n llychwino'u hoil 
f ttohedd ; a hunan sy'n cUfwyno'u gweddîau hwy hefyd, ac y mae hunan ar 
ei liniau mor wrthodedig, ao mor sicr o gael ei siomi, ag ydyw hunan ar ei 



Digitized by 



46 



Iaöo IV. 



Adn. 8-4 



4 Chwi odinebwyr a godineb-wragedd, oni wyddoch chwi fod 
cyfeiUach y byd yn elyniaeth i DduwŶ pwy bynnag gan 



ilraed. ' Y mae eioh gweddîau,* meddai lago, * ya dîoddef oddi wrth yr 
lan clefyd a'ch by wyd chwi. Ýmladd a rhyfela yr ydych, ond nîd ydyoh 
yn cael, am nad ydych yn gofyn. Goíyn yr ydyoh, ac nid ydych yn 
derbyn, o herwydd eioh bod yn gofyn ar gam** Gofyn mewn ygbryd ym- 
ladd a rhyfela, gofyn a blas mynnu arno ydyw gofyn ar gam. * Pe 
edrychaswn ar anwiredd yn fy ngbalon, ni wrandawsai yr Arglwydd* 
(Salm lzvi. 18). Nid rhaid i'r gweddîwr fod yn berSaith, nao hyd yn oed 
yn dduwiol, er mwyn i'r weddi Iwyddo gyd ä Duw ; ond rhaid iddo fod yn 
,ddidwyll, yn bur ei gymhellion. Os bydd anwiredd yn Uechu yn nghym- 
hellion y weddi, pa fodd y gall honno fod yn dderbyniol gyd ft Duw ? Ond 
pa fodd y cawn ni wybod pa bryd y bydd ein hysbryd yn ei le ? Yr ateb i 
hynny ydyw diwedd yr adnod, * Fel y galioon ea treuiio ar eich melas- 
ohwantau.' Amoan dyn sydd yn profì ei ysbryd. Os mynnem ni wybod a 
fyddwn ni'n gofyn mewn ysbryd teilwng, gofynwn i ni'n hunain pa beth 
a wnaem â'r fendith pe delai hi i'n rhan. Yr hwn sydd yn gofyn ar gam, 
sydd hefyd yn gofyn fel y gallo dreulio firwyth ei weddi ar ei feius-chwantau, 
y melus-chwantau sydd, yn ol adn. 1, yn rhyfela yn yr aelodau. Nid ydynt 
yn golygu melus-ehwantau pechadurus o angenrheidrwydd, ond pleserau a 
allant fod yn eithaf oyfreithlawn ynddynt ea hanain, ond sydd yn gwbl 
anghyfreitfalawn fel pethau i'w ceisio er eu mwyn eu hunain. Ail ddiben 
ydvw pleser i fod, diben yng nghysgod y prif ddiben, amcan yn y fargen, 
A benthyca iaith yr athronwyr. Nid yw y difyrrwoh mwyaf dyrohafedig 
a phur i'w wneuthur yn amcan er ei fwyn ei hunan. Ao os nad yw yn 
deilwng amcan bywyd, nis gall fod yn deilwng amoan gweddi. Y mae yr 
Arglwydd wedi cysylltu hyfrydwoh â phob gwaith cyfaddas i'n natur ni ; 
a pho uoha'r gwaith, achaf i gyd fydd yr hyfrydwch. Ni ohaiff na'r 
pregethwr na'r athraw, na'r arweinydd gwladol, laf urio dros ei gymydogion 
na bydd iddo iawer o hyfrydwch, yn gystal a llawer o aberth, yn ei yrfa. 
Y mae'n iawn hefyd iddo, o fewn ryw derfynau, ddisgwyl am hynny, er 
mwyn ei symbylu a'i fywiogi ef yn ei lafur. ' Na chau safn yr ych sydd 
yn dymu.' Eto os bydd peth a fwriadwyd yn help wedi myned yn amcan, 
y mae yn ooJli ei le. Nid yw ysbryd y byd ronyn mwy llwyddiannus pan y 
.^wisgo efe wedd grefyddol, ao yr ymgymysgo â defodau gweddi. 

4.10. — Ysbryd y byd yn peri pelldír ysbryd oddi wrth Dduw. 

Gair yn yr wythfed adnod, fe allai, fyddai'r agoriad goreu i'radranyma. 
Nesewch at Dduw, ac efe a nesa atoch chwi.' Os gofyn rhywun, 

' B«tli y w'r aohoa fod eÌD Harglwydd 
Hawddgar, grasol, yn pellau ?* 

Ein pellder ni oddiwrtho ef yw yr ateb ; ao nid yw hynny ond canlyniad 
naturiol ysbryd y byd. Hwn sydd yn rhwygo oymdeithas trwy geufìgen 
«hwerw ao ymryson ; hwn sydd yn diffrwytho gweddi ; a hwn hefyd sydd 
-yn falldod ar y Dy''^yd ysbrydol oddi mewn. 

4. Ohwi odinebwyr a godineb-wragedd. Nid oes dim dwy- 
waith nad gair ydyw y cyntaf o'r ddau a rowd i mewn er mwyn gwnead 
yr ymadrodd yn haws ei esbonio. Y mae'r beirniaid goreu, i gyd, yn ei^ 



Digitized by 



Adn. 4-5 



Iago IV. 



47 



hynny a ewyllysio fod yn gyfaáll i'r byd, y mae yn elyn i 
4> Dduw. A ydych chwi yn tybied fod yr ysgrytbyr yn dy- 



^rthod, fto yn darllen fel hyn — * Chnn odifieb-türagedd* . . . a dyma'n wir 
«ydd yn rhoi'r ystyr fwyaf perthynasol â*r pwnc dan sylw. Canys nid oes 
Tma son am odineb Uythyrennol, namyn am eiddigedd ao uchelgais haer- 
Uug, balchder a hunanoldeb ; ac yr oedd y disgyblion proffesedig hyn yn 
odineb-wragedd yn ystyr y prophwydi i'r cyhuddiad, trwy eu bod, o ran 
^sbryd a theimlad, wedi gadael Duw. Y mae Testament yr America'n 
rhoi * chwi odineb-wragedd ' yng nghorff y Uyfr, ao ar ymyl y ddalen yn 
•ohwanegu, * wedi torri adduned eich priodas ä Duw.' Gymh. Hosea i. a 
ii. ac Ezec. xv. 1. 

Oni wyddooh ohwi fod cyfeillach y byd yn elyniaeth i 
Ddnw P Yr un yw y byd yn y fan yma a byd yr Apostol loan, ac a'r 
byd yn nysgeidiaeth y Gwaredwr (loan xv. 18-19 ; xvi. 33 ; 1 loan ii. 15-17), 
y gyfundrefn o egwyddorion ac arferion didduw sydd yn y byd. Wrtn 
^feillaoh y byd yr ydym i ddeall, nid annuwioîdeb amlwg yn unig, 
-oblegid yr oedd y rhai a gyferchid yma'n profíesu peth amgenach, ond 
7 duedd i foddloni ar ddall ac egwyddorion y byd, heb godi at ddim uwch 
«afon na barn y byd. Os yd^rw y byd yn byw i ddibenion hunanol, yn 
Uadd ac yn eiddigeddu, yn ymladd ac yn rhyfèla, dyna wnawn ninnau. Ki 
iynsai y bobl yma er dim gydnabod mai dyma iaith eu calon, ond dyma 
oedd hi er hynny. Y mae y sawl a'i dodo*i hunan yn uchaf, o âaen lles 
•dynion a gogoniant Duw, yn gyfaill i'r byd, faint bynnag yw ei ddyddor- 
^eb ym mhethau crefydd. Y mae oyfeillaoh y byd yn elyniaeth i Dduw, o 
herwydd natur y cariad y mae Duw yn ei hawlioi Fe foddlonai'r byd, 
bid siwr, ar ffyddlondeb hannerog; ond nis boddlona Duw. Bhaìd i'w 
•ddyweddi fod yn eiddo iddo ef yn unig; nid yw efe yn foddlon i rannu 
fiyddlondeb ei bobl â neb na dim. Duw eiddigus ydyw. Y mae pob an- 
ifyddlondeb yn dorpriodas yn ei erbyn ef. 

Pwy bjmnag gan hyimy a ewyllysio fod yu gyfaill i'r 
byd, y mae yn elyn i Dauw. Tn troi yn elyn . . . neu Yn ei 
iwneuthurei hun yn elyn i Dduw. 

5. A jáydh .chwl yn tybied fod yr ysgrsrthyr yn dywedyd 
yn ofer P Dyma un o'r adnodau anhawddaf ei hegluro yn y Uyf r, os nad 
yr anhawdda'i gyd ; a Ile y mae Uuaws o esboniadau'n eu oynnyg eu hunain, 
Iieb fod yr un o honynt yn drwyadl foddhaol, beth a allwn ni wneud ond 
•dewis yr un a ymddengys i ni debycaf o fod yn iawn ? Ni welais yr un 
•egíurhad ar yr adnód nas gellir dwyn pethau go bwysig yn ei erbyn, ond 
fod Ilai i'w ddweud yn erbyn rhai o honynt na'u gilydd. Yr ymholiad 
•oyntaf yw, Pa ysgrythyr sy'n dywedyd ? Ysgrythyr o Iyfr sydd ar goU, 
medd rhai ; tra y myn eraill— y nifer liosocaf hwyrach— mai rhoddi y 
mae lago ystyr a baich amryw ysgrythyrau, heb feddwl dyfynu yr un. 
•Os felly, y mae yr hyn sydd gyfystyr à dyfyniad i'w gael yn y rhan 
•olaf o'r adnod ; a rhaid cyfieithu'r rhan honno yn ol hynny. * Y 
mae'r ysbryd a roddes efe i drigo ynom ni, yn ein chwennychu hyd 
;at eiddigead, neu gyd ag eiddigedd.' Neu eto, * Y mae yn eiddigeddu 
^ hiraeth am yr ysbryd a blannodd efe ynom ni.' Yr ysgrythyrau y 
%yhìr fod y gair hwn yn aralleiriad neu grynhodeb o un neu ragor o 




48 Iaoo IV. , Adn. 5 

wedyd yn ofer, At genfìgen j mae chwant yr ysprjd, a gar- 



honynt, rhannau ydynt o*r Hen Destament, sy'n priodoli eiddigedd 
i'r Brenin mawr. Dyma rai o bonynt ; £x. xx. 5 ; Deut. xxxii. 11, 12, 
16, 19, 21 ; Bb. lxiii. 9-10. Y peth cryfaf dros y golygiad hwn ydyw, 
ei fod yn gydwedd ag ystyr gyfîredin y gair *ohwant ' neu *ohwennyoh * ya 
y Testament Newydd ac yn y LXX a'r Apoorypha, er fod eithriad i hynny^ 
a'r eithriad mewn llyfr y gwyddom fod lago yn dra hoff o hono 
(Ecolus. XXV. 21), lle y cysylltir y gair a thrythyllwch ; ond yn y oyftreáin 
rhaid addef mai ystyr dda sydd iddo. Peth arall yn taro'r nn ffordd 
ydyw, fod y golygícwl yn dodî rhyw fath ar ddyfyniad yn nnion ar ol 
cymal cyntaf yr adnod, *A ydych ohwi yn tybied fod yr ysgrythyr yn- 
dywedyd yn ofer?' Dilyn rhag blaen y bydd y dyfyniad, gan amlaf, gfá 
á'r dull yma o ymadroddi. Ond, o'r tu araU, mae'r esboniad yna'n 
gofyn cryn grafíder yn y darllennydd i ddeall at ba ysgrythyr neu ys- 
grythyrau y cyfeiriai yr awdwr. Dywed Huther am yr esbonwyr 
Ellmynnig sy'n dewis yr eglurhad yna, nad oes dim dau o honynt yn nodl 
yr un ysgrytbyr a'u gilydd fel sail y dyfyniad. Hefyd, os yw * chwennych *" 
yn caei ei ystyr gyfEredin, ar gyfer hynny, arferir y gair a gyfìeithir * at 
eeníiffen mewn ystyr eithriadol iawn, os ydys i roi ystyr dda i'r gaijr 
yn y fan yma. 

Llawn gwell gennyf fì, ar y cyfan, eglurhad arall, er mai go ychydig o 
esbonwyr sydd yn ei dderbyn. Y mae Huther, pa fodd bynnag, o'i blai<i 
ef mewn rhan, a'r Cyfìeithiad Diwygiedig o blaid rhan arall o hono. 
Dyna ydyw hwnnw, maî yr ysgrythyr a ddyfynnir yn yr adnod nesaf 
yw yr un y oyfeirir ati yn hon : * Y mae Duw yn gwrthwynebu . . .* 
(Diar. iii. 34). Felly byddai adn. 5, a'r cymal blaenaf o adn. 6, mewi^ 
ystyr, rhwng cromfachau, er nad oes eisiau rhoi cromfachau chwaith, gan 
fod y frawddeg yn ail ddechreu'n naturiol ddigon, ar ol troi o'r fìordd. 
Y ffordd rwyddaf, gyd â'r dull hwn o egluro, yw deall yr ail gymal o 
adn. 5 yu gwestiwn. Y mae un peth cryf dros hynny. . Y mae trefn y 
geìriau yn y Groeg yr un fel yn nnion a'r cymal cyntaf , am yr hwn y 
cytunir yn gyffredinol mai cwestiwn ydyw ; a phwyslais y frawddeg ar y 
geiriau * at genfìgen.* Yn awr nid oes dim posibl rhoi pwyslais felly ond. 
wrth un o ddau eglurhad. Un ydyw'r un a dybir yn y Oyfieithiad Cym- 
raeg a Saesneg cyffredin. Y mae hwnnw i'w wrthod, gan ddarfod ei seilio- 
ar ddarlleniad anghywir. *Yr ysbryd a roes efe i gartrefu ynom ni,* 
yn ddiameu braidd ydyw'r darlleniad priodol. Yr unìg ffordd arall, gao. 
hynny, i gael pwyslais y gwreiddiol ar y geîriau cyntaf yn y frawddeg 
ydyw ei chyfìeithu hi'n gwestiwn, a darllen y ddwy fel hyn— * Neu a 
ydych ohwi'n tybied mai ofer y dywed yr ysgrythyr? Ai at genfìgeny 
mae chwantyr ysbryd a osododd efe ynom ni ? Eithr rhoddi gras mwy y- 
mae. O herwydd paham y mae'n dywedyd, Y mae Duw yn gwrthwynefcSi'r 
beUchion, ao yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedig. ' Os mynnir gwneud y petfai 
yn eglurach fyth, rhodder cromfach o fìaen *Ai at genfígen,' ac aròl 
*rhoddi gras mwy y mae.* Gwrthodir yr eglurhad hwn gan amryw 
oblegid ei fod yn gwneuthur bwlch rhwng y oyfeiriad at yr ysgrythyr a'r 
dy^iad. Ond y mae y frawddeg, * o herwydd paham y maeyn dywedyd,*" 
yh ailafael ym mhen y Ilinyn. Fe'i gollyngasid am darawiad Ilygad, o 
herwydd brys yr awdwr i ddangos ei ddiben yn dyfynnu'r ysgrythyr ym»» 
Ymae bwlch ao ailddechreu brawddeg yn beth Iled gyffredin. Yn yr 




Adn. 5-6 



Iago IV. 



trefa ynom nî ? Eithr rhoddi gras mwy y mae : o herwydd 6 
paham y mae yn dywedyd, Y mae Duw yn gwrthwynebu y 



EpÌBtoI at yc Ëphesiaid, er engraifit (pen. iii.), ni gawn Paul yn cychwyn 
brawddeg yn adn. 1 : * Er mwyn hyn, myn Paul caroharor lesu Grist 
troeoch ohwi y cenhedloedd,* ac yn ei hail gymeryd hi i fyny yn adn. 13 : 
*0 herwydd paham yr wyf yn dymuno na Iwfrhaoch oblegid fy mlin- 
derau ì drosoch, yr hyn yw eich gogoniant chwi.' Gwir nad yw lago cyn 
l^yaured ysgrífennwr a Phaul. Y mae ei frawddegau, at eu gUydd, yn 
fwy gorphenol ; eto y mae ei ysbryd yntau*n dambaid ; ac i ysbryd felly 
beth sydd fwy naturiol na thorri ar gynllun oynta'r frawddeg, a dweud 
diben y dylyniad cyn rhoi'r dyfyniad ei hun ? 

Ai at çenfigen y mae chwant yr ysbrycl a blannodd efe 
ynom ni P Gair ydy w * plannu ' neu * osod ' neu * roddì i drìgo ' a 
arferid am blannu gwladychfa. Pa ysbiyd a feddylir? Nid ysbiyd y 
byd, fel y buasai'r darlleniad cyffredin yn ein gorfodi i ddeall y gair. Ond 
pa wedd ar yr hyn sy'n wrthwyneb i'r ysbryd hwnnw ? Pa un ai'r Ysbryd 
GlAn, ynte'r anian yn y credadyn syda yn fFrwyth gwaith yr Ysbrya ? Y 
cyntaf fe allai, er nad yw o nemawr bwys penderfynu rhwng y ddau, gan 
y daw y ddau yn ymarferol bron i*r un peth. 

Ai at genfìgen. Oenfigen yw y ffurf ar ysbryd y byd sydd gan lago 
fwyaf o naen eifeddwl trwy y gyfran hon i gyd. Y mae ceisio'n dibenion 
yn ffordd hunangar y byd, ar draws Iles dynion, ac heb ymofyn âg ewyllys 
yr Arglẃydd, yn ymadawìad oddi wrtho ef, yn odineb yn ei erbyn, pa mor 
aml ŵnnag y bo'i enw ef ar ein gwefusau. Bhannu Ile'r Goruchaf a'r 
byd ydyw, gofyn help oddi uchod, a dilyn ein cyngor ein hunain, bob 
yn ail. Llwyr ymroddiad i Dduẁ, heb rannu na darnguddio, yw nn o 
foddyliau mawr yr epistol (i. 8), ac yn bendifaddeu prìf feddwl yr 
adran hon. 

6. Bithr rhoddi gras mwy y mae. SetymaeDtm, Gras mwy, lU 
moé gras eisoes, * Pwy bynnag y mae ganddo y rhoddir iddo ' (Mat. ziii. 
lâ ; zzy. 29). Edryoh ymlaen y mae'r gair yma at y oymal diweddaf o'r 
dyfyniad sy'n dilyn, a hynny mewn gwrthgyferbyniad i'r hyn sydd yn 
aän. 5. Sylw orafE sydd gan Bengel ar gysylltiad y ddwy adnod. * Gras 
mwy, po bellaf y cilieoh cu oddi wrth genngen.* 

O herwydd paham y mae yn dsrwedyd. Sef Duw, neu air 
Duw, yr ysgrythyr. Oymh. Eph. t. 14. 

Y mae Dnw yn gwrthwynebu y beüchion. ...» Diau efe a 
watwar y gwatwarus ; ond ei ras arydd efe i'r gostyngedig' ydyw'rgeiriau 
yn ol y Beibl Hebraeg. Y mae'r dyfyniad, yma ac yn 1 Pedr y. 4, yr un 
fath yn union a'r LXX. ond un gair. Bhoddir * Arglwydd' yno'n lle 
* Duw.' Ond y mae lago a Phedr yr un fath a'u gilydd yn y gM ahaniaeth 
sydd rhyngddynt a'r LXX., pa un ai am fod Pedr yn dilyn lago, neu am fod 
y ddan yn dilyn copi o'r Hen Destament nad yw'n adnabyddus i ni, sydd 
gwestiwn. Oawn enghreifftiau yn y Testament Newydd o ddyfyniadau na 
ofayfiatebant yn fanwl i unrhyw gyfysgrif sydd ar gael yn awr. Yn 
Deut. yi. 5 rhydd yr Hebraeg, * A'th holl galon, ac ä'th hoU enaid, ao â'th 
hoQ nerth,' a'r L:^X. * A'th hoU feddwl, ao ft'th hoU enaid, ac â'th holl 
nerth ao fel hyn y dyfynnir yn Mat. zzU» 87, * A'th holl galon, ao â'th 



Digitized by 



50 



Iaöo IV. 



Adn. 6-9 



7 beilcbîon, onà yn rboddî gras i'r rhai gostyBgedig. Ym- 
ddarostyngwcli gan bynny i Dduw. Gwrtbwynebwob ddiafol, 

8 ac efe a £fy oddi wrtbycb. Nesêwcb at Dduw, ac efe a nesâ 
attocb cbwi. Glanbêwcb dch dwylaw, cbwi becbaduriaid ; 
a pburwcb eich calonnau, cbwi â'r meddwl dau-ddyblyg. 

9 Ymofìdiwcb, a galerwcb, ac wylwcb : tröer eicb cbwerthin 



hoU enaid, ac â'th hoil feddwL' Ond hawdd deall pa fodd y byddai llawer 
fiurf ar beth y byddai Uawer o adrodd amo. Dyna'r ffurf gyflredin ar 
Weddi'r Arglwydd yng Nghymru, cymysgfa ydyw o fíurf y Beibl Cymraeg 
a ffurf y Llyf r Gweddi Gyffredin. 

Y mae Duw gwrthwjrnebu y beilchion. Yn ol deddf 
ein perthynas ni âg ef» fel yr eglurir hi yn yr adnodau o'r blaen. Ond y 
mae yr ochr arall hefyd yn wir. * Y mae Duw yn gwrthwynebu y beilch- 
ion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedìg.' 

7. "îmddarostyngwch gan hynny i Dduw. * Gan mai dyn» 
un o amodau gras.* 

Gwrthwynebwch ddiafol, ac efe a fíÿ oddiwrthych. 
Dylasid, fel y gwel pawb, ar bob cyfrif rannu'r adnodau'n wahanol, 
rhoddi'r frawddeg yma a'r rhan gyntaf o'r adnod nesaf yn un adnod gyd 
â*u giiydd ; oblegid y mae y ddwy yng nghyd yn gosod i lawr ddeddí 
cymdeithas y credadyn â Duw yn ei gwedd gyÛawnaf, a hynny o'r ddwy 
oohr. y mae*r Arglwydd yn rhoddi gras mwy i'r neb y mae gras ganddo, 
yn un peth, gan fod pob buddugoliaeth ar ddiafol yn ei wneud ef yn hawB 
ei orchfygu wedyn. * Wedi i ddioiol orphen yr hoU demtasiwn, efe a ym- 
adawodd âg ef dros amser' íLuc iv. 13). Ac ar y llaw arall, y mae pob 
ymgais deg i feithrin cyfeiliach ä Duw, pa un bynnag ai trwy fodoion 
gras ai mewn bywyd cyffredin, yn siwr o dderbyn ei wobr. 

8. Nesewch at Bduw, ac efe a nesa atoch chwi. Darllenei 
yn fanwl Salm lxziü. 

Grlanhewch eich dwylaw, chwi bechaduriaid ; a phurwch 
eich calonnau, chwi a'r meddwl dau-ddyblyg. Gwel ar i. 8. 
Cyfarwyddyd yw y geirìau hyn, a'r rhai sv'n dilyn, pa fodd i nesan at 
Dduw, neu, os mynnwch chwi, eglurhad ar yr hyn y mae nesaa at 
Dduw yn ei gynnwys. Oymh. Sahii xv. ; rxiv. 3-5 ; Es. i. ; lviii. 3-10. Cyn y 
gallwn ni gael gwedd wyneb yr Arglwydd rhaid i'n hagosâd ni ato foa yn 
agosftd calon, ac yn agosftd bywyd. Rhaid iddo gynnwys gwir feddylfiyd 
y dyn, a chynnwys hefyd ei rodiad beunyddiol yn gystal a'i addunedau. 
Y mae nesau at Dduw yn waith oes, ao vn waith y dyn i gyd. Bhy 
hannerog a rhy oriog ydyw crefydd llawer o honom i ddwyn firwyth. 

9. Tmofìdiwch. Cawn ansoddair o'r un gwreiddyn yn Bhuf. vii. 24. 
* Ys truan o ddyn wyf û ! pwy a'm gwared i oddi wrth gorfi y farwolaeth 
hon?' 

A galerwch ac wylwch. * Gwae chwi y rhai Uawn ; oanys ohwl a 
ddygwch newyn. Gwae y rhaî a ohwerddwch yr awrhon ; oanys ohwi a 
alerwch ac a wylwoh.' Gwel hefyd Joel ii. 12-18. 

Troer 3ich chwerthin ohwi yn alar, a*ch llawenydd yn 



Digitized by 



Adn. 9-11 



Iago rv. 



51 



ẃwi yn alar, a*cÄ llawenydd yn drístwch. Ymddarostyng- 10 
woh ger bron yr Arglwydd, ac efe a'oh dyröhafa chwi. Na 11 
4dywedwoh yn erbyn eich gilydd, frodyr. Y neb sydd yn 



Ẁistwch. Cymli. Amos viiî. 10. Er nad yn y tristwoh ei hun y mae'r 
tfendith, ond yn nodwedd ac ystyr y tristwch. Duwiol dristwoh a feddylir, 
•lel y dengys yr adnod nesaf. Cymh. hefyd 2 Oor. vii. 9-10. 

10. Tmddarostyiigwch ger bron yr Arglwydd; ac efe 
a'ch dyrchafa chwi. Gwneir defnydd o*r adnod hon yn 1 Pedr v. 6, 
ile y mae gostyngeiddrwydd, yr un fath ag yma, yn cynnwys gostyngeidd- 
rwydd tuag at ddynion, yn gystal a thuag at Dduw. 

ÌV. 11, 12. — DlWEDDGLO y BHANNAU AB FBAWDOABWCH. 

Yr wyf wedi petruso llawer pa fodd i olygu y ddwy adnod hyn o ran eu 
«ysylltiadau, Y mae eu oysylltiad â'r adran ddiweddaf oU yn eglui 
•ddigon. Danghosir yno fod oenfìgen a diffyg brawdgarwoh tuag at 
4dynion yn ymadawiad oddiwrth Dduw ; ac ystyr ein hymddygiad ni at 
ddynion, yn ei berthynas â Duw, ydyw baich adn. 11 a 12. Ond y mae y 
newid arddull sydd yn y ddwy adnod yma, o'u oyferbynnu a duU cyfErous 
yr adnpdau o*r blaen, yn awgrymu, bid a fynno, fod meddwl yr awdwr yn 
«rafu am funyd i glymu ei gynghorion ynghyd ; a ohadarnheir yr awgrym 
yna pan ddarllennom ymlaen, a gweled yr arddull yn newid yn ddisymwth 
;W€dyn, yn trawsgyweirio eilûhwyl i'r cyffrous yn adn. 13. Amlwg yw, 
gan hynny, y saif y ddwy adnod dan sylw ar eu pennau'i hunain ; a ohan 
•en bod yr un mor amlwg yn perthyi^ yn nes i'r hyn sydd o*u blaen nag i'r 
hyn sydd ar eu hol, yr unig gwestiwn bellach ynte yw, pa un oreu eu 
^sylltu yn bennodol â'r gyfran ar * Feistriaid lawer ' (iii. l-iv. 10), neu 
^u cysylltu â'r darn ar frawdgarwoh i gyd (i. 19-iv. 10). Y diweddaf 
hwyrach yw y mwyaf boddhaol ar y oyfan. Ni a gawn felly beth sydd yn 
•gyffredin, mewn awdwr trefntis, yn arwyddo darn o addysg y gellir ei 
ystyried yn rhyw fath o gyfanwaith ar wahan i rannau eraill y llyfr, 
dyohweliad at y testyi^ fel y gosodìr ef i lawr yn i. 19-27. Cyweimod y 
gyfran honno ydyw cyweirnod y gyfran hon hefyd. Ao er mwyn gweled 
mor drwyadl y deil lago ei afael ar ei bwno, y mae'n werth ymdroi ennyd 
i gymharu yr agoriad i'r darn hwn â'r diweddglo. Gellir darllen i. 19-27 a 
. iv. 11, 12, y naill ar ol y Uall, heb deimlo ein bod yn newid y testyn o gwbl. 
Yn i. 19-27 dechreuir trwy ddangos mor groes i ýsbryd yr efengyl ydyw'r 
awydd i ddeddfu a beirniadu yn lle ufuddhau. Drwg y rhai sydd esgud i 
lefaru, a pharod i ddigofaint, ydyw, fod hynny o ymlyniad sydd ganddynt 
wrth grefydd yn dyfod i'r golwg yn f wy mewn gosod crefydd yn ddeddf ar 
eraill nag mewn cymeryd crefydd yn ddeddf iddynt eu hunain. Yn awr 
dyna*n union sydd yn y diweddglo hwn hefyd : ysbryd beirniadu yn Uadd 
ysbryd ufuddhau. 

11. Na ddywedwoh yn erbyn eich gilydd, frodyr. Ni 
olyga'r geiriau hyn, mwy na Ilawer o ymadroddion cyffelyb yn yr Ys- 
gr^thyr Lân, y dvlem ni ^uno â phawb. * Os peöhadunaid a'th ddenant, 
na ohytuna ' (Diar. i. 10) . • Gwae ohwi pan ddywedo pob dyn yn dda am 
danoch' (Luo vi. 26). Bhaid oyhoeddi dyledswydd yn aml heb nodi ei 
ohyferbyn, nao eglaio ei therfynaa. Heb law hynny y mae'r gair 



Digitized by 



52 



lâGO IV. 



Adn. i:. 



dywedyd yn erbya ei frawd, ao yn bamu ei frawd, y ma^ efe^ 
yn dywedyd yn erbyn y gyfraith, ac yn barnu y gyíraiih : 
ac od wyt ti yn bamu y gyfraith, nid wyt ti wneuthurwr 



' dywedyd yn erbyn ' i'w ddeall yn gydwedd ft rhediad yr adrannau o'r 
blaen, * dywedyd yn erbyn,' mewn ysbryd balch, hunan-gyfiawn, cenfìgen- 
Uyd. Gwel ar i. 20. * Goganau ' y cyfieithìr gair yn perthyn i hwn yn* 
ì Cor. zii. 20 ; a ohyfìeithìr un arall yn * athrodwyr ' yn Bhnt i. 30.- 

Y neb sydd yn dywedyd yn erbyn ei frawd, ac yn bamu 
ei frawd. lAjn yr ysgrifenwr ar lago yn Esbonìad ElÜcott ddarllen heb 
ŸV ' ac' Bhydd y Testament Saesneg Diwygiedig * neu ' i mewn yn ei 
le. Eglurhad, debyg, ydyw * barnu ei frawd * ar * ddywedyd yn erbyn ei 
Erawd,' ond oglurhad sy'n cryfhau yr ystyr. 

Sydd 3m djrwedyd yn erbyn y gyŵaith, ac yn bamti y 
gyfraith. Pa fodd tybed ? Dichon mai trwy iyned a swydd y gyfraitn, 
a bhafiu felly nad yw y gyfraith yn gwneud ei gwaith, ac nas gall hi e^ 
»vneuthur heb eì gymhorth ef ; digofaint gŵr yn ceisio cyflawni cyfiawndet 
Daw. Os yw y brawd a oddiweddwyd ar ryw fai heb ei oddiweddyd gai^ 
gerydd neu gosb, y mae y gŵr sy'n ei famu yn prysuro gweithrediad deddt 
Duw yn erbyn y troseddwr trwy gynnyg help ei gyngor ei hun a'i natur 
ddrwg ei hun i ddwyn hynny i ben ; ac es oes, o'r tu arall, arwyddion fod 
y troseddwr eisoes dan gerydd Duw — yn cael ei oUwng i galedwch, neuf 
mewn rhyw wedd yn gorfod dioddef o herwydd ei fai— yna y mae y sawl 
sy'n ei dmfenwi, ac yn ymhyfrydu yn ei ddarostyngiad, oystal agawgrymu 
nad yw'r cerydd yn ddigon ; fel y mae y neb sydd yn dywedyd yn erbyn 
ei frawd — yn bamu ei frawd, yn yr ystyr yma i hynny — yn euog o roi 
rhyw ddifiyg yn erbyn y gyfraith, sef aeddf Duw, y ddeddf foesol, og 
mynnir, er mai prin yr oedd ein dosbarthiad ni ar ddeddfau yn bod i 
feddyliau yr ysgrifenwyr sanctaidd, nac i neb arall y pryd hynny. Ffurt 
gyfiredin iawn, ysywaeth, ar yr ysbryd a gondemnir yma ydyw'r parodT 
rwydd sydd ynom i gyfrif digwyddiad gofidus yn fam ar ddyn, pan n» 
bydd y cysylltîad rhwng y gosp a'r trosedd yn eglur mewn un modd 
* Babbi, pwy a bechodd, ai hwn, ai ei rieni, fel y genid ef yn ddali ?' 
(loan ix. 2). Bhyw ymholiad tebyg, yn ddiau, a flinai'r bobl a fynegent i'i 
lesu am y Galileaid y rhai y cymysgasai Pilat eu gwaed yng nghyd â'u 
haberthau (Luc ziii. 1-5). ~ 

Ac od wyt ti yn bamu y g^rfraith, nid wyt ti wneuthnrwr 
y g3Ŵaith, eitnr bamwr. Cymharer yn ofalus Mat. viì. 1-5. 
Unwaith y gosodo dyn ei hun yn awdurdod i benderfynnu pa fodd y dylai y 
ddeddf weithredu, dyna ben ar ufudd-dod syml, diymo^n, yn ei hanes ef. 
Os bydd ufuddhau wedyn, ufuddhau fydd hwnnw ar ol holi llawer, a thioi 
a throsi llawer, a chwilio am esgusion yn llythyren y gyfraith dros íyned 
heibio i'w hysbryd hi. Dynion wedi arfer trin y gyfraith fel clorian i bwyso 
eiaiU, nes eu cyfrif eu hunain, a chael eu cyMf hefyd, yn awdurdodau 
&f y gyfraith, dyma'r rhai a ddaw mewn amser i olygu fod ganddynt hwy 
ryw hawl ar y gyfraith yn anad neb o'u cymydogion. Nid ymddengys yn 
debyg iawn iddynt hwy fod y gyfraith sydd yn gosod rhai oynefin â'i 
manylion hi ar uwch tir na'r cyffredin byth braidd yn eu bwrw hwy yn 
euog o'i throseddu hi. Os bydd anghysondeb rhwng eu buchedd hwy & hi. 




^dn. 11-12 



Iaoo IV. 



58 



27 gyfraith, eìthr bamwr. Un gosodwr oyfraith sydd, yr 12 
hwn a ddichon gadw a cholli. Pwy wyt ti yr hwn wyt yn 



mewn ymddanghosiad yn unig y bydd y rhan amlaf o lawer. Naw tro o bob 
•^deg, y mae dyn yn ddigon o Bab, ohwedl y Gardinal Newman, i * roi 
.cennad iddo'i han i bechu/ 'Efe yn ewyllysio ei gyâawnhau ei hun, 
jsk ddywedodd wrth yr leau, A phwy yw fy nghymydog?* (Luo x. 29). 
Pobl o*r fath yma, wedi arfer holi, yn Ile ufuddhau ar eu hunion, a ddy- 
•wedent fod tyng^ i aur y deml yn beohod, ond nad oedd tyngu i'r deml ei 
hunan ddim; fod tyngu i'r rhodd ar yr allor yn ddrwg, ond nad oedd 
tyngu i'r allor ddim (Mat. xxiii. 16-22). Nod oydwybod iach ydyw ei bod 
pan fo dyledswydd yn amlwg, yn gweithredu'n ddibetrus a diymdroi ; 
;ac mewn amgylchiad pryd y mae dyledswjdd yn amwys, nid oes gennym 
hawl i ddewis y tu esmwythaf gennym ni i'r amhwysedd hwnnw. Dyna 
reol yr Âpostol Paul ar bynciau y gall dynion da, gonest, wahaniaethu yn 
iBU. eylch. ' Gwyn ei fyd yr hwn nid yw yn ei farnu ei hun yn yr hyn y 
mae yn ei dybied yn dda. Eithr yr hwn sydd yn ^truso, os bwyty, efe a 
^ondemniwyd, am nad yw yn bwyta o fiydd» a pheth bynnag nid yw o 
fiydd, pechod y w * (Rhuf. xiv. 22-23). Ystyr y gair • ffydd ' yn y fan yna, 
<4ebyg, ydyw ymddiried llwýr fod y peth yn ei le. Y mae oydwybod iaoh 
yn gweithio'n ddigwmpas, fel greddf. Lladd y gweithrediad hyderus, 
greddfol, hwn y mae'r duedd i ^mu'n gilydd, ac mewn efíaith i famu'r 
gyf raith, trwy nodi'r Uwybr y dylai'r gy&aith ei gymeryd tuag at y tros- 
•^dwr. Amlwg yw, oddiwrth yr adnod nesaf , mai barau y gyfraith yn ei 
gweithredîadau cosbawl a feddylir yn yr adnod hon ; oblegid at y wedd 
yna ar awdurdod y Deddfwr mawr y cyfeirir yn bennodol. 

12. Un gosodwr oyfraith sydd, yr hwn a ddichon gadw a 
choUi. Y mae Testament Westcott a Hort a'r Cyfieithiad Diwygiedig o 
blaìd darlleniad arall, sy'n rhoddi ' A bamwr ' i mewn ar ol * gosodwr 
'Cyfraith ;' a'r cyfíeitliiaa goreu, yn ol y darlleniad hwnnw fyddai ' Un 
^dd ddeddfroddwr a bamwr. . . . Un felly, a dim ond uu.' Cymh. 
Ss. zzxiii. 22. Nid oes dim ystyr i farn na chyfraith ar wahan i^r 
fftwdurdod a'r gallu roi grym ynddynt. Pob bara nid yw ar y goreu ond 
eais, a chais amherSaith i ddarganfod neu ragweled barn Duw. Pan elo 
tii i siarad yn awdurdodol a therfynol, y mae hi'n gabledd, nid yn erbyn 
y sa^l a goUfernir ganddi, ond yn crbyn y Deddfwr a'r Barawr ei hun, yr 
'hwn y trawsfeddiennir ei swydd. Dyna ystyr rhai o gwestiynau'r 
Arglwydd i Job, gwawdio'r ddoethineb na fedr roi grym yn ei barn. * A 
• orohymynnaist ti y bore er dyddyddiau? a ddanghosaist ti i'r wawr- 
^dydd ei Ue? i ymaflyd yn eithafoedd y ddaear, fel yr ysgydwer yr 
^anuwiol allan o honi hi' (Job zxzviii. 12, 18). 

Pwy wyt ti yr hwn wyt jm bamu arall P Yn ol y darlleniad 
.goreu, Bamu dy gymydog, Defnyddîr ystyriaeth yr adnod hon gan Paui 
^Rhuf. ziv. 4), lle, o bosibl, y bwriedir cyfeiriad at eiriau lago. * Pwy wyt 
-ti, yr hwn wyt yn bamu gwas un arall ? I'w Arglwydd ei hun y mae efe 
yn sefyll neu yn syrthio.* Dechreuwyd y rhan yma o'r llythyr trwy seilio 
ranogaebh i frawdgarwch ar gymeriad yr Anfeidrol fel Duw pob gras 
^i. 18, 19). Yma seilir cyfíelyb anogaeth ar eí gymeriad ef fel Barnwr. 
.Jl drwg mawr yr ysbryd anfrawdol y dywedwyd yma gymaint o bethau 
:3nor finiog am dano, ydyw, ei fod yn wrthryfel yn erbyn Duw. Rhai wedi 




6i 



Iaôo I¥. 



Adn. 12^1^ 



13 barnu arall? Idào - yn awr,* y rhŵi ydych yn dywedyd, 
Heddyw neu yfory ni a awn i gyfryw ddinas, ao a arhosw»- 



ymddielthrìo oddi wrtho ef sydd dan ddyìanwad yr ysbryd hwn. DifFyg.. 
ymgynghori âg e£, ao ftg ef fel ei datguddir yng Nghrist lesu, dyn^ 
wreiddyn y bai. 

DAU RYBUDD I'R LLWYDDIANNUS (IV. 18— V. 6). 

Dengys yr * Iddo yn awr * yn nechreu pob un o'r ddwy adran yma eu 
bod yn perthyn yn o agos i*w gilydd, a*u bod gyd a'u gilydd yn gyfran ar- 
wahân. O i. 19 hyd iv. 12 ymdriniai'r awdwr yn bennaf â phechodau 
pheryglon rhai yn enwi enw Crist. Y mae ei lygad yn y rhannau ynŵ- 
fir ddosbarth blaedllaw oymdcithas ; eithr nid yw eto'n cyfeirio'i eiriau yn 
bennodol atynt hwy dan eu henwau. Gwna hynny yn iv. 13-v. 6 ; a thra^ 
y bu o'r blaen yn son, ar y cyfan, am adílas anuwioldeb y byd ar rai sb- 
^rifìd yn ddisgyblion y Gwaredwr, y mae ganddo'n awr rywbeth i'w 
ddweud wrth ddosbarth Uwyddiannus cymdeifchas yn gyffredinol, pa un 
bynuag ai y tu fewn ai y tu allan i'r eglwys. Dyfala amryw o'r esbon- 
wyr y byddai Epistol lago'n o debyg o gael ei ddarllen a'i barchu gai^ 
luddewon rai, yn gystal a Ghristnogion ; ao nid oes dim yn erbyn i ni 
dvbied hynny, gan fod llawer o gyfeillach eto rhwng Oristnogion aa 
luddewon, a bod y Gristnogion yn dilyn defodau addoliad yr hen 
gi"efydd, heb law yr eiddynt eu bunain. Dyry traddodiad le i gasglu íodî 
lago'n dra chymeradwy, tra y bu efe byw, gan gryn nifer o'i gydgenedl y 
tii allan i gylch y disgyblion, a bod llawer o honynt yn bur ddigllawn wrtb 
y rhai a barasant ei farwolaeth. (Gwel Rhaglith). Nid oes yn y ddwy 
adran yma fawr o le i feddwl fod y rhai a gyferohir, i gyd, na'r rhan fwyaf 
o honynt, yn honni meddu ysbryd Crist, a bod yn ddilynwyr iddi. Anghy- 
Rondeb a hunandwyll rhai yn honni peth felly sydd hyd yma wedi cael^ 
mwyaf o sylw ; ond dyma ddynion yn awr sy'n euog o anuwioldeb amlwg 
mewn iaith ac ymddygiad. Er cydnabod fod Duw, ni chymerent ef i*r 
cyfrif, ni ddisgwylient wrth ei gyngor ef, ac nid ystyrient ei lywodraeth ef 
arnynt, na'u cyfrifoldeb hwythau iddo. 

Testynau'r rhybuddion yw : * Beth ydyw eich einioes chwi ?' (iv. 13-17),- 
ac * Wylwch ac udwch am eich trueni sydd yn dyfod arnoch ' (v. 1-6), an- 
ûorwydd bywyd, a sicrwydd bam. 

iv. 13-17. — *Beth yw bich einioes chwi?' 

13. Iddo yn awr. Gair i alw sylw, a hynny, o bosibl, mewn modd'. 
cyffrous, fel pe dywedem ninnau, * dowch yn awr.' 

Y rhai ydych yn dywedyd, Heddyw neu y fory ni a awn 1 
gyfryw ddinas. Pr ddinas yna, gan ei henwi hi. i'r ddincts a*r- 
adinas» 

Ao a arhoswn yno flwyddyn, ac a farchnatawn, ac a<. 
enillwn. Peth cyfíredin ym mysg yr luddewon oedd newid eu trigfa'n 
fynych. Y mae un o'r esbonwyr yn crybwyll Acwila a Phriscila ya 
siampl. Gwel Aot. xviiì. 1-3. 

Yma, fel yn nameg y goludog ynfyd (Luc xii. 16-21), y mae y drwg, nìà^ 
mewn cynllunio, ond mewn gadael pethau pwysig o'r cyfrif ; nid yn yr 



Digitized by 



Âdo. 1845 



Iaoo IV. 



65 



yno flwyddyn» ac a íarchnattâwn, ao a ennillwn : T rhai 14 
ni ŵyddoch beth a fydd y fory. Canys beth ydyw eich 
eînioes chwi ? Canys tarth ydyw, yr hwn sydd dros ychydig 



ddywedyd, Os yr Arglwydd a*i myn, ac os byddwn byw, ni a 



hyn a ddywedir ac a feddylir gymaint ag yn y peth a adewir heb ei 
ystyried. Gwneuthur eu trefniadau heb ymgynghori á Duw, fel pe bai 
hawl ganddynt ar eu heinioes aU digwyddiadau oll, i'w trefna fel y 
mynnent. 

14. T rhad ni wyddoch beth a fydd y fpry. * Nac ymfErostia 
o'r dydd yfòry, canys ni wyddost be^th a ddigwydd mewn diwrnod' 
(Diar. xxvii. 1). * Na ofelwch dros drannoeth ; canys trannoeth a ofala am 
ei bethau ei hun : digon i'r dîwmod ei ddrwg ei hun ' (Mat. vi. 34)* 

Oaaiys beth ydyw eich einioes chwi P Pa fath ydyw t 

Canys tarth ydyw. Tarth ydych, yn ol y darlleniad goreu. Nid 
oes fawr f wy o rym yn yr ail * Ganys * yma na phe dywedem ni * wel,* nen 
ryw air cyfíelyb i gadw cysylltiad y brawddegau. Yr oedd yn o hawdd gan 
awduron y pryd hynny roi cyswllt i mewn heb lawer o alw am dano o ran 
yr ystyr, er mwyn îlyfnhau y treigliad o'r cwestiwn i*r ateb, yn lle 
dechreu brawddeg yn hoUol noeth a dirybudd. Yr oedd ganddynt, fe 
ddichon, well clust at lyfndra ymadrodd nag sydd gan awduron yn awr. 
Cym. 1 Cor. ix. 10. * Canys er ein mwyn ni,' lle y mae'r Cyíìeithiad 
Diwygiedig yn darllen, * lë, er ein mwyn ni.* Gwnai ' Wel, tarth ydych,* 
neu * lë, tarth ydych,' y tro yn y fan yma. Yn ol Dr. Morgan, * Tarth 
yn wir ydyw.* 

Yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hynny , 
jrn diflannu. ' A'n henw ni a anghofir mewn amser, fel na chofio neD 
ein gweithredoedd ; a*n heinioes ni a â fel ôl niwl, ac a wasgerir fel 
cwmwl, yr hwn a ymlidio pelydr yr haul, a'r hwn y byddo ei wres ef drwm 
wrtho' (Doethineb Solomon, ii. 4). Gwel hefyd v. 1-14 o'r un llyfr. 
Arganmolir yr un feddyginiaeth i'r ysbryd balch, annibynnol ar Dduw, , 
yma ag yn i. 10-11. Meddwl beth mor anwadal yw Uwyddiant, mor 
sigledig i roi dim hyder arno. Prydferthwoh bywyd, a'i gynlluniau o'i 
fiaen, a'i obeithion yn ymagor, nìd yw ond prydferthwch niwl gwlanog y 
dyffryn ben bore. 

15. Lle y dylech ddywedyd. Yn llythyrennol, Yn lle dywedyd o 
honoch, 

Os yr Arglwydd a'i myn, ac os byddwn bjrw, ni a wnawn 
hyn, neu hynny. Os yr Arglwydd a\ mynt ni a fyddwn byw, ac a . 
wnawn hyn, neu hynny. Nid rhan o'r amod ydyw cael byw, namyn rhan 
o*r hyn sy'n troi ar yr amod. Y mae ein bywyd ni, a'r cwbl y mae 
hynny'n ei gynnwys, yn Uaw'r Arglwydd. Yn ei law ef y mae ein hiam- 
serau (Salm xxxi. 16). Fe â dyn, a bywyd dyn ar y ddaear, er eu Ueied, 
yi) fawr o'u cysylltu âg ewyllys Duw. Fel y sylwa Stier, nid ystyr y 
geiriau hyn ydyw, fod eisieu i ddyn gofio dweud * Os yr Arglwydd a'i myn,* 
neu ryw air cyfielyb, yn ei Iythyraa a'i ymddiddanion, fel y gwna rhai o 



yn ymddangos, ac wedi h; 




diflannu. Lle y dylech 15 



Digitized by 



56 



Iago IV, 



Adn. 16-17 



16 wnawn hyn, neu hynny. Eithr yn awr gorfoleddu yr ydych 

17 yn eioh ymfl5rost ; pob cyfryw orfoledd, drwg ydyw. Am 



ran deíod ao arfer ; ond y dylai byn f od yn y meddwl, pa un bynnag a 
ddywedir ef ai peidio. 

16. Bithr yn awr gorfoleddu yr ydych yn eioh ymflrost. 

Y cyntaf o'r ddau air yna yw'r gair cyfiredin am orfoledd ynyrystyr o 

* ymfirost/ Ymddengys na cheir yr ail yn y Testament Newydd ond ynui 
ac yn 1 loan ii. 16, lle y cyfieithir ef * balchder/ * balchder y bywyd.* 
Bhyfedd cael dau air mor gyffelyb eu hystyr wedi eu oyBylltu tíí njîu 
Oallai y frawddeg olygu un o ddau beth : (1) Gallai fod eu balohder mor 
benuchel nes peri iddynt orfoleddu ac ymorohestu Tnddo. Dyma bobl 
heb gywilydd arnynt fod yn falch. GsJwant y beilchion yn wynfydedfig. 
Neu (2) Gîáhllai fod y diweddaf o'r ddau air wedi ei ddodi i mewn er mwyn 
duigos eu dull hwy o ymorchestu, fel y cynnwysai * yn eich hymffroet,' 

* yn eîch balchder,* ddarluniad o ddull eu gwagorfoledd, ^ nid o*r hyn 
oedd yn destyn iddo. Y diweddaf sydd debyoaf o fod yn iawn. Y mae y 
gair < ymffrost * yn y rhif liosog, < ymffrostiau.' 

Pob ojrfryw orfoledd, drwg ydyw. Pob gorfoledd ymífrostgar, 
pob gorfoledd y tu allan i gylch ein hawdurdod a*n hawl. Gíwel 
Bhuf. zii. 8. Y mae'r bobl yn ymroi i'w oynlluniaa, ao yn camol eu rhag- 
olygon, fel pe hwy fuasai'n trefnu pob peth. Beth ydyw'r ysbiyd iaeb, 
anystyriol yna, sy'n fyddar i bob rhybudd, wedi ymgladdu yn helyntion yr 
alwedigaeth, betn ydyw hwn yn y gwraidd ond angof o Dduw ? 

17. Am hyimy. Bhy gryf braidd yn y fan yma. Gwnelsai •ítìly ' ▼ 
tro ; oanys nid cas^iad oddi wrth ymresymiad sydd yma, namyn diwedd- 
glo i iybudd cyfirous. 

Pr neb a fedr wneuthur dadoni. Medni yn yr ystyr o íoybod, 
neu fod wedi dysgu, 

Peohod ydyw iddo. Gwell, T mae ganddo^ nen F mas amo 
bechod, Sef y pechod o wybod a pheidio gwneud, gwybod fod ei einioes 
a'i gwbl yn Uaw Buw, ac eto fhirfio'i gynlluniau fel pe na buasai Duw ya 
bod. A fedro ar wneuthur da, ynte, ac nû gwneío, y mae amo bechod. 
Ymddengys i mi fod oyfieithu fel yna'n dodi'r adnod yn ei lle yn y 
paragrafi ; ond yr oedd amaf braidd ofn ei gynnyg ar fy nghyfrifoldeb 
nun, gan nad oes yr un esboniwr a ddarllenais i yn ei roi. Mi ym- 
gynghorais gan hynny âg ysgolhaig o'r radd flaenaf, y Proílesor BiohúdB, 
gynt o Gaerdydd, yn awr o Bydychen; ao y mae efe yn cwbl gymer- 
adwyo'r cyfíeithiad hwn, ac yn dyfynnu esiamplaa o Boeg y Testament 
Newydd o'i blaid, ym mysg eraiÚ, Acta« zxi. 23. < Y mae gennrm ni 
bedwar gwŷr.' Yr un gystrawen yn union ag sydd yma ; ao t» d^ehon 
mai geiriau lago oedd y rheiny hefyd, a bwrw fod Luo wedi oofnodi'n 
fanwl. Yr oedd Luo yno, beth bynnag. Y mae'r oyfieithiad oyffredin yn 
rhoi mymryn o gamosgo i'r pwyslais, ac yn rhoi Ue felly i gamadeongliad. 

Y peth a dery ddyn gyntaf wrth ei ddarllen yw mai baioh yr adnod ydyw, 
f od pechodau o esgeulusdod yn gystal a pheonodau o gyflawniad yn beoh- 
odau mewn gwirionedd. Nis gall yr egluihad hwnnw fod yn ei le, gan na 




Adn. 17 



Iaoo IV. 



57 



hypny i'r neb a fedr wDeatbur daionî, 8C nid yw yn ei 
wnetttbur, pecbod ydyw iddo. 



lyddai posibl felly gjsylltu'r geiriau á'r adnodau o*r blaen. Ao o rah hynny. 
go anawdd ydyw cael cysylltiad i*r aânod o gwbl. líyn rbai, a Mayor yn êu 
plith, f od yma gyfeìriad at yr boU anogaethau o i. 19 hyd yma. Önd gwelJ 
AT y .eyían olygiad Uuther ac eraiU, mai gwneud goeodiad eyfíredínal y 
mae'r awdwr, a'i lygad er hynny yn bennodol ar yrhyny m&e iiewydä 
«i ddweud yn y paragrafi yma. Fe ragdybir o bosibl fod rhywnn yn 
Ateb, wedi olywed darllen yr hyn a ddywedasid yma am y perygl o fyned 
jyn ymarferol ddi-dduw, trwy beidio ymgyrgori â Duw ym mhob <lim. 
Gallai rhywun ateb yng ngwyneb hyn yna, mai gwirìonedd pìaen, eynefin 
iawn, ydoedd fod einioes dyn mor ddiflanedig, a*n bod ni*n dibyonu bcb 
moment ar ewyllys yr Argl wydd. * Yr ydym i ^fá yn gwybod hynny .* • lê, ' 
•eb&i lago, * ei wybod yr ydyoh, ao nid gweithredu wrthc' ' Os gwyâdoeb 
y pethau hyn, gwyn eich byd os gwnewch hwynt ' (Loan xiü. l^. 
«llai nad oes yr un bai y mae proffeswyr orefydd yn fwy tueddol iddo ra 
hwn, cydnabod gwirionedd heb fyw yn eî lewyroh ; ao ni a ^ryddom fod 
fayn yn un o hofif bynciau dysgeidiaeth lago. GweÌ i. 19-27; ii. IB-26 ; 
tU. 18. 




58 



Iago V. 



Adn. 



PENNOD V, 

1 IdDO yn awr, chwi gyfoethogion, wylwch ac udwch am. 

2 eich trueni sydd yn dyfod arnoch. Eich cyfoeth a bydrodd,. 
8 a*ch gwisgoedd a fwyttâwyd gan bryfed. Eich aur a'cb 

arian a rydodd ; a'u rhwd hwynt a fydd yn dystiolaeth jn 
eich erbyn chwi, ac a fwytty eich cnawd ohwi fel tân. Chwi 



Y. 1-6,— 'Wtlwoh ao üdwch am eich tbueni sydd yn dyfod 

ABNOCH.' 

1. Iddo yn awr, chwi gjrfoethogion, wylwch ac.udwch am 
eich trueni sydd yn dyfod €brnoch. Y mae ol cynnefindra â*r 
profEwydi yn amlwg lawn ar y darn yma, fel yn ìy. 8-10. Oymh. er 
engraifft Amos v. 16-17 ; Es. xxxiii. 9-12 ; Hab. ii. 9-10. 

2. Eich cjrfoeth a bydrodd. Digon tebyg mai oynnyrch y ddaear^ 
deunydd ymborth, ŷd ao yn y blaen, a feddyfir wrth y cyfoeth yma ; 
oblegid fel y dywed Calfín, gall fod yr awdwr yn yr adnod hon a'r nesaf yn ^ 
golygu enwi tri math ar olud— bwyd, a diUad, ac arian, Trwy bydru y 
llygrid ymborth. 

A'ch gwisgoedd a fwytawyd gan bryfed. Dyna'r difethdod 
cyfEredin ar ddiUad, lle y bo mwy o honynt nag sydd eisiea. Yr oedd 
dillad yn y Dwyrain yn fath o gyfoeth a fawr hoffîd ; ac ymddengys fod 
gan foneddigion fwy lawer nag a wnai y tro, a bod, heb law y balchder 
o'u gwisgo, gryn hyfrydwoh i rai yn éu cael a'u cadw, tebyg i*r difyrwch 
sydd gan rai yn awr raewn hel dodrefn diddefnydd fwy na llon'd eu tai» 
Y mae Adam yn cofîâu hanes Joseph yn rhoddi pâr o ddillad i bob un 
o'i frodyr, a phum' pár i Benjamin (Gen. zly. 22), a gwaith Samson 
yn cynnyg i'w gyfeilUon ddeg-ar-hugain o len-Uieiniau, a deg^ p&r ar 
hugain o ddillad (Barn. ziv. 12, 13), a gallesid ychwanegu hanes Achan 
yn esiampl i'r un perwyl (Jos. yii. 21). Yr oedd mantell Fabilonig deg yn 
rhan o'r diofrydbeth. 

3. Bich aiir a'ch arian a rydodd. Oyfyd yr esbonwyr yn y faa 
yma gwestiwn braidd heb ei eisieu. Paham y dywedir fod aur ac arian 
yn rhydu ? Sylw Plumptre ydy w y mwyaf digwmpas, mai arfer y gair 
* rhwd ' yr ydys yn gyfiredinol am y Ilygru y mae pob metel yn agored iddo, 
ond ei chadw yng nghyraedd yr awyr ddigon o hyd. Y gair xîryfaf a'r 
hawddaf ei ddeall sydd oreu mewn darluniad grymus fel hwn. Buasai 
manylu ar y pwnc, megis mewn traethawd ar feteloedd, yn tynnu min y 
cwbl. 

A'u rhwd hwynt f^rdd yn dystiolaeth yn elch erbyn chwí. 
Neu Yn dystiólaeth i chwi, Y naill cyn gywired a'r llall Y mae y rhwd 
yn dystiolaeth, a'r pryfed a*r pydredd yr un fath, trwy ddangos fod gormod 
o gyfoeth gan yr un rhai. I)yna fo, yn pydru ar eu gilydd o eisieu gallu 
o'r rhai a'i meddant wneud defnydd o hono ; a thra y mae'r ychydig yn 
cronni golud nad yw da i ddim, dacw'r Uiaws tlodion yn goddef angen & 
thrueni. 



Digitized by 



Âdn. 8-4 



Lu30 V. 



59 



a gasglasoch drysor yn y dyddiau diweddaf . Wele, y mae 4 
oyflog y gweithwyr a fedasant eich meusydd chwi, yr hwn a 
gam-attaliwyd gennych, yn llefain : a llefain y rhai a fed- 



Ac a fwyty eich cnawd chwi fel tan. Nid yr eiddo'n unîg sy'n 
rhydu, ond y dynion. Y mae y rhwd wedi eu oerdded hwythau, ac ynysu 
eu cymeriadau fol gwahanglwyf, neu ddolur Uidiog ar gnawd. Gwelsom 
ddiUad, neu ddodrefn yr ystafeil, yn cadw hadau clefyd, ac, ond odîd, 
breswyiydd yn ei gael oddi wrth y rheiny. Y mae rhwd golud y cybydd 
yn ei rydu yntau. * Y mae trueni blin a welais dan yr haul, cyfoeth wedi' 
eu cadw yn niwed i'w perchennog * (Preg. v. 13). 

Ohwi a gasglasoch drysor yn y dyddiau diweddaf. Fel 
yna'n ddiau, yn ol y Gymraeg a'r Saesneg Diwygiedig, nid * erbyn y 
dyddîau diweddaf,' fel y Saesneg. Y mae y dyddiau eisoes wedi dechreu, 
y dyddiau oyn ymweled o'r Arglwydd â*r genedl mewn bam, adeg a • 
ystyrid gan y Cristnogion cyntaf yn gyfamser a diwedd y byd. Wedi 
rbybuddion yr Arglwydd am ddinystr Jerusalem (Lucxiii. 1-9; xix. 41-44; 
Mat. xxiv.), dal y mae y rhai hyn i dyrru golud, gan anghofio'u hunaitt 
mewn moethau beunydd, ac anghofio Duw. 

Y mae fod gormod o gyfoeth gan yr un rhai, ynddo'i hunan, yn berygl. 
Heb law ei fod yn myned yn fwy nag a all gofal a medr y perchen ei drin^ 
y mae ei iawji ddefnyddío yn myned yn anìaaws fel y bo'r swm o hono yn 
cynyddu. Pan fo gan yr un dyn ormod o ganghennau masnach, neu 
ornìod o diroedd yn ei feddiant, rhaid iddo, wrth reswm, bennu rhaglaw- 
iaid ac is-ragîawiaid, fel y mae i3ob cam sy'n cael ei wneud yn llai o 
ddolur i gydwybod y perchen na phe buasai'r cwbl yn uniongyrchol dan ei 
lygad ef ei hun. A chyda hynny buasai y gormod golud sydd gan yr 
ychydig o dan drefn decach yn help i leddfu dioddefiadau'r anghonnog^ 
Bywedai hen awdwr, mai ffermydd mawrion a ddifethodd yr Ital. Ni a* 
wyddom mai un o achosion adfeiliad Israel gynt oedd prynnu y tlawd gan 
y goludog, a rhoi'r tiroedd at eu gilydd i ffurfio ystatiau eang i'r gwŷr 
mawr, yna diboblogi'r rheiny o'r teuluoedd a fuasai unwaith yn byw 
amynt. * Gwae y rhai sydd yn cysylltu tŷ at dỳ, ac yn cydio maes wrth 
faes, hyd oni byddo eisìeu lle, ac y trigoch chwi yn unig yng nghanol- y 
tir :' ambell i ŵr mawr yma ao acw wedi gwneud darn o wiad yn anghyf- 
anedd, er mwyn iddo ef gael digon o le ; a'r trigolion erbyn hyn yn* 
gaethion iddo ef am eu mân ddyledion, neu yn weision cyfiog iddo ; * Fel> 
y trigoch yn unig yng nghanol y tir' (Es. v. 8). *Ni fedrant wneuthuc 
uniondeb, medd yr Arglwydd: pentyrru y maent drais ac yspail yn ev 
palasau. ... A mi a darawaf y gauafdy a'r hafdy; a derfydd am 
y tai ifori; a bydd diben am y teiau mawrion, medd yr Arglwydd'' 
(Amos iii. 10-15), 

4. Wele, y mae cyflog y gweithwyr a fedasant eich meus- 
ydd CÌLWÌ. Y mae sylw crafE a chynhesol hefyd o waith Galfìn ar y 
gair hwn— prawf, pe bai eisieu, fod y farn boblogaidd am yr awdwr hwnnw, 
fel un oeraidd a sychlyd, yn o bell o'i lle. Dangos y mae efe mor addae 
yw'r esiampl a nodir yma o blith gweithwyr yn gyffredinol, sef y mede> 
wyr. * Canys beth sydd waelach na llewygu a newynnu y rhai y mae eu 
Uafur yn ein cadw ni à bara ' 



Digitized by 



60 



Iago V; 



Adn. 4-6 



asant a âdaeth ì mewn i glastian Arglwydd y Uuoedd* 
5 Moethus fuoeh ar y ddaear, a thryihyll; meithrin eioh 



Yr hwn a gamatáliwvd gennych. PeidioH dalu yn éi adeg, nea . 
heidioH dalu o gwhl. Nid fod llawer o gyfoeth gan iyw yohydig, na4 fod 
yn gwneuthur niwed i*w berchen, ydyw'r nnig gŵyn. Y mae, lawer p 
hono, heb law hynny, wedi ei gamgael 

7n llefain : a llefain y rhai a fedasant. Gair gwahanol l'r nn 
sydd yn nechreu'r adnod, ond heb ddim gwahaniaeth o bwys yn y meddwl. 
Weí pe dy wedid, * Gyílog y gweithwyr y rhai a laddasant eich meosydd 
chwi/ ac yma, LlefÍBi.in y rhai a fedasant. 

A ddaeth i mewn i glustian Arglwydd y Unoedd. Arglwydd 
y Sahaoth, Gwel Rhuf. ix. 29, yr unig le arall lle y ceir y gair yn y 
Testament Newydd. Dyfynu yr ydys yno o Esaiah i. 9. 

Ymadrodd pur gynnefìn yn yr Hen Destament ydyw * llefain * yn ystyr 
yr adnod hon. Weithiau'r trosedd sydd yn llefain. * Llef gwaed áy frawd 
fiÿdd yn gwaeddi arnaf fí o'r ddaear ' (Gen. iv. 10). * Am fod gwaedd 
Bodom a Gomorrah yn ddirfawr, a'u peohod hwynt yn drwm iawh; dis- 
gynaf yn awr, ac edryohaf, ai yn ol eu gwaedd a ddaeth ataf û y gwnaeth- 
ant yn hoUol ; ac onid ê, mynnaf wybod * (Gen. xviii. 20-21). Waith arall 
y neb a gafodd gam trwy y trosedd sy'n llefain. Felly mewn ysgrythyr 
sy'n ddiameu braidd ar feddwl lago wrth ysgrifennu'r geiriau (Deut. 
xxiv. 14-15). 'Na orthryma was cyflog tlawd ac anghenus o'th frodyr» 
neu o'th ddieithrddyn a fyddo yn dy dir, o fewn dy byrth di. Yn ei 
ddydd y rhoddi iddo ei gyflog ; ac na faohluded yr haul arno ; canys tlawd 
yw, ac â hyn y mae yn cynnal ei einioes, fel na lefo ar yr Arglwydd yn dy 
erbyn, a bod pechod ynot.' Cyf unir y ddwy lef yn y fan yma, ilef euog- 
rwydd y gorthrwm, a Uef gofidiau y gorthrymedig. Llithra'r awdwr yn 
bur naturìol o'r naiU i'r llall. Y mae'r gyflog a gamataliwyd yn llefain ; 
a Uefain y rhai a fedasant a ddaeth 1 mewn i glustiau Arglwydd y Uu- 
oedd. 

Y mae'n werth holi, nid mewn ysbryd rhagfamllyd, ond er mwyn bod 
yn fyw i beryglon golud, pa faint o oludoedd anferth ein dyddiau ninnau 
a gasglwyd heb drais a cham? Gall fod perchennog presennol y golud yn 
eithaf diniwed ; ^aU fod y golud ei hun, ar hyn o bryd, yn cael ei ddef- 
nyddio'n weddol ddoeth ; ond pe caem yr hanes i gyd yn onest, pa faint o 
weithwyr f u'n gweîthio ar lai na digon o dftl ? Pa sawl cydymgeisydd 
a andwywydtrwy werthu'n rhy rad? Pa sawi rhuthr creulawn a wnawd 
i werthu dyn i fyny, heb fod yr elw i'r echwynnwr yn ddim byd tebyg 1 
gyfartal â'r golled i'r dyledwr ? Pe caem ni wybod hyn oll, fe welid, y 
mae Ue i ofni, mai ychydig o dai mawrion yn ein dyddiau ninnau a adeil- 
adwyd heb waed. 

Y mae Arglwydd y Uuoedd eto yn dyst cyflym yn erbyn camatalwyr 
cyflog y cyflogedig, a'r rhai sydd yn gorthrymu'r weddw a'r amddifaid a'r 
dieithr ac heb ei ofni ef (Mal. iii. ö). 

5. Moetlins fnoch ar y ddaear a thrythyll. Dyma'r golud a 
gamenìUwyd yn cael ei gamdreulio. Un o'r creaduriaid mwyaf dirmygos 




Aân. 6-6 



Iaoo V. 



61 



oalonnaa a wnaethoch, megis mewn dydd Uaddedigaeth. 
Gondemniasoch a Uaddasoch y cyfìawn ; ac yntau heb sefyll 6 



ar wyneb daear ydyw dyn oybyddlyd at bob diben ond ei ddibenìon 
Uygredig ei hunan. Onid adwaenom nl ugeiniau o bobl glyd amynt, na 
cheir ganddynt ond yohydig Bylltau at unrhyw elusen neu waith da, Ue y 
gwariant yn ddireswm ar f oethau iddynt eu hunain ? A dengys profíad 
pob cenedl weddol Iwyddiannus fod moethau a seguryd yn magu Uygred- 
igaethau. 

Meithrin eich calonnan a wnaethoch, megis mewn dydd 
lladdedigaeth. Nid yw'r • megis * i f od i mewn. Y mau dau feddwl 
gwahanol iawn ar ystyr y geiriau diweddaf. (1) Bama'r rhan fwyaf o*r 
esbonwyr Saesneg mai aydd y fam oedd i fod ar y cyfoethogion ydyw 
* dydd Uaddedigaeth.* Pesgasant eu hunain fel yohain, yn ddifeddwl am 
eu diwedd ; a daliant 1 bori yn y dydd a bennwyd i*w Uadd. (2) Y syniad 
arall ydyw'r un oedd gan y copiwyr wrth roi « megis * i mewn, mai darlun- 
iad sydd yma, fel yn yr adnod i gyd, nid o*r fam, ond o fywyd moethus y 
rhai oedd yn tynnu'r fam amynt. Diwrnod gwledda ydyw diwmod 
Uadd ; a byw yr oedd y bobl yma fel pe buasai hi'n ddydd lladdedigaeth 
arnynt o hyd. Y mae awdurdod Plummer — ^yr esponiwr goreu y gwn i 
am dano, ni ddy wedaf ar y Uyfr i gyd» ond ar y paragrafi hwn yn ben- 
difaddeu — dros f eddwl y cymer y geiriau * mewn ,dydd Uaddedigaeth ' yr 
ystyr yna yn eithaf teg, heb roi ' megis ' o'u blaenau ; ao er na phender- 
fynna Plummer ei hun yn rhyw groew iawn rhwng y ddau olygiad, fe 
ddyfynna ysgiythyr sydd yn help, dybygid, i benderfynnu o blaid y diweddaf 
o'r ddau (Esaiah xxii. 12-18). ' A'r dydd hwnnw y gwahoddodd Arglwydd 
Dduw y lluoedd rai i wylofaîn, ao i alamad, ac i foeledd, ac i ymwregysa 
â sachlian : ac wele lawenydd a gorfoledd, gan ladd gwartheg, a Uadd 
defaid, gan fwyta eu cig, ac yfed gwin : bwytawn ac yfwn, canys y fory, 
meddant, y byddwn feirw.* Yn awr ni ganfyddwn gyffeJybrwydd mawr 
rhwng dechreu'r paragraff hwn a*r ysgrythyr yna. * Wylwoh ac udwch 
am eîoh trueni sydd yn dyfod arnoch,* fel y mae'n ddigon tebyg fod y 
broffwydolìaeth ym meddwl lago ; ao os felly, diau fod ^ darlun yna o 
ladd gwartheg, a defaid, a gwledda, yn ei feddwl ac mai dyna sydd i'w 
ddeall wrth ddydd Iladdedigaeth. 

6. Gondemniasoch a lladdasoch y cyfìawn ; ac yntau heb 
sefyll i'ch erbyn • Euocâu a wnaetnoch a üadd y cyfìon ' (WiUiam 
Salesbury). Yntau nid yw*n sefyll i^ch erbyn, Fe all y gorthrymwyr hyn 
gyflawni Ilawer o'u peohodau yng nghysgod oyfraith. Dan rith cyfraith 
yr aeth Jezebel â gwinllan Naboth oddiamo. Cyfodi dau o dystion, *gwŷt 
y fall, i ddwyn camdystiolaeth yn ei erbyn ef (1 Bren. zxi. 1-16). Felly 
yn ddiau y byddai'r rhai a echwynnent i'w brodyr yn nyddiau Nehemiab 
(Neh. V. 1-13), yn cymeryd eu meusydd a'u gwinUanoedd yn wystlon 
ganddynt. Ystyrient eu hunain, y mae bron yn sior, o fewn eu hawliau 
cyfreithiol wrth wneud hynny. Ac felly, nid oes dim dwywaith, y gwnai 
cyfoethogion dyddiau lago. Gwel ar ii. 8. ' Condemniasoch y oyfiawn.* 
Os dywedwn ninnau, i esgusodi'r gorthrwm masnachoi a gweithfäol sy'n 
bod yn y dyddiau hyn, mai ar drefn oymdeithas y mae y bai, nid ar 
ber.\onau ; nid yw hynny yn gweUa dim ar y drwg, ond yn unig gwneud y 



Digitized by 



«2 



Iaöo V. Aan. 



^r^deithas i gyd yn gyfrifol am dano. À dyma ddywedir gan y d<»etb 

o*r rhai sy'n gwasgu eu gweithwyr er mwyn elw, ao yn oymeryd pob 
mantais ar weiniaid, a ddyry'r gyfraith o fewn eu cyraedd. Dywedant 
lod y gystadleuaeth mor frwd, fel y mAe'n rhaid tynnu'r prisiau i lawr i*r 
geiniog isaf. Beiant y drefn sydd ar gymdeithas. - I'r graddau y mae 
bynny'n deg, yr ydym ni oU, y prynwyr yn gystal a'r gwerthwyr, yn 
^frifol ; ao y mae y peryglon sy'n cydf jned â chynnydd golud yn haeddu 
mwy 'o fiylẁ o lawer i'r graddau y mae cymdeithas yn gyfan, ac nid 
«dynion unlgol, i'w beio am danynt. 

Condemniasoch a lladdasocli y cyfìawn. Y mae yr erledig- 
aeth yn un grefyddol yn gystal a chymdeithasol, ao yn codi o anian 
wrthwyneb i'r bywyd distaw, oedd yn gymaìnt o gondemniad ar eu 
bywyd rheibus, ariangar, hwy. Oallai fod y Uadd yma fel yi^ iv. 2, yn 
cynnwys, heblaw merthyru llythyrennol, bob rhyw erlid, cymdeithasol a 
chrefyddol, oedd yn gyfystyr a lladd : chwalu teuluoedd, difa cysuron, 
>torri calonnau yr hen, a difwyno a chwerwi b^rwyd yr ieuanc. Ond yr 
x3edd ty wallt gwaed y merthyron, rhai fel Stephan, ac lago brawd loan, yn 
Ibeth y gwyddai darllenwyr yr epistol yn rhy dda am dano. Ni a wyddom 
mor fynyoh y byddai'r luddewon anghredadyn yn ymosod ar bregethwyr 
lesu Grist. Hwy, y rhan amlaf, fyddai'n cynhyrfu'r cenhedloedd yn eu 
herbyn hwy. Gwel Actau xiv. 1-7, 19. Yr un ymwybyddiaeth reddfol 
fod bywyd diorchest dyn da yn gerydd distaw ar y gwŷr mawr, ydyw'r 
cyfrif a rydd Llyfr Doethineb Solomon am greulondeb y rhai sy'n con» 
demnio'r cyfiawn. Y mae y darn yn werth ei ddyfynnu, fel yr esboniad 
goreu ar yr adnod hon. Diau fod lago yn meddwl am dano wrth ei 
hysgrifennu hi, a'i fod ef yn gweled yn y rhan o'r Apocrypha, nid yr hyn 
a ddywedai y gorthrymwyr, ond darluniad teg o'r teimlad, hanner diar- 
' «wybod, oedd yn rhoi bod i'w gweithredoedd hwy. 

* Na fydded neb o honom ni heb ei ran o ddifyrrwch ; gadawn ym mbob 
man arwyddion o'n llawenydd : oblegid hyn yw ein rhan ni, a dyma ein 
ilogn ni. Oorthrymwn y tlawd cyfiawn, nac arbedwn y weddw, ao na 
pharchwn hirhoedlog benllwydni yr hynafgwr. Bydded ein cryfder ni yn lle 
X5yfraith gyfìawn : canys gwendid a geryddir fel peth difudd. Cynllwynwn 
gan hynny i'r cyfiawn, am ei fod ef yn anfuddiol i ni ; y mae efe hefyd yn 
^rbyn ein gwaith ni, ac yn edliw y pechodau sydd yn erbyn y gyfraith, ao 
yn cyhoeddi er gogan i ni y pechodau sydd yn erbyn ein haddysg ni. Y 
mae efe yn ymhonni fod ganddo wybodaeth o Dduw, ac yn ei alw ei hun 
yn blentyn i'r Arglwydd. Efe a wnaed i argrhoeddi ein meddylìau ni. 
'Trwm gennym eî weled ef ; am fod ei fuchead ef yn anhebyg i'r eiddo 
jeraill, a bod ei ffyrdd ef ar dduU arall. Y mae efe yn ein cyfrif ni yn 
blant o ordderoh, ac yn ymgadw rhag ein fîordd ni, megis rhag peth afian ; 
y mae efe yn cyfrif diwedd y rhai cyfìawn yn ddedwydd, ac yn ymhonni 
fod Duw yn dad iddo. Edrychwn ai gwir ei eiriau ef, a mynnwn.wybod 
yn sicr beth a fydd ei ddiwedd ef. Oblegid os Mab Duw y w'r cyfìawn, efe 
ä'ì derbyn ef, ao a'i gwared ef o ddwylaw ei wrthwynebwyr. Holwn ef 
yn ambarchus ac yn gystuddiol, fel y caffom wybod ei addfwynder ef , a 
phrofì ei ddioddefgarwch ef. Barnwn ef i farwölaetb waradwyddus ; 
oblegid fe a synnir arno medd efe ' (Doethineb ii. 9-20). 

Yn ol yr adnod gyntaf o'r bennod yn Llyfr Doethineb, dyma ran o'r 
byn a ddywed yr annuwiol ynddynt eu bunain, ^gan feddwl ond nìd 
yn uniawn.' 



Digitized by 



Adn. 6-7 



Iago V. 



63 



i'dh erbyn. Byddwch gan hynny yn ymarhous, frodyr, hyd 7 
ddyfodiad yr Arglwydd. Wele, y mae y llafurwr yn disgwyl 
am werthlawr fîrwyth y ddaear, yn dda ei amynedd am 



Fe*n taeddir nl yn naturîol, dybygid, gan y desgriâad yna, a ohan ym- 
adroddion lago ei hon, i feddwl am y cyâawn fel cynniyohiolydd dosbarth 
(Plununer), a òlygir yn y Ue hwn. Eithr y mae eglurhad arail yn haeddn 
ei grybwyll, ac esbonwyr da'n dadleu drosto ; a dyna ydy w hwnnw, mai at 
waitn yr luddewon yn traddodi*r Arglwydd lesu i farwolaeth y mae'r 
geiriau yn oyfeirio. Ỳ mae * y cyfiawn * yn enw ar yr Arglwydd lesu yn 
araeth Stephan (Actau vii. 62). * Byfodiad y cyfiawn hwnnw, i'r hwn yr 
awrhon y buoch ohwi f radwyr a Uofruddion *— ao yn adroddiad Paul o 
eiriau Ananias — (Aotau xxii. 14). * I weled y oyfiawn hwnnw.' A geUir 
eydnabod fod marwolaeth yr lesu yn esiampl, a'r esiampl waethaf, o'r 
hyn a ddarlunir yn yr Apoorypha, ac o'r hyn sydd gan lago mewn golwg ; 
ond y mae dweud mai cyfeirio at hynny ydy w neges yr adnod yn ei thynnu 
fai i fesur o'i chysyUtiadan. 



Fel y oawsom ddau rybudd i'r dosbeirth blaenUaw, wele eto ddau 
gyngor i'r iselradd a'r profedigaethus. Dyma eu prif gyfeirìad, bid a 
fynno ; canys er mwyn gwneud yr addysg yn gyflawn, yn ol arfer lago, y 
dygìr y neb sydd esmwyth arno i mewn yn adn. 13. Ond fel yr oedd un 
o'r ddau rybudd yn dipyn mwy cyffredinol na'r UaU, feUy y mae un o'r 
ddau gyngor hefyd, sef yr anogaeth i weddîo. Yr un sy'n perthyn yn 
Iwyaf pennodol i'r dosbarth gorthrymedig ydyw'r cyntaf o'r ddau : testyn 
hwnnw yw amynedd ; ac f e ddaw i mewn yn bur addas ar gyf er y ihybudd 
l'r gortììrymwyr (v. 1-6). 



' Byddwch gan hynny ymarhous * ydyw tcstyn yr adran yma. Y mae'r 
epistol yn dechreu ac yn dibennu gyd à'r profedigaethus. Yr oedd mwy 
nag un casgHad y gaUasent hwy ei dynnu oddi wrth ymosodiad Uym yr 
awdwr ar y oyfoethogion. Un oedd, gan fod y gorthrymwyr hyn yn » 
tynnu bam Duw arnynt, mai teg fyddai i ddynion ymosod amynt mewn , 
duU chwildroadol rhag blaen, codi yn eu herbyn trwy derfysg a thywallt 
gwaed ; ond nid dyna'r casgliad cy wir. Gan toá barn Duw yn sicr, ao yn 
ymyl, hi fforddia i ddynion fod yn ymarhous. 

7. Byddwch gan hjomy hirymarhous. frodyr, hyd ddy- 
foâìad yr Ärfflwydd. Yr un gair ag sydd yn 2 Thes. ii. 8, 

* Disgleirdeb ei ddyfodiad ;' ac yn 2 Pedr iii. 4, ' Addewid ei ddyfodiad ef.' 

Wele, y mae y Ilafarwr yn disgwyl am werthfawp fErwyUi 
y ddaear, yn dda ei aanynedd am dano. ¥n hirymarhous am 
dano, er mwyn cadw'r un gair drwodd. 

Nes iddo dderbyn y gwlaw oynnar a diweddar. Gyfeiriai y 

* gan hynny ' yn neonreu'r adnod at siorwydd y farn y proffwydasid am 
dani yn yr adnodau o'r blaen. * Byddwoh ymarhous, gan f od bam yn diiyn 



DAÜ GYNGOR I'R ADFYDUS (V. 7-20). 



7-11. — Amynbdd. 




64 



Iago V. 



Adü, 



8 dano, nes iddo dderbyn y gwlaw cynnar a diweddar. Bydd- 
wch chwithaa hefyd dda eich amynedd ; cadarnhêwch eich 



y gortlirwm, a hynny ar fyrder.* Yn awr diffyg ffydd yn yr egwyddorioD 
dìgyfnewid a wnant y farn yn sîcr sydd yn peri diffyg amynedd yn y 
brodyr. Biadycha anghrediniaeth yn llywodraeth y Brenin Mawr y mae 
bryB i ddial ein oam ein hunain, a'r awydd i unioni drygau oymdeithas àg, 
yd:^dig darawiadan byrbwyll. Nid yw'r farn, y mae'n wir, yn d^rfod mor 
fam& ag y dìsgwyliasem ni ; eithr yn hynny nid y w hi ond ddlyn dull cyff- 
redin y Bamwr o weithio ym mhob cyloh. Ar yr un e^(wyddor yn union y 
nube efe yn gweitfaio mewn natur. Gwaith graddol lawn ydyw addfeda 
cnwd y dda«ur. A graddol y mae y oynhauaf ysbrydol yn addfedu. 
Oynhauaf bam ydyw hwnnw yma, yn wahanol i'r defnydd oyfiredin » 
wneir gan yr Aiglwydd lesu o*r un ddameg, er ei fod yntau yn gwneud y 
defnydd hwn o honi hi weithiau, yn nameg yr efrau er esiampl 
(Mat. sü. 41, 42), Ond oynnydd y deyrnas sydd mewn golwgyn bennaf yi> 
namhegìon Otist, megis yn nameg yr had yn tyfu'n ddirgel (Marc iv. 26-29). 
Yn Bat. xìy. 14-20, oawn y ddau ffigiwr ochr vn ochr. Cynhauaf y 
ddaear yn gynhauaf gras, a chyi^auaf gwinwydden y ddaear yn gyn- 
hanaf bam. 

8. Byddwoh chwitliaa heíyd dda eich amvnedd. JEKr- 
ymarhou» eto. Dyir'r Gymraeg fantaÌB neillduol yn y fan yma i gadw 
pwyslais y gwreiddiol ; a gwnaeth y cyfìeithwyr ddefnydd hapus o hynny. 

Oadamhewoh eioh oaloimaa, oblegid dyf odìad ^rr Arglwydd 
a nesaodd. Y mae y gair hwn yn un o amryw yn Epistolau'r Testa- 



hyd, ger llaw (1 Thes. iv. 15-17 ; 1 Cor. xv. 61, 62 ; 1 Pedr iv. 7). Yr umg^ 
ddadl dros ohwllio am ryw ystyr iddynt, iieb law yr un blaen sydd ar 
wyneb y geiriau, ydyw y syniad nas gaU fod yr apostolion wedi cam- 
ddeali addewid eu Harglwydd yn y manylion Ueiaf , hyd yn oed yn y 
pwno yr oedd ele wedi eu dysgu*n bendant na pherthynai iddynt wybod 
am dúio (Aotan i. 7). Os mvn neb ddal yn dŷn at y syniad yna, yr hen 
esboniad ydyw'r fioidd ri^ddaf i ddyfod o'r dyiyswoh, sef bod fi^jrdd gief 
y dîsgyblìon oyntaf yn diddymu amser, ao yn gwneud y diwedd peli yn 
agoe i'w teimiad hwy. Ond symlaoh lawer ydyw cymeiyd y geiriau yn 
eu hystyr natoriol, yr ystyr a roisem ni iddynt yn ddibetrus pe na buasai 
dim ym mlaen-llaw Ì'n tueddu fel arall. Paham na ailai fod proffwydi'r 
Teetament Newydd, yn gystal a phrophwydi'r Hen, yn ymofyn— heb gyf- 
arwyddyd egliir, terfynoi, ar bob peth, pa bryd, neu pa ryw amser yr oedd 
ysb^d Orist yr hwn oedd ynddynt yn ei hysbysu (1 Pedr i. 11) ? Gwel 
ysgrif ar ' Ddyfodiad yr Arglwydd ' ýn niwedd yr esboniad hwn. 

Yr unig ymholiad pellach o bwys ydyw hwn, A yd^ ni, wrth addef 
camgymeriad yn y dísffyblion cyntaf am adeg y dyfodiad diweddaf, jn 
dirymn'r addysg a seUient hwy ar hyn o bwnc ? O'm rhan i mi atebwn 
yn gryf, nac ydym mewn un modd. Hhag orwydro'n rhy héíì oddi wrth 
yr adnod dan sylw, ni a gyfyngwn ein hunain i'r deáydd a wneir o'r 
pwno gan lago yn y fan yma, a chan Pedr yn 1 Pedr Ìv. 7» lle, o bosiblí y 
mae Pedr yn meddwi am ddywediad lago. 




Digitized by 



Google 



Adn. 8-9 



Iago V. 



65 



oalonnau: oblegid dyfodiad yr Arglẁydd a ^esâodd. ,Na 9 
rwgnechwch yn erbyn eich gilydd, frodyr, fel na'ch con- 
demnier: wele, y mae y Barnwr yn sefyll wrth y drws. 



Yr anogaeth a sylfeinir yno ar yr ystyriaeth íod diwedd pob peth weâi 
nesau ydyw, * Byddwch sobr a gwyliadwrus i weddîau.' A'r anogaeth a 
roddir ymai ar yr un sail ydyw, * Byddwch ymarhous . . . cadamhewca 
eich calonnau.' Mae y ddwy yn dyfod bron i'r un peth o ran y defnydd a. 
wneir yn y ddau le o athrawiaeth yr ail ddyfodiad. Defnyddia'r ddwy 
yggrythyr yr athrawiaeth am yr ail ddyf odiad i sobri a sefydlogi meddyliaa 
y saint. Yn awr, nìd oes dim gronyn Ilai o rym yn y meddwl am ddyfod- 
iad yr Arglwydd lesu, o'i ystyried yn ddyfodiad ysbrydol, at gyrraedd y 
diben yna ; ac yn wir fe ddefnyddia Paul yr un ddadl dros arafwch yn yr 
epistol at y Philippiaid, Ile yr ymddengys nad yw efe mwyach yn gobeithio 
bod ei hunan ym mysg y rhai by w fydd yn croesawu'r Ceidwad yn niwedd 
y byd. Disgwyliad yn perthyn i gyfnod cynarach ar ei weinidogaeth 
ydoedd hwnnw. Gwel isod. Son am ei ddatod a bod gyd â Christ y 
mae yn yr epistol at y Philippiaid. Eto hyd yn oed yno y mae'n dywedyd, 
• Bydded eich arafwch yn hysbys i bob dyn : y mae yr Arglwydd yn agos ' 
{Phil. iv. 6). Y mae agosrwydd ysbrydol yr lesu lawn cyn gryfed rheswm 
dros f od yn sobr, yn wyliadwrus, yn araf aidd, yn ymarhous ; f el nad ydym 
ni, wrth wneud defnydd eangach o addewid nag oedd o âaen nleddwl rhai o'r 
ysgrîfenwyr sanctaidd— y defnydd hwnnw'n wir oedd gan yr lesu ei hun 
mewn golwg wrth orchymyn iddynt wylio a bod yn barod— yn tynnu dim 
oddi wrth werth orefyddol yr addewid fawr. Nid ydym wrth roi dehongliad 
ysbrydol i'r broffwydoliaeth, yn Ue deongliad priod, yn gwneud dim cam 
Â hi. Ni a wyddom fod ystyr bellach yn aml i eiriau profEwydoliaeth 
nag y mae y proffwyd ei hun yn ymwybodol o honi ; ond er mwyn cael 
hyd i honno gwell i ni yn gyntaf, bob amser, ofyn beth oedd ystyr 
y brofiwydoliaeth i'r profEwyd ei hun. 

9. Na rwgnechwch yn erbyn eich gilydd, frodyr, fel na'oh. 
condemnier: wele, y mae y Bamwr yn sefyU wrth y drws. 
Nid yw y cam yr ydym yn ei weled, na'r cam yr ydym yn ei gael, yn rhoi 
cennad i ni ymollwng i ysbiyd grwgnach. Gwel ar iii. 1, ao ar iv. 11, 12. 
A ohymharer Mat. vii. 1-5. Wrth y drws. Wrth y drysau. Gair y 
Gwai^dwr wrth brofiwydo am ei ddyfodiad (Marc xiii. 29), gan gyfeirio, 
yn un peth, beth bynnag, at ddinystr Jerusalem ; oblegid yr oedd hwnnw 
nefyd yn ddyfodiad o'i eiddo ef ; a chyflawnwyd y fam ragderfynedig yn y 
rhyfel hwnnw ar lawer o luddewon y wasgarfÌft yn gystal ag ar Jerusalemj 
ei hun. Y mae * wrth y drws ' Ilawn cyn gywired cyfìeithiad, a bwrw fod y 
gair Cymraeg * drws ' yn golygu'r holl agorfa, ac nid yn unig y dorau sydd 
yn ei chau hi. Drws a dorau dwbl arno, mae'n debyg, ydyw'r meddwl. 

Gawn yn y ddau baragraff hyn ry w ddwy olwg ar yr un gorthrymder. 
Y mae lago yn ei feio'n ddiarbed, fel gwaith dynion sy'n anghofìo Duw ; 
eithr, er nas gellir ei gyfiawnhau o gwbî, gall ei fod, erhynny, ynllaw Duw, 
yn f oddion gras i'r rhai sydd dan y ddymod. Y mae hyd yn oed y cam á 
gawn ni gan ddynion yn rhan o'r dioddef ^dd yn foddion i'n sancteiddio,' 
fel y d.ylem ni dderbyn, megis o law ein Tad yr hwn sydd yn y nefoedd,. 
brofedigaethau nad yw y dynion gy'n eu peti o gwbl i'w oyfìawnhau. ' Y\ 



F 




66 



Iaoo V, 



Adn. 9-11 



10 Oymmerwoh, fy mrodyr, y propbwydí, y rhai a lefarasant 
yn enw yr Ârglwydd, yn siampl o ddîoddef blinder, ac o bir- 

11 ymaiiOB. Wele, dedwydd yr ydym yn gadael y rbai sydd 
ddîoddefns. Chwi a glywsocb am amynedd Job, ao a 



cwpan a roddes y Tad i mi, onid yfaf ef ?* (loan xyiii. 11). Yr oedd Herod a 
Phontius Pilat, ac archofíeiriaid a henuriaid yr luddewon, ym mysg y rhai a 
estynent y cwpan iddo ; eithr llaw ei Dad a welai efe yn y cwbl. Gan 
hynny y mae grwgnach yn erbyn ein gilydd yn rwgnaoh yn erbyn Dnw. 
Dywedir weitnian fod crefydd yr Arglwydd lesu Grist yn dysgu pobl Ì 
ddygymod yn rhy Iwyr ft phethau fel y maent. Nl choelai neb a ddar- 
Uennai y daau baragraff yma gyd â'u gilydd byth mo hynny« Gawn yma'r 
dinoethi mwyaf diarbed, o'r naill ochr, ar drais a gorthrwm, fel y mae yn 
waith dyn, ac eto, o'r tu arall, yr anogaeth gryfaf i ddygymod ig ef fel 
disgyblaeth o ddwyfol ordeiniad. Y mae'r ddau beth yn hollol gydwedd 
â'u gilydd, dioddef yn dawel, a dal, er hynny, ar bob cyfle teg i wrthsefyll 
y cam. 

10. Cymerwch, fy mrodyr, y prophwydi, y rhad a lefaraB- 
ant yn enw yr Arglwydd, yn siampl o ddioddef blìnder, ao 
o hir-ymaros. Wedi annog i hir-ymaros, â*r awdwr ym mlaen i 
nodi esiamplan— y proJSwydi a Job. Gellir nodi Elias, a Jeremiah, a 
Daniel, yn engreifftiau o brofiwydi a fu dan erledigaeth. Oymh. hefyd 
Luo ziii. 34. * Siampl ' yw gair mawr adn. 10. Y mae wedi ei ddodi ar ei 
dechreu hi, er mwyn pwyslais, bron fel pe dywedasid, * Os ydych am 
esiampl o ddioddef bíinaer, fy mrodyr, ao o hir-ymaros, cymerwoh 
yprofíwydi. . . .* ^ 

11. Wele, dedwydd yr ydym yn gadael y rhai sydd 
ddioddefas. Àrferir y gair * gadael ' yn yr ystyr sydd iddo yma, sef 
oyfrif neu ystyried, mewn rhai ardaloedd yn awr, Ooris, er engraifft. 
Oymh. gwynfydau y bregeth ar y mynydd, Mat. v. 3-12. Owyno a chwyno 
i'n gilydd y byddwn ni pan ddaw blinder, ac eto cyfrifír dioddefwyr y oyd 
yma ym mysg ei oreuon ef. Pe gallem edrych ar ein dioddef ein hunain 
â^iygaid hanes— anghofío felly mai nyni syddyn dioddef— ni a*n oyfrifem 
ein hunain yn ddedwydd« ond odid yr un modd. 

Ghwi a glywsoch am amynedd Job. Dyma'r gair cyfíredin am 
amynedd. Gwel ar i. 2-8. 

Ac a welsoch ddiwedd yr Arglwydd. Oyfyd Plumptre 
gwestiwn amryw weithiau yng nghorff yr epTstol wrth ei esbonio — Pa un 
ai Duw Dad ynte'r Arglwydd lesu a feddylir wrth y gair * Arglwydd,' 
ynte Duw heb wahaniaethu personau? Yn yr epistol hwn nid yw'r 
ymholiad yn un o nemawr bwys fel pwnc o esboniad, ond yn yr adaod 
hon. Y mae esbonwyr rai yn oyfrif mai marwolaeth yr Arglwydd lesu a 
fèddylir yma; ao y mae'r awydd am gael, o leiaf, un cyfeiriad olir at 
angau'r groes yn yr epistol yn gyrru rhagfarn dyn o blaîd yr eglurhad 
hwnnw. Yr ydym yn synnu na buasai Iago*n crybwyll y oroeshoeliad, lle 
y buasai hynny yn ateb ei ddiben mor dda. Gwna Pedr hynny ddwywaith 
wrth annog i ddioddelgarwch (1 Pedr ìi. 21-25, iii. 18). Ond digon o waith 
iod yr esboniad yna'n gywir, er ei brydferthed ] oblegid yn un peth, ystyr 



Digitized by 



Adn, 11-12 



láGO V. 



67 



welsoch ddiwedd yr Arglwydd : oblegid tostariol iawn yw yr , 
Arglwydd, a thnigarog. Ëithr o flaen 'pob petb, fy mrodyr, 12 



r Hen Destament sydd gan lago i'r Arglwydd, ond yn i. 1, îi. 1, v. 14, Ifí, sef 
ehofah, Duw, heb wahaniaethu personaa. * Na feddylied y dyn hwnnw 
y derbyn efe ddim gan yr Arglwydd.* Nid yr Arglwydd lesu a feddylir 
yn y geîriau yna ; oblegid Duw a arferir yn yr adnodau o'r blaen 
î* Grbfynned gan Dduw *) am wrthrych y weddi. Yr un fath y rhaid 
aweud, mae'n debyg, am iv. 10, ac am yr un rheswm. * Ymddarostyngwch 
i Ddaw * meddai adn. 7, ac * Ymddarostyngwch ger bron yr Arglwydd ' 
meddai adn. 10. * Yr Arglwdd a'r Tad ' yw*r darlleniad cywìr yn üi. sef 
yr ktím sydd yn Arglwydd ac yn Dad. Nid yw hyn, fe addefir, yn ol defod 
jyfíredin y Testament Newydd ; ond ni a wyddom fod lago yn byw ar y 
îerfyn rhwng y ddwy oruohwyliaeth. Gwel Bhaglith. 

Ohwaneg, beth bynnag am ystyr gyffredin y gair Arglwydd yn Üpistol 
î*go, y mae'n eglur mai nid yr lesu'n bennodol a feddylir yn yr aänod ci 
hun. * Tosturiol iawn yw'r Arglwydd, a thrugarog,* ydyw y gair nesaf yn 
yr un frawddeg. Prin y dywedid yn noeth, ac heb unrhyw eglnrhad, fod 
toaturi a thrugaredd yr Arglwydd lesu Grist yn rheswm dros y diwedd a 
<ddaeth iddo. Er y buasai hynny'n wir, buasai yn wirionedd rhy newydd 
AO estronol i gyweirnod y frawddeg hon, yn enwedig i feddwl eî ddwyn i 
tnewn yn y cymal diweddaf o honi. Ac os * Duw ' a f eddylir wrth y gaîr 
yn niwedd yr adnod, yr un fath y dylid yn sior ei esbonio yn ei chanol hL 
Mwy naturiol gan hynny ydyw deall fod yr * Arglwydd * yn y ddau gymal 
íel eu gilydd, yn weithredydd, ac nid yn ddioddefydd. 

Felly rhaid i ni syrthio'n ol ar yr eglurhad sydd yng nghyfi^thîaà 
Dr. Morgan, * Y diwedd à wnaeth yr Arglwydd,' sef y diwedd a wnaeüi eíe 
I Job, wedi iddo hîr-ymskros (Job xlii. 10). A dyma'r esbonîad a âdeEhynir 
yn o gyffredin. 

Oblegid tosturiol iawn yw yr ArglwydcL, a thragarog. Nìd 
fimynedd dall yw amynedd y dyn duwiol, ond amynedd yn medru jm- 
dawelu, gan ei bod hi'n gweled diwedd yr Arglwydd, ac yn deall ei dmgar- 
edd ef. 

12-20.— -GWBDDI. 

Ni fyddai waeth mo*r Uawer gyd â pha un o*r ddau gyngor y rhotni nî*r 
ddeuddegfed adnod; eithr fe aliai ei bod hi'n fwy o arweiniad i*r byn 
sydd yn dilyn nag o ddiweddglo i'r hyn a aeth o'r blaen. Y mae ei 
^îhysyUtiad hi â'r adnodau o'r blaen, y mae'n wir, yn eglur ar y wyneb ; 
ond y mae ei chysylltiad hi ft'r paragraff ar weddi, wedi unwaltb ei weLed, 
yn un agos a chryf . 

Gellid rhannu y gyfran yma fel hyn 

12, 18. — Gweddi yn íoddion gras. 
14-16.— Effeithiolrwydd gweddi. 
17-18.— Esiampl Elias. 
19, 20.— Pnf destyn gweddi. 



Digitized by 



68 



Iago V. 



Adn. 12*1» 



na thyngwch, nac i'r nef , nao i'r ddaear, nac un ilw arall 
eithr bydded eich îe chwi yn íe, a'c/t nag ê yn nag ê ; fel ni^ 
18 syrthioch i farnedigaeth. Â oes neb yn eich plith mewn 



12, l3,—0ti>eddVn foddion gras. 

12. Bithr o flaen pob peth, îy mrodyr. flam pob peth oY 
pethau yr ydys yma'n son am danynt. Na th^mgwcn. Y ffurf fwy&f 
haerllug ar y dìüyg amynedd y rhybuddir ni rhagddo yn yr adran o'r 
blaen. Y mae grwgnach yn erbyn ein giiydd, a byrbwylldra mewn ymgais 
i wella pethau— meddwl fel Moses mai gwaith un-dydd un-nos ydyw 
dryllio iau caethiwed ein brodyr — ^y mae hynny yn dangos diílyg ífydd yt» 
Nuw fel Llywodraethwr a Barnwr ; ond y mae galw Duw yn dyst yn 
erbyn ein gilydd, a'i wahodd ef i gydweithioâ'n cynddaredd ni, yn gwneud 
hynny mewn modd amlycach a mwy ymwybodol. * Yr hwn sydd fawr s 
daywed lygrediga.eth ei feddwL' Y mae Mayor yn datgan ei syndod mai 
tyngu ac nid rhegu a ddy wedir yma ; ond nid yw y terfyn rhwng y ddau 
mor groew a hynny. Fe gynnwys tyngu bob math o apel at £duw yn 
erbyn ein gilydd. 

Nac i'r nef, nac i'r dda.ear, nac iin llw arall. 'Glywsoch 
ddywedyd gan y rhai gynt, Na thwng anudon; eithr tâl dy Iwon i'r 
Aij^wydd. Ond yr ydwyf fì yn dywedyd wrthych ohwi, na thwng ddimr 
nao i'r nef , canys gorseddfa Duw ydyw ; nac i'r ddaear, canys troedfaino 
ei draed ydyw ; nao i Jerasalem, canys dinas y Brenin mawr ydyw. Ao- 
na thwng i'th ben, am na elli wneuthur un blewyn yn wyn neu ddu. 
Bitìir bydded eich ymadrodd chwi, lë, îe, a Nag e, nag e ; oblegid beth 
bynnag sydd dros ben hyn, o'r drwg y mae ' (Mat. v. 33-37). Y mae 
Mayor yn dyfynnu Philo — er yr ymddengys nad y w Philo ar y pwnc hwn 
yn hoUol gyson âg ef ei hun — i ddangos dull yr luddewon o osgoi cymeryd 
ernr Duw yn llw, trwy. ddyfeisio rhyw fân Iwon, rhai diniweitiacîa yn eu 
tyb hwy, yn ei le. O Mayor yr wyf yn oyfieithu : • Os rhaid i ddyn 
dyngu, na thynged i Dduw, ond i'r ddaear, yr haul, y Uoer, y ser, y lief- 
c«dd.' Ac yn erbyn y gwahaniaeth gwneud yna rhwng Uw a llw y mae 
piif ergyd yr adnod hon, yng nghyd a dysgeidiaeth yr Arglwydd lesu, 
yn y bregeth ar y mynydd ac yn Mat. zziii. 16-22. 

Bithr bydded eich ie chwi ^rn ie, a*ch nag e 301 nag e. Ar 
ymyl y ddalen yn y Cyfieithiad Diwygiedig, Yr ẅ, a'r nag e, nag e, ar 
fyíio gennych chtoi. Sef îe, îe, a nag e, nag e, y bregeth ar y mynydd. 

Fel na syrthiocli i farnedigaeth. Neu Dan fam, sef bam con- 
demniad Duw. Gwel ar i. 20. 

13. A oes neb yn eich plltli mewn adfyd P Yr un gair » 
•dîoâdef blinder' yn adn. 11. Awgrym fod yma gysylltiad Iled agos 
rhwng y ddwy gyfran hyn. Gweddied. A oes neb jn esmwyth 
amoP Tn siriol, yn lUm. Oaned salmaa. Gweddi ydyw prif 
hwna j gyfran sydd oddi yma i'r diwedd, ond fod yr awdwr yn ol ei arfer 
(L 22, iv. 7, 8), yn rhoi canu salmau i mewn er mwyn gwneud yr addysg 
a**! cyferbyniad â'r adnod o'r blaen yn gyflawn. 

Y mae'n syn fod esboniad mor ragorol ag un Huthec yn gwadu to& 

\ 



Digitized by 



Adn. 18 Iaoo V. 69 

adfyd? gweddîed. Â oes neb yn esmwyth arno? caned 



Tinrhyw gysylltiad rhwng &dn. 12 a 13. Gweddi ydyw'r wir feddyginiaeth 
1 yshryd hlinderog, nid grwgnaoh, ao nid tyngu ; ao yn wir gellir ychwanegu, 
mai addoli, yn y naill ílurf neu y llaU, oanu neu weddîo, ydyw*r wir 
lOruohafìaeth ar y demtasiwn i dyngu. Dyna ydyw tyngu, addoli wedi ei 
târoi o ohwith, teimiad oyílrous yn gyrru'r dyn i apelio at rywheth 
jgrymusaoh nag ef ei hun, a galw hynny, neu hwnnw, yn dyst i ategu 
dilysrwydd y teimlad, i ddangos ei fod ef yn teimlo o ddifrif, ao yn 
teimlo'n gryf ; a ohan mai addoliad gau ydyw tyngu— gwyrdroad ydyw ar 
yr anian i geisio help un uwch na ni — mae poh llw, fel eu gUydd, yn 
heohadurus ; Uwon yn enw'r Goruohaf, am eu hod yn rhoi addoliad gau 
iddo yn Ue gwir addoliad, a phoh Uwon eraiU, am eu bod yn gwneu^ur 
rhywbeth yn wrthryoh c.ddoliad yn ei le ef. Y mae dyn, wrth dyngu, 
yn gwneuthur y peth y twng iddo yn wrthryoh ei addoliad; a dyna 
ystyr y hrofiwydoUaeth, *I mi y plyga pob glin, y twng poh tafod* 
{Es. xlv. 23). í)yma, feUy, un rheswm paham y mae tyngu i hethau heb 
law Duw yn ddrwg ; ond nid hwn yw rheswm yr ysgiythyr a ddyfynwyd 
nohod ohwaith. Eithr yno nid yw tyngu yn enw'r diafol, na thyngu yn 
enw dnwiau gau, mewn golwg o gwbl, namyn tyngu ar bethau a ddewisir 
yn Hwon yn Ue enw*r Arglwydd ; a*r ddadi yn erbyn eu harfer hwy feUy 
yw, en bod oU yn rhy sysegredig, yn perthyn yn rhy agos i Dduw, i'w 
cymeryd jn ofer. Gorseddfa Duw vdyw'r nefoedd. Troedfâino ei draed 
ydyw'r ddaear. Dinas y Brenin MÍawr y w Jerusalem. Ao nid oes gan 
ddyn hawl ar ei ben, nis gaU wneuthur un blewyn yn wyn nen yn 
ddü. Ond y mae a fynno'r ystyriaeth fod tyngu'n fath o addoli â hyn oU ; 

dyna'r oysyUtiad sydd rhwng y ddwy adnod hyn. Mynegwoh deimladau 
cryâon, nid trwy Iwon, ond trwy weddi a mawl. 

Yn awr, y mae dau fath o deimladau oryfion, rhai Uawen a rhai trist, a 
âan fath o dyngu anystyriol yn ateb iddynt. * Tyn ym mheU oddi wrthyf 
wagedd a ohelwydd ; na ddyro i mi na thlodi na ohyfoeth, portha fí a'm 
digonedd o fara : rliag i mi ymlenwi, a'th wadu di, a dywedyd, Pwy yw yr 
Arglwydd ? a rhag i mi fyned yn dlawd, a Uadrata, a chymeryd enw fy 
Nuw yn ofer.* Dyna'r ddau dyngu, tyngu o ddiystyrwch, mewn Uawnder, 

ohablu yng ngwyneb siomiant ao adfyd. Ni ddylai na Uwyddiant na 
drygíyd ein gyrru ni i'r tir yna. * A oes neb mewn adfyd^^ gweddîed. A 
oes neb yn esmwyth amo, oaned salmau.' Eir ym mlaèn yn union ì 
ddysffu am effeithiolrwydd gweddi ; ond yma boddlonir ar ddywedyd fod 
gweadi, ao o ran hynny addoU ym mhob gwedd arno, ynddo'i hunan, yn 
íoddion gras. Y mae'n iechyd ynddo'i hun, ar wahan i'w ganlyniadau. 
Dylai fod naws ysbryd gweddi ar bob teimlad oryf a'r fiordd i feithrin 
gweíus bur yw gofalu fod ein hoU deimladau at Dduw a dynion yn rhai 
T gaUem eu datgan ger bron Duw, oofio nad oes bosibl i ni siarad gair 
oyth yn ei wrthgefn ef. 

Mi gymerais yn ganiataol yn y sylwadau hyn mai tyngu rhyfygusi 
«nystyriol, ydyw'r tyngu a olygir ynia, ao hefyd yn y bregeth 
ar y mynyda: tyngu mewn siarad oyíiredin. *Bydded eioh ymadrodd 
'ChwÌ, le, le, a nag e, nag e :' eioh ymadrodd ohwi, eioh duU o^rfiredin ohwi 
o ddweud eîch meddwl. Nid oes a wnelo'r oyngor hwn yn union- 
gyrchol á'r cwestiwn o dyngu mewn Uys barn. Yr oedd hwnnw yn 




70 



Iaöo V. 



Adn. 13-14 



lá paalman. A oes neb yn eioh plith yn glaf ? galwed atto 
hemiriaid yr eglwys ; a gweddîant hwy drosto, gan ei eneinia 



gwasiiwn a gwahanîaeth bam arno*r pi^d hynny, fel y mae yn awr» 
Ymdâengys fod sect yr £sseniaid wedi cael cennad Herod i beìdio 
oymeryd y Uw arferol o üíyddlondeb iddo ef (Mayor). A phe buasai lago^n 
dewia rhoddi rhyw gyfarwyddiadau ar y pwne, buasai yn hawdd iddo 
wnend hynny mewn geiriau pendant aphlaen ; eithrnid am hynny y mae 
yn son, ond am dyngu fel arwydd o aniddigrwydd ílyrnig ac anystyriaeth. 
Dolen gydiol yw'r ddwy adnod yma rhwng y gyfran ar amynedd a'r gyfran 
ar weddi ; a phrin y doe llwon addolgar, ar achlysuron pwysig, i mewn 
yn daclna yn y cysyUtiad yna. 

Bto y mae'n gryn demtasiwn myned ar ol yr ésbonwyr i drafod y 
cweBtàwn hwnnw. Amlwg yw, beth bynnag, nad yw pob Uwon i*w 
gwahardd, gan f od yr lesu ei hun fynych, fynych, yn dechreu brawddeg 
ag * Amen,' ao yn ol Ëfengyl loan yn dyblu'r * Amen.' * Yn wir, yn wir^- 
ineddfbf i ohwi.' Beth yw hynny ond math o Iw? Dywed Awstin ar 
adn. 11, mai y prif reswm dros beidio tyngu oedd y perygl o dyngu anudon, 
ac mai y ílordd ddìogelaf yw peidio tyngu o gwbl, nid yn gymaint am fod 
tyngn ynddo ei hunan yn ddrwg (Mayor). Ond un peth ydyw dywedyd 
fod llwon yn gyfreithlawn, peth arall fyddai dywedyd eu bod yn 
fuddiol i'r diben y bwriedir iddynt ei gyrraedd mewn Uysoedd barn. Yr 
amcan yno ydyw oael y gwir ; ao y mae yn bur amheus a ydyw hynny'n 
debyoach o gael ei gyrraedd trwy Iw. Mi dybiaf fod yr Escob Stubbs yn 
dwend calon y gwir ar y pen hwnnw, nad yw Uw yn rhwymo dynion drwg,» 
ac nad oes mo'i eisieu i rwymo dynion da. 

lá'lS.—EffeithiolnDydd gweddi. 

Heb law fod gweddi yn fendithfawr ynddi ei hun, y mae ei fîrwyth hi 
yn werfefafawr iawn. * Llawer a ddichon taer weddi y cyfiawn * ydy w 
dîji^b yr' adran hon ; a ohystudd corff ydyw un engraifEt a nodir i 
ddajBgos fod gweddi mewn adfyd nid yn unig yn esmwythyd i deimlad y 
dîoddfifydd, ond hefyd yn ymwared o'r blinder. 

14. A oes neb yn eich plith yn glaf galwed ato henuriaid yr 
eglwyEL Prif swyddogion egl wysig yr oes apostolaidd, yr un rhai a'r esgpb- 
ion. îìogofaáon y gelwlr henuriaid Ephesus ; oblegid dyna'r gair a gyfíeithir 
* gûlyswyr ' yn Aotan xx. 28. Ymddengys y gellid galw apostol yn henur- 
ia«d, gaai y geilw Pedr ei hun felly yn 1 Pedr v. 1. Sonir am yr esgobîon 
a'r dìátfioTiîald yn y Uythyr at y PhiHppiaid, a'r oyntaf at Timotheus, ac am 
henmiaid nen eegobion yn yr Epistol at Titus. Ar ol crybwyll rhai o 
gymwysderaa hanuriaid, ychwanegir, * Canys rhaid i esgob fcd yn ddiar- 
gyho!edd . . / (Titus i. 5-9). Dywed y Dr. Dale mai mewn eglwysi lle 
bydôiad yr el£an luddewig yn gryfaf yr arferid y teitl ' henaduriaid,' a'r teitl 
' es^UiiRi " Ue bjddai'r Uiaws yn genedl-ddynion. * Galwed ato henuriaid 
yr eghrys,' fei rhai'n cynrychioU'r eglwys i gyd. 

A gweddiaait li'wy drosto. * Am ei fod ef,* ebai Bengel, * yn wan 
o gDiîT, neu yn wan o í^dd, i weddîo drosto'i hunan ;' ac o ran hynny aml 
y dwg gwendîd oorff dipyn o gwmwl ar brofiad ysbrydol dyn, rhag tynned 



Digitized by 



Adn. 14-15 



Iago V. 



71 



ef âg olew yn enw yr Arglwydd : A gweddi y fifydd a iachâ 15 
y olaf, a'r Arglwydd a'i cyfyd ef i fynu ; ao os bydd wedi 



y oysylltiad rhwng corff ao enaid. Gweddiant htoy uwch ei hen ef ydyw y 
cyfieithiad Saesneg, a*r goreu o bosibl yn y fan yma. Paham uwoh ei 
bien ef ? Pa raid ymweled âg ef i weddîo drosto ? Onid atebid yr un 
diben trwy weddîo drosto yn eu oartrefî, neu ei gofìo yng ngweddîaa 
oyhoeddus y gynulleidfa ? Dyma ateb Calfin : * Wedi dyfod i wyddfod y 
olaf ni a luniwn ein gweddîau dan deimladau dyfnach.' 

Gcui ei eneinio ef ag olew yn enw'r Arglwydd. Äc eUant 
ef âg olew yn enw yr Arglwydd * (William Salesbury). Yr hanes cyntaf 
sydd gennym am elîo'r cleifion wrth eu hiachau*n wyrthiol ydyw gwaith 
yr apostolion yn gwneud hynny ar eu taith gyntaf (Marc vi. 18), a hynny, 
mae'n ymddangos, heb gyfarwyddyd pendant yr lachawdwr; a digon 
tebyg i*r ddefod hon, fel llawer un arall yn yr eglwys, gael ei seiydlu, nid 
trwy ddyfeisio peth newydd, ond trwy roi ystyr newydd i hen arfer. Beth 
oedd bedydd ond rhoddi ystyr newydd a sanctaidd i*r golohi seremoniol a 
atebai gynifer o ddibenion yng nghrefydd yr luddew? A pheth yw yr 
oleẅ wrth iachau trwy wyrth, ond gwneud defnydd arbennig ao ysbrydol o 
beth a arferasid er ys talm, mewn afieohyd, er cysur a meddyginiaeth i'r 
olaf ? Gwel Es. i. 6 ; Luc x. 34. Ond fel y sylwa Mr. Bichard Hughes 
ar Marc vl. 13, ' defnyddiai yr apostolion feddyginiaeth gyfíredin, a chyr- 
haeddent efiaith anghyfiredin.' Gwrthdrodd yr Eglwys Babaidd y ddefod 
hon yn sacrament yr eneiniad diweddaf , gan mai pan byddys yn sicr fpd 
y daf yn marw y bydd hi'n eneinio âg olew, lle gwnai yr apostolion er 
mwyn ei iachau. 

15. A gweddi y fCydd a iacha y claf, a'r Arglwydd {yr 
Ärgltpydd lesu yn y ddwy adnod yma) a'i cyfyá ef i íyiiy. Yr 
Arglwydd, nid yr olew, pa un bynnag ai fel arwydd ai fel meddyginiaeth. 

Y mae plaid o Gristnogion efengylaidd wedi codi'n ddiweddar sy'n cyf rif y 
dylai fod y. ddawn yma gan yr eglwys eto, ao mai diffyg ffydd yw yr unig 
reswm na buasai hi ; a diameu eu bod yn iawn cyn belled a hyn, nad y w 
oyflawni gwyrthiau yn llai posibl yn awr na chynt. Ëu cyfeilîornad hwy 
ydyw meddwl fod oyflawni gwyrthiau i fod yn beth cyffredin o hyd, tra 
mai pethau ar gyfer ffydd wan ydyw gwyrthìau, yn ol dysgeidiaeth yr 
lachawdwr ei hun, pethau ar gyfer cywair anaddfed ar yr eglwys ac ar y 
credadyn ar ei ben ei hunan. * Er nad ydych yn credu i mi, oredwch y 
gweithredoedd * (loan x. 38). Ni a wyddom na byddai hyd-yn-oed yr 
apostolion yn iaohau nac yn cael eu hiachau trwy wyrth pan y mynnent. 

• Am y peth hwn mî atolygais i'r Arglwydd deirgwaith ar f od iddo ymadael â 
mi. Ac efe a ddywedodd wrthyl, Digon i ti fy ngras i.' Gwel 2 Gor. xii. 7-9. 

* Trophimus,' ebai Paul, mewn lle arall, * a adewais yn Miletus yn glaf. 

Y mae'n anawdd i ni feddwl na weddîasai yr apostol drosto. Gŵr ydoedd 
Paul a wnelai holl gylch ei fywyd yn fater gweddi ; ao eto er dyfned ei 
gydymdeimlad, ao er maint ei fiydd, fe adawodd Trophimus yn Miletüs 
yn glaf. Yr oedd y doniau gwyrthiol y pryd hwnnw dan lywodraeth - 
f anwl yr Ysbryd Glân ; ao y maent felly eto. Perthyn y maent, gan 
mwyaf, fel y mae diwinyddion wedi arfer sylwi, i ddechreuad goruoh- 
wyliaeth— dechreu goruchwyliaeth ÄIoRes- dechreu goruchwyliaeth y 




72 



Iaôo V, 



Ádn. 15-16 



16 gwnenthor pechodftu, hwy a faddenír iddo. CjSeBwéh. eich 
camweddan Ëawb i'ch gilydd, a gweddîwch dros eich gilydd. 



proffwydi yn amser Elias &c Eliseus, a deohreu goruchwylîaeth yr 
ef engyl — ^a darfod yn raddol fel y mae crefydd yn addfedu i fwy o yBhryd- 
olrwydd. Pe fydd pethau go debyg i wyrthiau eto weithiau, Ue mae*r 
efengyl yn torri tir newydd, megis yn hanes yr hen Fethodistiaid yng 
Nghymru, ac ar y meusydd cenhadol heddyw. Dywedir gan ddynion 
pwyUog fod ym Hryniau Cassia yn yr oes hon beth yr un fath yn union a 
bwrw allan gythreuliaid. Ao nid oes eisiau gwadu g^ryrthiau y rhal a 
iachant y oleiâon trwy ffydd yn Bethshan, a Ueoedd tebyg, na gwadu 
gwyrthiau'n brodyr y Pabyddion yn Nhreffynnon. Mater o dystiolaeth 
yw eu credu neu eu gwrthod, er y oeir rhai o hyd o dueddfryd sy'n eu 
gwneuthur 'yn barotach nag eraiU i'w credu hwy. Ond pron y mae'r 
gwyrthiau f od orefydd heddyw, ym mysg y rhai sydd yn wrthrychau ao 
yn berohennogion y ddawn wyrthiol, mewn ystâd isel a phlentynaidd 
iawn. Bhaid ei bod hi feUy, cyn y buasai'r Arglwydd yn ymostwng i'w 
trin hwy â theganau. Nid yw hyn chwaith ddim yn gwneuthur hanes yr 
oes apostolaidd yn Uai ei c^ddordeb i ni, mwy nag y mae profìad dyn jp. 
blentyn yn peidio a bod yn ddyddorol wedi iddo gynraedd oedran gŵr. Fe 
aU eu hastudio o*r peUter yn weU, a gweled ystyr mewn rhai o honynt na 
welìd ganddo ar y pryd. 



iddo. Dadleua Huther dros gyfieithu'n wahanol, Hyd yn oed os bydd 
wedi . . .; ond darUena*r adnod yn Uyfnach o*i ohyfìeithu yn y daU 
cyffredin. PeUy y gwna*r Testament Diwygiedig, a Uiaws yr esbonwyr; 
ac f e geir yr ystyr a ddyry Huther yn ei phwyslais, er nad yn ei geiriaa 
hi. Pechodau oedd yn aohos yr afiecnyd a feddylir yn bennodol. Gymh. 
Mat. ix. 2. ' Ha fab, cymer gysur, maddeuwyd i ti dy bechodau,' Ue mae 
pob tebyg mai y pechodau a barasent y parlys oedd gan yr lesu yn neiU- 
tuol mewn golwg. 

16. Oyffeswoh eich caonweddan. Eich pechodau, yn ol y dar. 
Ueniad goreu. Bawb i'ch güydd. Er mwyn cael rhan yng ngweddiau 
eugilydd. Cyngor cyffredinol yw hwn, a hynny mewn dwy ffordd. Y 
mae'n gyffredinol gyd â golwg ar bechodau, nid peohodau o*r dosbarth 
neiUtuol a nodwya yn yr adnod o*r blaen yn unig. Y mae*n gyffredinol 
hefyd gyd ft golwg ar y brodyr. Nid gwaith yr henuriaid yn unig 
ydyw gwrandaw cwyn pechadur edifeiriol, ei gyfarwyddo at orseda 
gras a gweddîo drosto ; ao un ffurf amo ydyw'r seiat. Y mae'n waith y 
saìnt i gyd hefyd. Camgymeriad Eglwys Bhufain yn hyn, fel Uawer peth 
aràU, yw tybied mai yn ei swyddogion yn unig y gaU yr eglwys weithredu 
yn gyfreithlawn. 

A gweddiwch dros eich gilydd, fel y'oh iaohaer. Nid oes 
yma adim i benderfynnu'n sicr pa un ai iachad corff ai iachad enaid a 
feddylir. Yr un gair yn union a ddywedir wrth y wraig o bechadures 
(Luo Yii. 50), ac wrth y daU a iachasid yn Jerioho (Luo zYÌii. 42) ; eithr 
* Dy ffydd a*th gadwodd * yw'r cyfìeithiad yn y naiU ysgrythyr, * Dy flÿdd 
a'th iaohaodd ' yn y UaU. PeUy yn Actau iv., yr un gair a gyfieithir 
' iaohau ' yn adn. 9, a * chadw ' yn adn. 12. Nid y gair hwnnw a arferir 




Digitized by 



Adn, 16 Caöo V. 7Ö 

fel y'ch iachâer. Llawer a ddichon taer weddi y cyfiawn. 



Tina ; ond y mae hwn yntau i'w gael yn y ddwy ystyr, y lythyrennol a'r 
ffîgyrol. ' Trwy gleisiaa yr hwn yr iachawyd chwi ' (1 Pedr ü. 24). *F9l 
na thröer y clof! allan o'r fFordd, ond yr iaohaer efe yn hTtraoh* 
(Heb. zii. 18). Yma, nid oes dim dwywaith nad iaohad corff a feddylir yn 
ỳr adnod o'r blaen ; ond yn hon y mae Uawer i'w ddweud dros ddilyn 
Huther, a rhoi ystyr ffîgyrol i'r gair. Yn un peth, y mae'r awdwr wedi 
gadael mater y claf i ddweud gair ar weddi^n gyffredinol. A ohyd â 
hynny, at iaohawdwriaeth enaid y dychwelir yn 19, 20, ar ol nodi eaiampl 
Elias, yr hyn a brawf mai ieohyd enaid sydd amlyoaf ar feddwl lago erbyn 
hyn. 

Ljlawer a ddichon taer weddi y cjrfiawn. Deisyfiadyi^ffiawn, 
Am ystyr y gair a gyfìeithir * taer ' y mae oryn ddadl. ' Effectual feroêfni 
pra^er ' ydy w'r Saesneg. Y mae oystrawen y frawddeg yn hwnnw yr un 
fath a'r Oymraeg. Yr oedd cyfìeithiad Dr. Morgan yn nes i'r hyn a 
^gymeradwYÌr gan esbonwyr yn awr. ' Llawer a ddichon gweddi'r oynawn, 
os ffrwythion fydd hi.' * Llawer a ddiohon gweddi'r oyfiawn yn ei gwaith ' 
yw'r Gyfieithiad Diwygiedig. • Nerthol weithredu ' y cyfieithir y ferf yn 
Gtal. ii. 8 ; a ' nerthol weithrediad ' y cyfíeithir y sylweddair cyfatebol yn 
Phil. iii. 21 ; * Grymus weithrediad ' yn Eph. iii. 7. H^mraoh y gwnelai 
hwn yma'r tro fel arall eiriad. * Llawer a ddiohon gwedoi'r cyfiawn, pan 
fo hì ar waith.' 

Paham gweddi'r cyfiawn? Am fod ei fywyd ef yn cydweithio &'i 
weddi. Pa f odd y gall dyn nesu at Dduw am y pethau sydd amo ef en 
heisìau iddo'i hun a'i gyfeillion, ao yntau yn byw ymhell oddi wrtho? 
Nid balohder, gan hynny, yn Hezekiah frenin ydoedd ei waith yn galw 
sylw'r Arglwydd at ei rodiad oyson. Nid gofyn y mae i Dduw ddyfod yn 
gymorth iddo yn ei gyfyngder, ond gofyn am help yr hwn yr oedd ef e o hyd 
yn byw iddo, ac yn oymdeithasu âg ef . * Atolwg cofía yr awr hon i mi rodio 
ger dy fron di mewn gwirionedd, ao â chalon berfíaith, a gwnóuthur yr 
fayn oedd dda yn dy olwg di ' (Es. zxzviii. 8). Pan y mae'r weddi'n weddi 
am fendithion ysbrydol — ^yn eiriolaeth am faddeu yr holl anwiredd, a 
iaohau yr hoU lesgedd— y mae rheswm cryfach fyth dros roi pwyslais ar yr 
ystyríaeth mai deisyfíad y cyfíawn a ddichon lawer. Dyna ydy w hwnnw, 
y mae ei fywyd ef yn oydfyn'd &'i weddi. Nid rhoddi gofal eneidiau'ì 
irodyr ar Dduw er mwyn oael llonydd ganddynt ei hunan y mae ; na, 
cydweithio &'r Arglwydd am eu hiachawdwriaeth hwy. Gwel ar iv. 1-10. 
Cyn y bydd ein gweddi ni'n effeithiol iawn, rhaid i'n bywyd ni fod yn yr 
un oy wair a hi yn nn peth ; ac hefyd rhaid i'n hoU fywyd fod at wasan- 
aeth y weddi i ateb yr un dibenion a hithau. Yn Ue hynny, mor fmyoh 
T byddwn ni yn gadaei ein deisyfíadau wrth orseddfainc y gras^ heb íod yn 
barod o gwbl i ddwyn y draul y buasai eu hateb yn ei gosod amom m ; 
ihwymo beichiau trymion i'w gosod ar ysgwyddau'n Gwaredwr, a ninnaa 
ein hunain heb eu cyfíwrdd âg un o'n bysedd. 



Ni wyddom ni mo saU lago dros ddweud mai yn ateb i weddi EUai j 
«eawyd y nefoedd, er fod awgrym cynnU yn yr hanes (1 Bren. zviiL 



17-18.— JS7«tamp2 EUaa, 




74 



Iago V. 



Adn. 1618 



17 Elias oedd ddyn jn rbaid iddo ddîoddeí fel nînnaa, ac meẁn 
gweddi efe a weddíodd na byddai wlaw : ac ni bu gwlaw ar 

18 y ddaear dair blynedd a cbwe mis. Ac efe a weddîodd 



42-46), mai yn ateb i*w weddi ef y daeth gwlaw drachefn. Hwyrach mai 
fel awgrym fod Elìas yn gwedd'ío am gerydd i ddwyn Israel yn ol at Dduw 
y deallai lago broffwydoliaeth 1 Bren. xvii. 1. * Fel mai byw Arglwydd 
Ddaw Israel, yr hwn yr ydwyf yn sefyll ger ei fron, ni bydd y blynydd- 
oedd hyn na gwlith na gwlaw, ond yn ol fy ngair i.* Oni ellid ystyrieâ 
gair Elias yn y fan yna yn fath o weddi, megis y dywedir i Josua lefaru 
wrth yr Arglwydd ; ac eto wrth yr haul a'r lleuad y lleferyd y geiriau o'i 
eiddo a gofnodir (Jos. z. 12-14)? Neu a oedd gan lago sail mewn 
traddodiad i'r hyn a ddywed éfe am weddi Elias? Cymh. Ecclus. 
xlviii. l-lô. 

17. Blias oedd ddyn yiL rhaid' îddo ddìoddef fel ninnau. 
Cyfíeithiad Dr. Morjgan yw'r goreu o ddigon yn y fan yma. EHas oêdd 
ddyn o'r un sut a ninnau^ o'r un nwydau, agored i'r un gwendidau. At 
anian y dyn ao nid at ei amgylchiadau y mae'r gair yn cyfeirio. 

Ac mewn gweddi efe a weddiodd. Dull Hebreig o gryfhau y 
dywediad, fel ' gan farw y byddi farw ' (Gen. ii. 17). Ao efe a daer 
weddîodd. Na byddai wlaw: ac ni bu gwlaw ar y ddaear 
dair blynedd a chwe nais. Fel hyn y mae'r cyfrif yn Luc iv. 26, 
wrth adrodd geirìau'n Hiaehawdwr yn Nazareth, tra y dywedir yn 1 Bren. 
xviiî. 1, mai yn y drydedd flwyddyn y daeth gair yr Arglwydd at y 
profiwyd, gyd ft golwg ar roddi gwlaw drachefn. Myn rhai gysoni trwy 
dybied na ddechreuodd y sychdwr ddim hyd yr adeg yr aeth EUas i 
Sarephtah, eraill, trwy gyfríf y chwe mis arferol o sychdwr o flaen y tair 
blynedd o sychdwr gwyrthiol, ac eraiU fyth, trwy dybied fod y syniad 
luddewig am drì a hanner, hanner saith felly, fel rhifedi amserau 
drygfyd (Dan. xii. 7), wedi ystumio yr hanes traddodiadol oddi wrth yr 
hyn ydoedd yn yr Ysgrythyr. Yr ail dyb yw yr oreu ^an ysgrifenydd y 
sylwadau hyn, er nad oes yr un o honynt yn rhyw foddhaol iawn. 

18. Ac efe a weddiodd drachefn ; a'r nef a roddes wlaw ; 
a'r ddaear a ddng ei ffrwytli. Ni ddaeth y gwlaw ddim nes i Elias 
weddîo, er ei fod wedi ei addaw cyn y cyfarfod mawr ar ben Carmel, 
Ì?rwy weddîau ei bobl y dwg yr Arglwydd ei addewidion i ben. 



Tn ei sylwadau rhagarweiniol ni gawsom lago'n dechreu gyd ft phrof- 
edigaethau, yn cyffwrdd yn ddigwydddadol ft gweddi, ac ft phechod, yna'n* 
dibennu'r rhan honno gyd ftg ailenedigaeth pechedur o wir ewyllys Duw. 
Yma hefyd, yn ei ddiweddglo i'w lythyr, y mas yn cyffwrdd â'r un 
pynciau mewn rhan, er nad yn yr un drefn — profedigaethau, amynedd* 
gweddi, maddeuant pechodau, a throedìgaeth pechadur — yr hyn a Drawf^ 
oyn belled ag y geUir profi peth felly oddi wrth lythyr mor fyr, fod y 
pethau yna yn hoff bynciau ei weìnìdogaeth. 

Pa fodd y daw * Troi pechadur ' i mewn yn y cysylltiad hwn sydd ym^ 



19-20.— Pn/ destyn gweddi. 




Adn. 18-20. 



Iaöo V, 



75 



drachefn ; a'r nef aroddes wlaw, a'r ddaear a ddug eî ffrwyth. 
Fy mrodyr, od aeth neb o honoch ar gyfeiliom oddi wrth y 19 
gwirionedd, a throi o ryw un ef ; Gwybydded, y bydd i'r äO 



boliad arall. Myn amryw esbonwyr parohus iawn nad oes yma gysylltiad 
o gwbl ; ac argreffir y ddwy adnod olaf, mei^n amryw Destamenti, yn 
baragrafí bychan ar ei ben ei hun. Eithr onid peth dieithr iawn yw 
dechreu pwnc newydd mor ddirybudd, a*i adael mor ebrwydd? Oa 
gellir cael cysylltîaâ naturiol, llai o gam â'r awdwr, yn ddiameu, fyddai ei 
olygu*n gysylltiad bwrìadol hefyd ; a Stier, esboniwr na welais ei gystal 
ar y ddwy adnod yma, sy'n rhoi y cysylltiad goreu. Awgrymwyd eisoes 
(15-16) mai pwysicach testyn gweddi nag iechyd ydyw maddeuani 
peóhodau; ac yn yr esìampl a godwyd o'r Hen Destament o efíeithi^u 
gweddi, amcan y proffwyd oedd troi'r genedl wrthgiliedig at yr Arglwydd. 
Yn awr y mae ceisio amcan cyffelyb i'r eiddo yntau, mewn cyloh Uai — y 
mae troi pechadur a chuddio pechodau, yn destyn gweddi sydd o f ewn 
cyrraedd pawb. Fel prif destyn gweddi, a phrií amcan gwaith y cred- 
adyn, y daw iachawdwriaeth pechadur i mewn, yn ddiweddglo naturiol 
ddigon i'r gyfran hon ao i'r llythyr. 

19. Py mrodyr. Un ffordd sydd gan lago o roi pwyslais, a galw 
sylw neillduol. Od aeth neb o honoch ar gyfeiliorn oddi wrth 
y gwirionedd, Trwy wrthgilio mewn buchedd oddi wrth ysbryd ao 
athrawiaeth yr efengyl, * Cyfeiliorni ei ffordd.' A throi o rywiin ef. 
Q«lla&ai rhy wun godi dadl yn erbyn cymhwyso esiampl Elias atom ni. 
Os dyn fel ninnau ydoedd Elias, yr oedd ei amcan yn nodedig o uchel, 
troi cenedl gyfan at yr Arglwydd ; pa ryfedd, felly, i'w weddîau ef gael 
eu gwrandaw ? Ond na ddigalonnwch, ebai lago, * Od aeth neb o honoch,' 
rhywun, pe na bai ond un, ar gyfeiliorn, a throi o rywun ef, y mae eich 
gweddi dros yr un hwunw cystal ei hamcan a gweddi Elias, ac yn fwy 
Uwyddiannus o bosìbl, canys er i Elias gael buddugoliaeth fawr, prin 
iawn a fu ffrwyth ei fuddugoliaeth. Er cydnabod o'r bobl mai yr 
Arglwydd oedd Dduw, nis gwyddom i unrhyw nifer hynod o honynt fyned 
ar ei ol ef ; a chawn Elias ei hun yn cwynfan yn y bennod nesaf, < Nid 
ydwyf fi weU na'm tadau* (1 Bren. xix. á). 

20. Gwybydded. Owyhyddwch^ yn ol rhai ysgrifau pur hen. Y 
bydd i'r hwn a drodd beohadur oddi wrth gyfeiliomi ei 
ffordd. Sef y cyfeiliorni sy'n perthyn i'w ffordd, neu yn ei nodweddu 
hi. Yn yr achos meddiannol y mae'r gair * ffordd.* 

Gadw enaid rhag angau. Yr hyn a briodolir yn i. 21 i'r gair, fe'i 
priodolir yma i'r neb sy'n foddion yn llaw Duw i ddwyn y gair a'r peoh- 
adur i af ael â'u gilydd. Yr un ffunud y mae Paul yn galw'r rhai y bu efe'n 
foddion achubiaeth iddynt yn blant iddo. Gwel 1 Gor. ìy. 14-15 ; Gal. 
iv. 19 ; Philemon 10. 

A chuddio lliaws o bechodau. Pechodau y neb a drowd oddi 
wrth gyfeiliorni ei ffordd. Mewn rhyw wedd y mae'r hwn a drodd 
bechadur yn gyfrannog â Mab Duw yn y gogoniant o guddio'i feiau. < 7 
• gogoniant a roddaist i mi a roddais iddynt hwy ' (loan xvii. 22). 



Digitized by 



76 



* Iaoo V. 



Adn. 20 



hwn a drodd bechadur oddî wrth gyfeiliomi ei ffordd, gadw 
enaid rbag angau, a cbuddio ilîaws o bechodau. 



Geiriau Lljfr y DiarbeHon (x. 12) sydd gan lago yn ei feddwl, yngystal 
a Phedr (1 Pedr iv. 8) ; ond tra y defnyddir hwy gan Pedr yn ea hystyr 
gyntaf , o guddio pechodan dyn gan el gyd-ddyn, arferir hwynt yma i gyf- 
leu ystyr uwch a chyflawnach. Guddio'r peohodau yr ydys yn 'yr adnod 
hon, nid trwy eu maddeu i'n gilydd, ond trwy ddwyn ein giíydd i undeb 
A'r hwn a fedr eu maddeu hwy mewn ystyr uwch nag y medrwn nî. Y 
mae y duU Tma o ddefnyddio ysgrythyrau yr Hen Destament yn y 
Newydd yn rhybudd i ni na ddylem gasglu bob amser, oddi wrth y def- 
Dydd a wneir o'r brofiwydoliaeth yn y Testament Newydd, mai dyna'i 
hunig gyflawniad hi, nac ychwaith mai dyna*r ystyr oedd iddi gan y 
rl^ai oedd wedi ei dweud a'l gwrandaw hi gyntaf. 



Digitized by 



Iaoo. 



T7 



DrsoEiDuerB Efistol Iáoo ab Weddi. 

Gán mfti yû y parftgrafl hwn y mae'r darn helftethaf ar weddi» mewn 
apistol a ohymaint, yn ol yr herwydd, ar weddi ynddo, byddai hwn yn 
barìon cyfle i ddodi yng nghyd rai o brif bynoiau diwinyddiaeth gweddi, 
oyn belled ag y mae hi i'w chasgltt o*r llythyr yma. Gallwn wnead hynny 
bellach heb fanwl nodi pob dyfyniad, ft ohono mfti yn i. 5-8» iv. 1-10, a 
V, 12-20, yr ymdrinir ft'r mftter yn uniongyrchol ft than ei enw. 

.Gellir crynhoi dysgeîdiaeth lago ar weddi o dan dri phen: (I.) Lle 
gweddi ym mhrofìad y oredadyn. (II.) Ysbryd gweddi. ^II.) Testynau 
gweddi. 

(I.)— LZé gweddi ym mhroflad y credadyn, 

Dygir gweddi i mewn, yn nechreu a diwedd yr epistol, fel un o weith- 
rediadau'r gras o amynedd ; ac ym mhennod iv. hefyd oyferbynnir gweddi 
âg ymladd a rhyfela, fel nad yw hi ond gweithrediad amynedd yno hefyd. 
Gyferbynnir amynedd, ar y naill law, âg eiddigedd acysbrydgrwgnach,ac, 
ar y llaw arall, â'r meddwl dau-ddyglyg ; ac ni chydfydd ysbryd gweddi ft'r 
un o'r ddau. Na feddylîed y gẃr dau-Jdyblyg ei feddwl y derbyn efe 
ddim gan yr Arglwydd. Un peth y mae nesau at Dduw yn ei olygu ac yn 

, ei gynnwys yw, * Purwoh eich calonnau, chwi a*r meddwl dau-ddyblvg.' 

' Hefyd nid oes dim gweddío lle mae ysbryd ymrafaelio. * Ymladd a 
rhyfelft yr ydych, ond nid ydych yn cftel, ftm nftd ydych yn gofyn.' * Nft 
rwgnechwch yn erbyn eich gilydd, frodyr. . . . A oes neb yn eioh plith 
mewn ftdfyd, gweddíed.' 

Y mfte amynedd y Testament Newydd yn golygu mwy na'r gallu i ym- 
daro yng ngwyneb y brofedigfteth ymft ft'r orofoicligfteth ftcw, er ei fod yn 
cynnwys hynny. Y mae yn cymeryd i mewn dymer wftstftdol ein bywyd 
ni. Y mfte y nesftf peth i fod yn enw ftr hoU fywyd y credftdyn. 
'Teymas ac amynedd lesu Grist' (Dat. i. 9). Trwy amynedd y mfte 
rhedeg yr yrfft. «Ymgynnftl' ydyw'r gftir ft rydd Principftl Edwftrds.* 
Felly, yn ol y syniad ysgrythyrol am weddi, nid gweithred aohlysurol ydyw 
hi yn unig, nac yn bennaf, namyn gweithredîad cyson, gwedd ar ^^wyd y 
/dyn duwiol, nid peth y gall efe ei wneud neu fodheb ei wneud. Nis gellir 
y meddwl am ddyn duwiol heb fod gweddi, chwedl Gumal, yn anadl ei fywyd. 
• Minnau a arferaf weddi ' (Salm cix. 4.) * Rhaid gweddîo yn wastad, ac 
heb ddiffygio ' (Luc xviii. lì. * Gweddîwch yn ddibaid ' (1 Thes. v. 17). Am 
yr ftct o weddîo, ftct mewn by wyd o weddi ydyw hi ; ftc ychydig o werth nft 
grym sydd ynddi ar wfthftn i hyn. * Llawer a ddichon deisyfíad y cyfiawn, 
pftn fo hwnnw ar waith.' Gyngrair gwftstftdol rhwng dyn ä Duw vdyw 
gweddi ; a dylai pob deisyfíad neilltuol godi'n deg o fywyd o gymdeithas ft 
Duw, neu fod yn ddechreuad cymdeithas berfieithiach. O ganlyniad, y 
mae dyfal bara yn perthyn o angenrheidrwydd i weddi, a dyfftl bftrft, nid 
lyn yr ystyr o fyîÉiycn ftdrodd y deisyfíftd yn unig, ond yn yr ystyr eftngftch 
o fyw mewn ymdrech i gydweitjsio â Duw er dwyn y deisyfiftd i ben. 

Dymft un rhftgor mawr rhwng y syniad Beiblaidd am weddi a phob 
syniad arall. Y mae gweddi, yn yr ysgrythyrau Sftnotaidd, yn fater o 
ysbryd ; mater o gyfftredd ydyw hi yn y crefyddftu eraill ; ft thry ei llwydd 

* Qwel Bdwarda ar Heb. zU. 1. 



Digitized by 



78 Iaoo. 

iant ar ddweud y geiriau priodol yn yr ystum briodol. Offeryn ydyw 
gweddi, yn llaw*r pagan, i ddwyn ei fwriadau ef i hen, ar wahan i bob 
cwostiwp yng nghylch ei gydweithrediad ef â*i dduw er mwyn hynny. 
Nerth Duw mewn atebiad l weddi, yn ol y Beibl, nid dawn ydyw, y gellir 
ei fenthyca heddyw a'i wadu y fory, a mynd ar ei ofyn drac^eín 
drennydd. Dieithrwch i*w gwmni ef, cyfeillach y byd, ydyw un o*r 
achosion pennaf o*n gwaith ni'n gofyn ar gam ; a dyna'r paham y gesyd 
lago'r ddau beth mor agos at eu gilydd. 

Mater o raddau ydyw nesau at Dduw ; ac y mae i bob gradd o hono ei 
•gwobr. Fe wrandewir gweddi'r anuwiol ; oûd nid cymaint a ddichon honno 
' â gweddi'r cyfiawn. 

Yn awr os ydyw gweddi'n fwy na deisyfiad achlysurol, os gweddî ddi- 
baid ydyw hi i fod, y mae iddi fawr werth ar wahan i unrhyw atebiad 
pennodol a rorldo'r Arglwydd iddi. Oweddîo ydyw'r flfordd i ddwyn 
cyfyngderau b> .yd, heb ymgaledu, ac heb ddigalonni. * Na rwgnechwch 
. . . Gweddiwch.' *Na thyngwch . . . A oes neb yn eich plith mewn 
adfyd, giA Gddîed.' Fe fydd y weddi ei hunan, heb son am yr ateb, yn 
loddìon gras ; y mae'r ateb, i raddau, ynddi hi ei hun. 

A chadw mewn cof ynte, fod gweddi yn rhagdybied, neu yn argoeli, 
rhyw agwedd gyson ar fywyd ac ysbryd dyn, yr ymholiad a gyfyd nesaf 
jw, pa beth ydyw'r agwedd honno ? 

(11.)— r«Ôryá ffwe^i. 

Nid oes braidd ymadrodd yn amlaoh ar ein gwefusau, yn ein hareithiau 
ao yn ein deisyfiadau cyhoeddus, nag * ysbryd gweddi ;' ac eto nid oes yr 
un ag y mae ein syniadau am ei gynnwys yn fwy anelwig. Y brif elfen, 
^ ond odid, yn y syniad poblogaidd ydyw hwyl gweddîo ; ac fe ddaw hwyl 
gweddîo, nid oes dim dwywaith, lle y bo ysbryd gweddi. Ar yr un pryd 
da fyddai i ni gofio mai peth yn cydfynd ág ysbryd gweddîo yw yr hwyl 
yna, nid hanfod y peth ei hunan. Y mae hwnnw'n golygu oymhwysder 
ysbryd i agoshau at Dduw, nid teilyngdod, y mae'n wir, ym mhob ysfyr i'r 
gair, ac eto teìlyngdod hefyd, mewn un ystyr, teilyngdod yn yr ystyr a 
rown ni i'r gair pan soniwn ni am fwyta ac yfed yn deilwng, neu yn 
anheilwng, wrth fwrdd y cymun. Gall fod beiau lawer, a difîygion lawer, 
ac oto'r galon yn union gyd â Duw. Beth ynte, yn ol Spistol lago, ydy w'r 
cymhwysder ysbryd hwn i fyned at Dduw mewn gweddi ? 

(1) Anhepgor cyntaf hwn, fel pob ffurf ar y bywyd ysbrydol, ydyw 
ffydd. * Profiad ein fíydd ' ni sydd yn gweithredu amynedd : a ffydd sy'n 
gwneud holl waith yr amynedd yma, a gweddi ym mysg pethaueraill, yn 
.effeithiol. ' Gofyned mewn fiydd, heb ameu dim.' Ffydd yng nghymep- 
:. iad Duw fel rhoddwr yw yr hyn y dyry lago fwyaf o bwyslais arno. Y 
mao efo'n rhoi i bawb, yn rhoi'n ddiamodol, heb haeddiant o du'r 
gweddîwr ì enniU y rhodd, ac yn rhoi heb ddannod. 

• 

Cynnil ydyw lago ar berthynas ffydd &'r Arglwydd lesu Grist, ond ei 
fod yn dywedyd yn bendant ac yn eglur mai ffydd ein Harglwydd ni leaa 
Grist yw hi, ao mai ei enw ef sy'n gwneud gweddi'r ffydd yn Uwydd- 
iannus. * A oes neb yn eich plith yn glaf , galwed ato henuriaid yr eglwys, 
a gweddîant hwy drosto, gan ei eneinio ef âg olew yn enw^ yr Arglwydd ; 



Digitized by 



Uoo. 79 

« gweddî y ffydd a iacha y daf ; a'r Arglwydd a'l cyfyd ef i fyny.* Eithr 
nid yw âigo*a agor y rhan yma o'r pwno, fel y gwneir yn yr epistolau 
eraill, ao yn Ëfengyl lo&n. Yn hyn eto y mae'r^epistol hwn yn cydwedd 
â'i le yn y Testament New^dd, ar drothwy'r oruohwyliaeth a'r datgudd- 
iadyma. 

Paham y mae eisieu fíydd yn hennodol wrth wed^o ? Am maî trwy 
fEydd y mae'r dyn yn ei osod ei hunan mewn agwedd y gall Duw ei fen- 
«dithio. Perohen ílydd yn unig sy'n sylweddoli'r fendith cyn ei dyfod. 
IẄfddyw sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio. A chwaneg, nid oes dim 
modd derbyn bendithion ysbrydol, yn yr amser presennol, hebddi hi. 
Maddeuant, nerth yr Ysbryd Glân, cyfarwyddyd o'r nef, dymabethau nad 
ydynt yn bod ond i ffydd. * Beth bynnag oll a geisioch wrth wedcüío, 
oredwoh y derbyniwch,' credwch eich hod wedi ci dderìyyn^ * ac f e fydd i 
ohwi' (Marc xi. 24). Âc i berchen fíydd yn unig y try trugareddau 
tymhorol Duw yn f endithion ysbrydol. Ffydd sydd yn gweled ei anweledig 
bethau ef a'i dduwdod yn y pethau a wnaed. 

(2) Nod arall ar ysbryd gweddi ydyw ymostwng i ewyllys Duw. Dyna 

Íun peth a olygir wrth * Ofyn ar gam,* gofyn heb ymostyngiad llwyr i'w 
«wyllys ef. Ac ni all Cristion, pan fo ei ysbryd yn ei le, wneuthur dim 
heb ddywedyd yn ddistaw, neu yn hyglyw, * Os yr Arglwydd a'i myn.' Y 
mae pob gofyn ym mysg dynion yn tybied gadael y cwestiwn 'o roddi yn 
gwbì yn llaw'r neb y ceisir y ffafr ganddo. Dyma fachgen yn yr ysgol yn 
gofyn i*w athraw am ddarn diwmod o wyl, a'r athraw yn ei nacau, ac 
yntau yn aros gartref wedyn yn groes i benderfyniad ei athraw ; nid oedd 
y gofyn hwnnw ddim yn ofyn gonest. Y mae gofyn peth íel mater o ras 
vn tybied ein bod yn barod i gymeryd ein nacau ; ac y mae *■ Gwneler dy 
cT wyllys ' yn ddeisyfiad sy'n. llechu yn ysbryd pob gwir weddi, pa un 
bynnag a yngenir y geiriau ai peidio. 

A ohyd â hynny, y mae ymostwng i ewyllys Duw yn cynnwys ymostwng 
i les dynion. Ni chawn ni ddim ceisio'n lles ein hunain ar draws lles ein 
oyd-ddynion. Y mae gofyn, a blas eiddigedd arno, yn ofyn ar gam ; ond 
y mae hyn yn ein dwyn ni i ymyl y mater nesaf . 

(3) Nod arall ar ysbryd gweddi ydy w amcan teilwng. Y mae hunan 
yn llychwino gweddi fel pob peth arall. * Gofyn yr ydych, ao nid ydych 
yn derbyn, o herwydd eicn bod yn gofyn ar gam, fel y galloch eu treulio 
ar eioh meluschwantau.' Nid yw hyfrydwch noeth, er iddo fod yn y Sylch 
mwyaf dyrchafedig — hyfrydwcn y pregethwr neu yr athraw ysgol Sul 

i yn ei waîth — ddim i fod yn amcan gweddi, er ei fwyn ei hunan, mwy nag 
f y mae i fod yn amcan bywyd. Gall pleser f od yn ail ddiben, yn ddìben yn 
y fargen, ys dywed yr athronydd, ond nid yn ddiben eithaf , nac yn ddiben 

?[iddo*i hunan. Gallwn brofì ein hunain yng4igwyneb yr ymofyniad yma, 
a beth a wnaem ni â*r fendith pe delai hi i'n rhan ? 

Llefaru y mae llawer megis pe bai derfyn i'r pethau y cawn ni weddîo 
am danynt. Nid i'r rheiny y mae'r terfyn. I amcan y weddi y mae 
hynny o dôrfyn sydd. Pob peth cyson â*r ystyriaeth nad ydym yn eiddo i 
ni'n nunaìn, ni a gawn ei wneuthur yn fater gweddi. *Nid ohwi a'm 
dewìsasooh i ; ond myfi a'ch dewisais chwi, ao a'ch ordeiniais ohwi, fel yr 
elech ao y dygeoh ffrwyth, ao yr arhosai eich ffrwyth, megis pabeth 



Digitized by 



80 Iago. 

byniiag a ofynnoch gaa 7 Tad yn fy enw i, y rhoddo efe i chvd ' (Ipau 
zv. 16). Pa beth bynnagt felly, a fydd arnoch chwî eisieu at ddwyn 
ifírwyth. Dyna gaiS y gangen gan y pren ; a dyna gaiff y pren gan nàtur 
|o'i gwmpas, poh peth sydd arno'i eisieu at dyfu a fErwytho. Yr un ddeddf 
'sydd i ninnau rhyngom â Duw. Ni gawn g&nddo ef oob peth a allwn ni 
droi'n gynnydd ac yn ffrwyth, nid bendithion ysbrydol yn unigi ond pob 
bendith a allwn ni droî yn ogoniant iddo ef — bencUthion y neioedd oddi 
uohod, a bendithion y dyfnder yn gorwedd isod, hyd derfyn bryniaa 
tragwyddoldeb, ac, i goroni*r cwbl, ewyllys da Preswylydd y !Uerth. Pob 
'peth, tymhorol ac ysbrydol, a wasanaetho amcan mawr ein bywyd,. 
*^gogoneddu Duẁ, fe all hwnnw fod yn fater gweddi. Gofynnwn i ni'n 
hunain ym mlaen llaw, pe caem ni yr hyn « geisiwn, a allem ni of^n 
bendith arno ; oblegid pob peth y gallem ni ofyn i Dduw ei fendithio, ni a 
allwn ofyn i Dduw ei roi. 

Ni chynnwys hyn chwaith na ddylai yr anuwiol weddîo. Fe ddylai ar 
pob cyfrif. Nid rhaid fod y dyn eîsoes wedi gwneud dim i gyrraedd ei 
amcan cyn dechreu gẃeddîo ; ond rhaid iddo fod yn awyddus i wneud pob 
peth a ddisgyn arno ef at gyrraedd nod ei ddeisyfíadau, a rhaid i'w nod 
fod yn un teilwng. Felly, er y dylai'r anuwiol weddîo, y mae'n amheus 
A all efe fod yn wir weddîwr am amser maith, a phara yn anuwiol. Peth 
ydyw gweddi, fel credu ac edifarhau, y dylai pob dyn ei wneuthur, yr 
anuwiol yn gystal a'r duwiol, ond peth nas gall dyn ei wneud yn iawn» 
tyn enw ac yn ysbryd Grist, heb fod gwawr y bywyd newydd yn dechreu 
torri ar yr enaid. 

(4) Hwyrach y dylid orybwyll, a dim ond orybwyll, un nodwedd yn 
ychwaneg ar ysbryd gweddi— Taerineb. Cael ei hawgrymu, yn hytrach 
na'i dysgu'n eglur, y mae hon yn Epistol lago ; eto y mae'r awgrymiadau'n 
bur ddi-gamsynif>. Difîyg taerni ydyw un bai mawr ar y gŵr dau- 
ddyblyg ei feddwl. Ac yn esiampl fawr Elias y mae taemiyn dra amlwg. 
' Mewn gweddi efe a weddîodd.' Oan weddîo efe a weddiodd. Efe a daer 
foeddiodd. Efe a weddiodd o ddifrif na byddai wlaw ; ao ni bu gwlaw ar 
y ddaear dair blynedd a chwe nûs. 

(III.) — Testynau gweddi, 

Awgrymwyd eisoes nad oes dim terfyn i gylch y pethau a all fod yn 
destynau gweddi, os bydd ysbryd y gweddiwr yn ei le, a'i ddeisyfiadau yn 
•gydwedd â chwrs ei fywyd, neu ynte'n ddechreuad bywyd newydd. Y 
maê y Uythyr byr yma yn hynod gyfoethog o esiamplau i ddangos hyn. 
Mor eang ac amrywiol ydyw'r cylch, fel na chyfeiliornem wrth ddywedyd 
fod pob peth gwerth gan ddyn da ei ddymuno, i'r un graddau^ yn werth 
ei droi'n destyn gweddi. Y deisyfìadau hunanol, nad ydynt yn adda» 
faterion gweddi, nid ydynt chwaith yn deilwng ddymuniadau o gwbl, a& 
o'r tu arall, cyn belled ag y mae'r awydd am ddifyrrwch a boddhad yi> 
awydd cyfreithlawn yng ngoleupi Ysbryd Crist, cyn belled, felly, ag y 
mae osgoi poen, a chyrraedd mwynhad, yn help ao nid yn rhwystr i 
ddymuniad uwch, cyn belled a hynny y mae iddo le yn ein gweddîau ni. 
Y mae ias go gref o'r awydd yna yn y weddi am ymwared mewn adfyd,. 
beth bynnag fyddo'r adfyd, tlodi, gorthrwm, eriidiau, cystuddiau o bob' 
math ; a chyhyd ag y gofynnom ni am ymwared mewn llwyr ynìostyngiad 
i ewyllys yr Arglwydd, gan ddygymod ä phob peth na fynno efe ei symudr 
íui disgyblaeth angenrheidiol i'n fiydd, y mae'r deisyfiad yn un teg. 



Digitized by 



Iago. 81 

Y mae yma ddau gwlwm o ddeisyfiadau, a*r ddau yu Ued debyg i*w 
gilydd. Rhai drosom ein bunain. a rhai dros eraiU. Y prif weddüau 
lârosom eìn hunain yw — gweddi am ddoethineb, am faddeuant, am nertb i 
lymâaro mewn adfyd, ac am ymwared o adfyd; a'r prif weddîau dros ein 
'gilydd yw, gweddi am iachad, am iachawdwriaeth, ac am faddeuant. Y 
mae gweddi am faddeuant ar y ddwy restr; oblegid dyna*r weddi a 
ddarlunir yn iv. T-10. * Ymddarostyngwch i Dduw. Gwrthwynebwch 
ddiafol, ao efe a í!y oddi wrthych. Neshewoh at Dduw, acefeanesa 
atoch chwi. Ymoíìâiwch, a galerwch, ao wylwoh ; troer eich chwerthin 
chwì yn alar, a'ch llawenydd yn dristwch. Ymddarostyngwoh ger bron 
yr Arglwydd ; ao efe a*ch dyrchafa chwi.* 

Ytt awr y mae o*r bendithion hyn rai y mae*n well gan Dduw i 
nl eu gofyn na*u gilydd. Fe ryngodd Solomon fodd yr Arglwydd 
trwy ofyn doethineb yn anad dim arall. Yn lle gofyn dyddiau lawer, 
nen olud, neu einioes ei elynion,* a gallwn ninnau ryngu ei fodd ef 
jtrwy ddeisyf y doniau goreu. Doethineb ydyw y pennaf peth i ninnau» 
fnid calon ddeallus yn unìg, ond cymeriad addfed drwyddo. Y mae hon 
• fel cariad gan Paul ac loan, neu fel y dduwiol anian gan Pedr, yn cyn- 
nwys pob gras a dawn, y ddoethìneb sydd oddi uchod. Ac fel mai doeth- 
ineb yw y peth pennaf i ni ei geisio i ni ein hunain, felly iachawdwriaeth 
gyfan Duw yng Nghrist ydyw'r peth mwyaf a allwn ni ei ofyn byth dros ein 
oymydogion. ' Cyfíeswch eich camweddau bawb i'ch gilydd ; a gweddîwch 
dros eich gilydd, fel y'ch iaohaer. Od aeth neb o honoch ar gyfeiliorn 
oddi wrth y gwirionedd, a throi o ryw un ef, gwybydded y bydd i'r hwn a 
drodd bechadur oddi wrth gyfeiliorni ei fEordd, gadw enaid rhag angau, a 
ohuddio iliaws o bechodau.' 

Eto y mae gwerth neilltuol yn perthyn i*r athrawiaeth am weddi fel 
moddion i wruisefyll anhawsderau tymhorol. Fel ffordd i etifeddu'r ben- 
dithion mwyaf y mae hi bwysicaf, bid siwr ; ond v mae addysg na cheir rao 
honi'n uniongyrchol wrth dderbyn y bendithion hynny yn atebiad i weddi, 
i'w chael wrth dderbyn rhai is. Fe ddengys y bendithion îs, pan ddelo'r 
rheiny yn atebion i'n gweddi'au, mai atebion ydynt, yn ystyr fanyla'r gair. 
Nid nad yw yr ateb i weddi am fendithion teyrnas nefoedd yr un mor 
wirioneddol ; eto nid y w cyn hawdded ei weled. Pan ofynnodd lesu Grist 
i*r yagrifenyddion, wrth iachau y claf o'r purlys, *Pa un hawsaf^ 
ai dywedyd, Maddeuwyd i ti dy bechodau» ai dywedyd, Gyfod a 
rhodfa ?*t ni fynnai, awgrymu;aad maddeu pechodau oedd yr anhawdda'i 
wneud ; ond er hynny yr oedd ' Maddeuwyd i ti dy beohodau,* y petìa. 
hawddaf erioed ei ddweud, haws lawer na dywedyd, ' Cyfod, a rhodia,*' 
gan y gellid rhoi'r dweud diweddaf vna, yn ddi oedi, ar ei hrawf, a gweled 
a oedd grym ynddo. Felly am atebion i*n gweddîau ni yn gyffrâin, y 
maent o*r golwg, ao i fesur allan o gyrraedd fíydd wan. Y mae y weddi 
a'r ateb, hefvd . . yn rhyw redag i*w gilydd. Y mae oael fiydd i ddal i 
weddío yn rhan o'r ateb. Ond wrth gael ein gwrandaw mewn deisyfíadau 
am fendithìon cyffredin gweledig, yr ydym yn gweled fod Duw yn gwneud 
rhywbeth mewnatebiad i*n gweddì ni na allai grym ein hewyllys ni mo'i 
gwmpasu. 

* 1 Breo. iii. 6-lS. t Mat. ix. 5. 



o 



Digitized by 



6£ Iago. 



DyTODIAD YB ÁBaLWTDDi 

Fs gydnebydd pawb sy'n weddol gyfarwydd a*r Ytajtìajt Iiftn fod mwy 
nag un ystyr i'r ymadrodd * Dyíodiad yr Aiglwydd ' yn y Teetameni 
Newydd ; ond cawn amiywiaeth anorílen ym mam pobl ar y owestiwn 
pa ym o*t ystyron hyn j mae'r gwahanol broífwydoliaethau yn oyleliio 
ati. Ni byddaiM fuddiol, pe byddai'n bosibl mewn oyn lleied a hyn o 
gwmpas, ceisio olrhain yr amiywiol famau. Yn wir braidd y oawn ni 
giybwyll y gwahanol syniadan ond fel esiamplaa i ddangos gwahanol 
d&ulUau o esbonio. 

Yr ystyr a roes y disgyblion eyntat, a'r apostolion hefyd am dymor, Ì 
addewid ei ddyfodiad ef, oedd ei ddyfodiad diweddaf, ei dcb^fodiadgweledig 
i fam y dydd mawr ; ao yr oeddynt yn rhwym f elly o dcusgwyi dÚwedd 7 
byd yn eu hoes eu hnnain. Dywed yr Arglwydd ei hun yn groew fod y 
broffwydoliaeth i*w ohyflawni yn y genhedlaeth honno. ' Mab y dTn a 
ddaw yng ngogoniant ei Dad gyda*i angylion ; ao yna y rhydd efe ibawb yn 
ol ei weithred.* * Yn wir y dywedaf wrthych, y mae rnai o'r sawi sy'n , 
sefyll yma a'r ni phrofant angau hyd oni weiont Fab y dyn yn dyfod yn ei 
frenhiniaeth' (Mat. XTÌ. S7-28). ' ran weloch hyn oU, gwybyddwoh ei lod 

Sa agos, wrth y drysau. Yn wirmeddaf i chwi, nid â y geimedlaeth hon 
eibio, hyd oni wneler hyn oU' (Mat. zziv. 38, d4). 

Y peth tebycaf yw mai y meddwl am y dylodiad hwn, oedd bellaoh wrlh 
y drwB, ydoedd meddwl lago, dyfodiad yr Arglwydd i ddibennu'r oroohwyl- 
iaeth hon (lago y. 7-9). Fdly hefyd y cawn ni Paul, yn ei ep i stolan 
cynaraf , yn arfer iaith sydd, o'i deaU wrth lewyroh synwyr ovfiEredin, yn 
tybied y cai efe ei hun, yn ol pob tebyg, fyw i weled yr aif ddyfoâiád. 
* Ninnau y rhai byw, y rfaai a adewir hyd ddyfodiad yr Arglwydd. . . .' 
ydyw ei air (1 Thes. W, 13-18; 1 Gor. zy. 61, 52). Yn yr epistol at y 
Fhilippiaid hefyd, epistol diweddaraoh, le ddywed fod yr Arglwydd yn 
agos (Fhil. iv. 5). Ëto prin y mae'r aU ddyfoaiad, fel pwno o amser, aiior 
agos f^g yn yr epistolau o*r blaen. Y mae tdn yr apostol wrth siarad am dano 
wedi newid. Disgwyl y mae erbyn hyn y bydd ef e ei hnn larw oyn y djrlod- 
iad. ' Canys y mae yn gyfyng amaf o'r ddeu-tu, gan fod gennyf chwant 
i'm datod, ac i f od gyd â Ohrist, canys llawer iawn gwellydyw. Eitlir 
aros yn y cnawd sydcTfwy angenrheidioi o'ch plegid chwi ' (rml. i 23-24). 
Yn à ail lythyr at Timotheus, un diweddaraoh fyth, sonia am amser ei 
ymddatodiad (2 Tim. iv. 6-9).* GweUr yr un cyfnewidiad yn nuU Pedr o son 
am yr addewia fawr. Oymeryd yn ganiataol yr ydwyf mai Pedr bia'r aii 
epistol sy'n dwyn ei enw, yn gystal a'r cyncaf . A bwrw fod hynny'n iawn, 
y mae yr apostoi wedi newid ei lam am amser yr aU ddylodiadyndrwyadl 
at dddwedd ei oes. * Diwedd pob peth a nesaodd,' eb ele, yn ei epistoi 
cyntal (1 Pedr iv. 7), gair nad oes cUm camcrpieryd i lod ar ei ystyr; ao 
eto yn ei aU lythyr y mae lel pe'n oydnabod lod hynny'n gamsynyd, ao 
" "al dydd *' " 
a'igTd 
a y cfyc 
mJn, a< _ 

ef ? oanys er pan hunodd'y tàíäau ŷ mae pob pethyn parhan felyr deddynt 

* Owel yisrif o waith Dr. HogbeB, yn y Traethodydd, ar yr Apostol Paal, ei BroC- 
iad a'i Atbiawiaetb, TmdhwMÌmi, taà. 456, 497). 



yn âddef y gaûal dyàd yr Arglwydd f od vn hwy iawer heb ddyfod nag y 
meddyliasai efe a'i g7d-ddisgvbUon (2 Pedr iii. 3-15). Y mae yn rhag: 
weied y daw yn y c^ddiau oiweddaf watwarwyr, yn rhodio yn ol eù 
chwantau en huniJn, ao yn dywedyd, ' Pa le y mae addewid ei ddylodiad 



Digitized by 



Iaoo. 



88 



o ddeohreuad y oreadigaeth/ Ond nid jw Pedr yng ngwrneb hyn am 
roddi ei obaitb i íyny. ' T mae un dydd gyd â*r Arglwydd megis mil o 
üynyddoedd, a mil o nynyddoedd megis un dydd. Nid ydyw yr Arglwydd 
yn oedi ei addewid, íel y mae rbai yn cyírií oed ; ond hirymarbous y w efe 
Aiiag atom ni, heb ewyllyiio bod neb yn goUedig, ond dyfod o bawb i 
•diíeirwoh.' *£in hamserYddiaeth ni/ fel pe dywedasai, * sydd ar fai. Y 
«lae ein ffydd yn yr addeind yn sefyll yn ddi-gryn.' 

ìíi a welwn fod yr apostolion, cyn diwedd eu hoes hwy, wedi deohreu 
llacio'u gafael ar j syniad fod addewid yr ail ddyfodiad yn un i'w dihys- 
íbyddu mewn un genhedlaeth. Ob oedd proffwydi yr Hen Destament yn 
«fawUio * Pa bryd, neu pa rvw amser, yr oedd ysbryd Crist yr hwn oedd 
ynddynt, yn ei hysbysu,' a yayw'n syn fòd adeg diwedd y byd yn bwno heb 
«1 Iwyr benderfrnu gan broffwydi'r Newydd ? yn enwedig pan gofìom ni 
fod yr lesu wedi eu rhTbuddio hwy mai peth i'w ddadrys oddi wrth bob 
«westiwn o amser ydoedd ei ddy f odiad ef . * Pan ofynnodd y Phariseaid iddo 
pa bryd y deuai teymas Dduw, efe a atebodd iddynt, ac a ddywedodd, 
Ni ddaw teymas Dduw wrth ddisgwyl,' Wrth edrych felly. Nid peth ydyw 
hi ý gellir ei wrlied a'i nodi mewn amser, mwy nag mewn Ue. * Ao ni 
4dywedant, Wele yma, neu wele aow; canys wele, teyrnas Dduw, o'ch 
mewn chwi j mae. Ac efe a ddywedodd wrui y disgrblion, Y dyddiau a 
•ddaw, pan ohwennyohooh weled un o ddyddiau Mab y dyn, ac nis 
^elwoh ' (Luo xvii. 20-22). Yna fe ganljn, oddi jna i ddiwedd j bennod, 
ddarluniadau j bjddwn ni bob amser jn eu cjsjlltu â diwedd j bjd ; ac 
eto 00 cadwn ni'n dỳn at eiriau'r Gwaredwr ei nun, un o ddjddiau Mab y 
djn sj'n oael ei ddarlnnio, un o honjnt, nid jr unig un, ac nid j dìweddaf 
o angenrheidrwjdd ohwaith. Eto i gjd, ar derfjn jr jmddiddan, j mae'r 
dÌBgjblion jn dal i ofjn owestíwn nad jdoedd ronjn callach na chwestiwn 
y Phariseaid, owestiwn o'r un rhjwogaeth jn union, * Pa le, Arglwjdd?' 
^ Ao efe a ddjwedodd wrthjnt, Pa le Iminag j bjddo'r corff, jno jr jm- 
igaegl jr eryrod.' Mewn geiriau eraiU, * Ý mae teyrnas Dduw, Ue bynnag 
y bjddo'i defnjddiau hi i'w oael.' Mater o ansawdd jsbryd ydyw ei dyfod- 
4ad hi, nid mater o amsar a Ue (xvU. 37). 

Hyd yn oed wedi'r adgjfodiad, prjd jr oedd j disgjblion jn dechreu 
^or eu Ujgaid ar jsbrjdolrwjdd ei dejrnas ef, jmaent jn dal i ofjn peth 
mor ddaearol a hjnnj, • Arglwvdd, ai j prjd hwn j rhoddi draohefn j 
!f renhiniaeth î Israel ?' Y mae dau gjf eiliornad wrth wraidd eu cwestíwn. 
Un jn unig j mae'r lesn jn ei atebiad jn jmwneud âg ef. Gadawai, j 
mae'n debjg, i'w profiad hwj o waith jr Ysbrjd Glân, eu hargjhoeddi bob 
WOi johjdig, mai nid brenhiniaeth a fyddai hi'n hoUol yn yr ystyr a 
dybient hwy. Am y cyfeUiomad arall, cysylltu brenhiniaeth y Messiab 
âg amser, y mae'r Arglwydd yn cyfarf od hwnnw yn y fan. • Ef e a ddy wed- 
•odd wrthynt, Ni pherthyn i chwi wybod yr amseroedd na'r prydiau, y 
drhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei hun ' (Actau i. 7, 8). 

Ond, fel y dywedai Dr. Bruce, fe ddeaUodd Grlstnogion yr oes honno 
iod y byd i bara'n bwy nag y tybiasid unwaith, wrth ei weled yn para ; ao 
íe ddeallwyd, o fesur ychydig, fod rhaid rhoddi rhyw ystyr i ddyfodiad yr 
Arglwydd heb law'r dyfodiad diweddaf. Nid oedd modd iddjnt beidio 
4pnreled fod dinjstr j ddinas sanctaidd jn gjflawniad olir o rai pethau jm 
mhroffwjdoliaeth eu Harglwjdd. (Gwel Mat. xxiv., Luo xxi., a Marcxiii). 
Daeth geiriau lago i ben jn Ujthjrennol am j fara ar jr luddewon cjf- 




84 



Iaoo. 



oethog. Ar y cyfoethogion y disgynodd y farn drymaf. Tr oedd y rheiny, 
heb law bod yn wrthrychau llid y gelyn, yn wrthrychau eiddigedd ea 
brodyr. Y mae un o'r esbonwyr yn dyfynnu Josephus, yr hwn a ddywed 
fod Uawer yn cael eu dal pan yn ffoi at y Rhuféiniaid, ao eraiU am yr 
amheuid eu bod ar fedr íîoi. Byddai eu cydgenedl yn gymharol dyner o • 
rai ag ôl dioddef amynt, gan gymeryd yn ganiataol eu bod hwy'n dlodion 
iawn ; ond am y rhai nad oedd eu cnawd wedi curio yng nghyfyngder y 

fwarchae, tybid yn sicr fod gan y rheiny olud yn rhywie ; a rhoddid hwy 
an arteitbiau er mwyn eu gorfodi i ddweud pa le'r oedd eu cuddfa.* 
Yn awr, nid yw fod lago'n tybied y byddai dydd barn Jerusalem a'r 
luddewon yn ddiwedd byd hefydyn tynnu dim oddi wrth werth a phwysig,- 
rwydd ei broffwydoliaeth. 

Nid yw yr awydd am wybod yr amseroedd a*r prydiau wedi marw eto- 
yn eglwys Dduw ; ac nid yw ei hen gymhar, y syniad am frenhiniaeth 
ddaearol, wedi llwyr farw chwaith. Yr oedd yn y Christian World Pulpit 
(Awst 24, 1898), bregeth o waith Mr. Moffat Logan, ynymosod ar un gainc 
o'r ysgol honno sydd yn disgwyl yr adgyfodiad cyntaf o flaen y mil blyn»- 
yddoedd, am eu bod yn rhy cnwannog i gyfrif amserau; ond y mae y 
pregethwr ei hunan, ar bwno arall, cyn belled a hwythau oddi wrth ddull 
y Testament Newydd o drin y mater. Y mae yntau'n dal y bydd y mi^ 
blynyddoedd yn fìl blynyddoedd o frenhiniaeth weledig ar y ddaear. A 
chwaneg, y mae'n dal, fel Gilfìllan, debyg, fod hynny'n bwysig iawn at; 
gael y byd yma i'w le. O leiaf, fe ddywed gymaint a hyn mewn geiriau 

?laen : ' Bydd ail ddyfodiad gweledig yr lesu yn foddion troedigaeth i'r 
uddewon.* Ni fyddai hynny, ynddo'i hunan, ddim yn ddywediad anys- 
grythyrol, a bwì:w ein bod wedi profi y bydd y teymasiad gweledig hwn ; 
ond y rheswm a ddyry Mr. Logan dros ddweud fel yna sy'n anawdd eí 
gysoni âg ysbryd iachus ei weinidogaeth ef — fod yr luddewon wedi gwrthodl^ 
yr lesu yn ei ddyfodiad cyntaf , am fod y dyfodiad hwnnw'n rhy ddi-rwynjp 
ganddynt, ac y cânt hwy yn yr ail ddyfodiad y peth y siomwyd hwynt o 
hono yn y cyntaf, gogoniant gweledig i*w hargyhoeddi mai efe yw y Grìst^ 
Yn awr, a oes genym ni hawl i ddisgwyl, yn ol hynny a wyddom ni anor 
ddewis dduU Duw o argyhoeddi dynion, y bydd iddo ef roddi rheaymau 
materol dros gredu yn Nghrist, i rai naa oedd y rhesymau ysbrydol yi> 
ddigon ganddynt ? Onid dwyn Israel i edrych ar yr hwn a wanasant jv! 
yr addewid ? Ac onid yr awgrym yw, mai edryoh ar ei glwyfau ef fydd eu< 
hiachawdwriaeth hwy ? lë, oddi ar y groes y bydd lesu Grist yn teyrnaso 
hyd yn oed yn y mil blynyddoedd. Yr un fydd yr amod y pryd hwnnw 
iddo dynnu pawb ato'i hun, 'Minnau, os dyrchefir fí oddi ar y ddaear.'' 
Pa un bynnag ai gweledig ai anweledig fydd ei ddyfodiad ef yn ý mil- 
blynyddoedd, croes fydd ei orsedd, oddi ar honno y bydd efe'n tynnu ato'i' 
hun : ysbrydol fydd ei ddylanwad, ao nid dim o'i ddeutu fydd yn enniU 
cymeradwyaeth iddo. 

Tuedd y rhai o honom sy'n methu oydweld &*r bobl y mae'r ail ddyfodiad 
yn brif bwnc ganddynt yn ein dyddiau ni, ydyw rhoi llai na*i lle i'r addewid 
ei hunan. Lle mawr iawn sydd iddi, fe ŵyr pawb, yn y Testament Newydd ; 
a'n perygl ni, ond odid, ydyw gwneud rhyw un defnydd oyfyng o honi, a 
myn'd yn Ued farw iddi yn ei hystyr eang, ffrwythlawn, a bendithfawr. 
Yr y*m ninnau'n cydnabod, bid siwr, mai diwedd yr oruohwyliaeth yma 

* Gwel Flnmmer ar lago, tnd. SR5. 



Digitized by 



Iago. 85 

fydd oyflawniad eitbaf yr addewid ; ond goríod teÌmlo*r ydym y dylai fod 
rnyw ddefnydd nes atom i'w wneud o*r addewid na'i chadw hi'n broffwyd- 
oliaeth am ddydd y farn, a dim ond hynny. Y mae*r anian a bair i ni 
^eimlo fel yna yn un eìthaf cywir. Y mae*r addewid am ddyfodiad Mab 
y dyn i gael Ue nes at ein proliad beunyddiol ni na diwedd y byd, a'r fiordd 
y byddwn ni, lawer o honom, yn cael lle felly iddi hi, ydyw cyfrif mai at 
ein marw ni'n hunain y mae un o gyfeiriadau'r addewid. Onid dyna'r 
^fnydd a wnawn ni amlaf o'r adnod y mae pawb yn ei medru? *Ám 
hynny byddwch chwitbau barod ; canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab 
y dyn ' (Mat. xxiv. 44). Y mae hwn hefyd yn ddefnydd cyfreithlawn i'w 
wneuthur o'r adnod. Y mae marw'r oredadyn yn ddyfodiad Mab y dyn. 
Hor whr ag y daw efe ryw ddiwmod i gymeryd ei eglwys gyfan ato'i hun, 

* I nol ei ddyweddi anwyl ddlddig.' 

le ddaw hefyd, bob tro y bydd dyn duwiol yn marw, i nol hwnnw adref. 
Ac eto nid oes dim son am farw yn yr adnod, nac yn unlle'n agos ati. 
Nid yn rhybudd, tla wyddom ni ddim pa bryd y byddwn ni farw, y bwriad- 
wyd hi o gwbl, wrth ei dweud y tro cyntaf. 

Y mae dyn yn teimlo o hyd mai deongliad priod ar addewid y dyfòdiad 
ydyw pob un o'r rhai a grybwyllwyd, a rhai eraill y gallesid eu crybwyll. 
Oni allwn ni gael rhyw esboniad íletach ami hi, mwy cydweddol ûg 
ysbryd proff wydoliaeth ? 

Triniwyd y pwnc yma'n oleu a theg iawn gan y Br. Marcus Dodds mewn 
darlith a draddodwyd ganddo i'r Yegol Haf yn Mansfíeld, Rhydychen, 
Oorffennaf, 1892. Gan na chyhoeddwyd y darlithiau, nis gallaf bellach 
ddweud i ba raddau y mae Dr. Dodds yn gyfrifol am y golygiadau a 
gynygir yma. Hyn a wn i, mai ei sylwadau ef a'm rhoes i ar y ffordd i 
astudio'r athrawiaeth. 

Dywedai mai yr adnod fawr ar y pwnc yw Mat. xxvi. 64 : * Ar ol hyn y 
gweìwch Fab y dyn yn eistedd ar ddebeulaw y gallu, ac yn dyfod ar 
gymylau y nef.' Gytunir mai * hyn allan ' a ddylsai fod, yn lle ' Ar ol 
hyn.' Diau mai er mwyn gochel brawddeg anawdd ei hesbonio y darfu i'r 
cyfieithwyr Oymraeg a Saesneg osgoi cyfieithu'n llythyrennol. * O hyn 
cUlan yn eisteíddt ac o hyn allan yn dyfod.* Y mae dyfodiad a theyrnas 
lesu Grist, felly, yn oychwyn o ddyfnder eithaf ei ddarostyngiad ef , pan y 
mae*r llysoedd yn rhoddi eu dedfryd amo, pan y mae efe dan y gwawd a'r 
poeredd, y goron ddrain, a'r wisg borffor. O'r oriau tywyllion yna y mae 
ete ei hun yn dyddio'i ddyfodiad Urachefn yn ei frenhiniaeth. 

Pe allai y dywed rhywun fod y cymylau'n oyfeirio at ddiwedd y byd. 
Peidiwn a bod yn rhy sicr o hynny chwaith. Y mae hanes yr ymàdrodd 
yn taro braidd fel arall. Yn Llyf r Daniel y cawn ni ef gyntaf (Dan. vii. 13) 
Gair arwyddluniol ydyw'r cymylau yno, tu hwnt i bob dadl ; obìegid yr 
hyn a gyferbynnir â*r cymylau yn y weledigaeth ydyw'r môr. O'r môr y 
cododd y bwystfìlod, wedi i'r pedwar gwynt ymryson amo. Arwyddlun 
ydyw'r môr o'r elfen afrywiog, derfysglyd, y cododd galluoodd anianol y 
byö o honi. Ao ar ol i ddydd y bwystfìlod fyn'd heibio, * Wele megis Mab 
y dyn yn dyfod gyda chymylau y nef.' Yn awr, os nad yw y môr i'w 
' ââeail yn Uythyrennol, paham y dylid deall y cymylau felly ? Arwyddlun 
^dynt hwythau hefyd, arwyddlun o diriondeb a chymwynasgarwch bren- 
hiniaeth Mab y dyn. A meddwl yr lesu y w íod y frenhiniaeth honno'n 



Digitized by 



86 



Iago. 



dechren o'r adeg yr oedd efe*n siarad jn Uys jr arefaoffeiriftd. Fellj rfaaid 
i ni olygn'n gyffredinol ei íod ef yn dyfod o hyd. 

Ond y mae ystyr hefyd yn yr hon y gellir dywedyd ei fod ef yn dyfodym 
mhob amlygiad neilltuol o bresenoldeb ei Ysbryd, pa un bynnag aì mewD 
gitki ai me^n bam. Ar y tir yma y gallwn ni gyâawnhau gwaith yr 
egiwys drwy'r caniifoedd Tn edrych ar ddinystr Jerusalem f el oyflawniadl 
arbennig o broffwydoliaethaa'r lesu am ei ddyfodiad, * Amser dy ymwtU 
iad' y galwodd efe'r dyfodiad hwnnw o'i eiddo (Luo zix. 44). Ond nid 
dinystr Jerosalem yn unig sydd i'w ystyried felly. Y mae pob ymw^iad 
6 obenedl am ei hanwiredd, i raddau, yr un fath. Y mae pob diwygiad 
yn eglwys lesu Orist hefyd, yn enwedig, i'w alw'n ddyfodiad Mab y dyn. 
liafarai yr lesu yn egiur am ymweliadau ei Ysbnrd fel ei ymweliadau ef ei 
hun. ' Nis gadawaf chwi'n amddifaid ; nü a ddeuaf atoch chwi ' (loiui 
xiv. 18). Oyffelyb ydyw ei eiriau trwy'r Ysbryd at eglwysi Asia. Pe 
deiyd yno am ei famedigaethau, am seryddon ei gariad, am ymgeledd ei 
ras. * Yr wyí fí yn dyfod atat ti ar nys ; ao mi a symudaf dy ganhwyll- 
bren di allan o'i le, oni edifarhei di ' (Dat. ii. 5). * Yr wyf fì yn dyíod 
atat ti ar ÍEys, ao a ryfelaí yn eu herbyn hwynt á chleddyf fy ngenaa ^ 
(iì. 16). * Os tydi gan hynny ni wrli, mi a ddeuaf amat ti fel llew ' (iii. 3). 
* Wele, yr wyf yn dyfod ar frys ; dal yr hyn sydd gennyt, fel na ddygo qeb 
dy goron di ' (iii. 11). * Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws, ao ynoiuo : 
os clyw neb fy llais i, ac agoryd y drws, mi a ddeuaf i mewn ato ef, ao » 
swperaf gyd ftg ef, ao yntau gyd & minnau ' (iii. 90). 

Gallai gwrthddadl godi, pa fodd i gysoni'r esboniad hwn â'r darluniau 
oyffrouâ a ddyry yr Arglwydd o'i ddyfodiad. Yn ateb i hynny, y mae 
eBbonìwr mor barohus ag Albert Bames yn dweud, nad yw darlunio 
cyffroadau mawrion, tymhorol neu ysbrydol, fel diwedd y byd, ond iaitb 
grnefin proffwydoliaeth. Desgrifìr dymohweliad mln deyraasoedd, » 
cfawildroadau cymharol fyohain, fel diwedd byd. Dyma, er engraifft^ 
ran o faich Babilon, ^r hwn a welodd Esaiah mab Amos. * Wele ddydd 
yr Arglwydd yn dyfod, yn greulawn & digofaint a dieter llidiog, i oeod j 
wlad yn ddiffeithwoh ; a'i phechaduriaid a ddifa eie allan o honi. Oaiiy» 
ser y nefoedd, a'u planedau, ni roddanteullewyrch ; yr haul a dywyllir yn 
ei godiad; a'r Iloer ni oleua á'i Ilewyrch. A mi a ymwelaf â'r byd am el 
ddrygioni, ac â'r anuwiolion am eu hanwiredd : a gwnaf i falchder y rfaai 
rhyfygus beidio; gostyngaf hefrd uchder y rhai ofnadwy. Gwnaf ddyn 
yn werthfawrocach nag aur coetn ; i'e, n% ofaŷn o aur Ophir. Am hynnT yr 
ysgydwaf y nefoedd, a'r ddaear a gryn o'i Ile, yn nigofaint ArglwycUl y 
îluoedd, ao yn nydd Ilid ei ddioter ef. A hi a fydd fel ewig wedi ei tharfu» 
ac fel dafad heo neb a'i coleddo.'* Ar fater tebyg y dvwedir y geiriaa 
hyn hefyd, gyd â chyfeiriad pennodol at y fam a ddelai ar Èdom : 
' Moll lu y nefoedd hefyd a ddatodir, a'r nefoedd a blygir fel Ilyfr ; 
a'i holl lu a STrth, fel y syrthiai deilen o'r winwydden, ao fel ffigysen 
yn syrthio oddiar y pren.'f Ym mysg effeithiaa tywalltiad yr Ysbryd yn 
Joel ii. 28-32 y mae cynhyrfìadau a ddarlunir dan gyffelybiaeth o'r un 
fath : ' Gwnaf ryfeddodau yn y nefoedd ; ao yn y ddaear, gwaed,a thân, tk 
oholofnau mwg. Yr hanl a droir yn dywyllwoh, a'r Ileuad yn waed, o 
flaen dyfod mawr ao ofnadwy ddydd jx Arolwydd.' Ao fe gytunai pawb 
fod Pedír yn esbonio'n gywir pan gyfrifai efe tod dydd y Pentecost yn ajU 



* Bs. xlil. 9-li. 



Ý Ei. xxxlv. 4. 




Iago, 



87 



Iftwni'r broffwydoliaeth. A ehofio hjn oll, nid rhyfedd i*n Harglwydd 
gymeryd iaith gynefin j profiwydoliaethaa am ddydd yr Árfflwydd, a*u 
fffmhwyso at d^^d Mab y dyn, heb fod ei lygad yn unig ar y dydd mawr 
äweddaf. *A bydd arwyddion yn yr hanl, a*r lleuad, a'r ser; ac ary 
ddaear ing oenhedloedd, gan gyfyng-gynghor ; a'r mto a'r tonnau'n rhuo ; 
a dynion yn Uewygu g»n ofn, a diegwyl am y pethau sydd yn dyfod ar y 
ddaear : oblecid nerthoedd y nefòedd a ysgydwir. Ao yna y gwelant Fab 
y dyn yn dyfod mewn cwmwl, §r)rd ft galiu a gogoniant mawr. A phan 
ddeohreuo y pethau hjn ddyfod, edryohwoh i fyny, a ohodwoh eich 
pennau ; oanys y mae eich ymwared yn nesân ' (Luo zzi. 2S-S8). Y 
mae yn ddigon posibl mai yn nydd y fam y oaiff y broffwydoliaeth hon o 
^ddo'r lesu, ac eraill o'i ohyffelyb hi, eu cyfiawniad eithaf ; ond dehongl- 
iad priod amynt fyddai en cjfyngu i un cyfiawniad yn unig, er i hwnnw 
fod y pwysicaf o'r cyflawnladau i gyd. 

Y mae dyfodiad yr Arglwydd yn nes atom ni na dîwedd yr oraohwyliaeth 
hon, yn nes atom na'n marw ni'n hunain. Yr ydym i f od ar ein disgwylf a 
o hyd. *Am hynny bTddwoh ohwithan barod, oanys yn yr awr ni 
tfaybiooh y daw Mab y dyn nid parod i farw, na pharod erbyn y fam 
ddiweddaf yn nnig, ond parod trwy wnenthur y gwuth y gadawodd eia 
Harglwydd ni yma i'w wnenthur, a pharod i'w alwadau newyddion ef pa 
bryd bynnag y delont ; a'n Iwynau wedi eu gwregysu, a'n lampau wedi eu 
goleu ; a ninnan yn debyg i ddynion yn diegwyl eu hargÿwydd, pa biyd y 
dyohwel o'r neithior ; fel pan ddelo a ohnro, yr agorom iddo yn ebrwydd 
(Luo zii. 85-86). Geidwad yn dyfod yw efe ; a phobl barod ydyw ei saint 



Bhydd yr esboniad eangyma ar yr ailddyfodiad fodd i ni gysoni un peth 
sy'n ymddangos braidd yn ddtrys. Y mae y dyfodiad yn ddisymwth ; ao 
eto nodir yr arwyddion a fydd i ddangos ei fod yn ymyl. Yr eglurhad yw, 
nad ydyw'r arwyddion hyn yn arwyddion ond i bobl sy'n disgwyl. Ar- 
' wydoion ysbrydol ydynt, yn ^bied rhyw gydnawsedd ysbryd yn y rhai a'a 
derbyniont. *Ao efe a ddywededd ddameg iddynt: Bdryohwch ar v 
l&gysbren, a'r hoU brennau ; pan ddeiliant hwy weiŵian, ohwi a welwcb 
ao a wyddooh e honooh eioh hun, fod yr haf yn affos ' (Luc zxi. 29-80). 
Pa fodd j gwyidom ni hymny ? Am fod y pren deiTiog ei hanan yn ddam 
o'r haf. Felly j gaUwn ni wjbod fod djfodiad Mab y dyn ger Ilaw. Y 
mae blas ei breseneldeb ar yr awel ; ao f el y bydd y gawod wlaw, cTn el 
dod, yn deffro arogl per t blodeu, y mae agosrwydd yr lesu yn ireiddio ao 
yn bjwhau eneidian j rnid a'i carant ef. 

Nid arwjdd j gall llygad cnawd ei weled ydyw arwydd Mab y dyn yn j 
ffur&bfen. Prin y gaUwn ni dderbyn esboniad Goronwy Owen yn Uyth^ 
rennol, er ei bryuferthed : 



Yn ffnrfafen ysbiydol yt eglwys y bydd arwydd Mab y dyn. Nid trwy Inn 
eroes yn jr wybren weledig y danghodr ei bresenoldeb ef, namyn trwy 
jibryd codi'r groes yng nghalonnau ei bobl. 



ifod. 



* Llen o'r ffarfaf en a fydd, 
Mal eynfas, mil a'i ceDfydd; 
Ae ar T Iton wybrennog 
B rydi Orist arwydd ei grog.' 




«8 



Iago. 



Y mae graddau a natur y paratoad ar ei gyfer yn gweddnewid y dyfod- 
iad ei hun, yn lliwio'r owmwl y delo Mab y dyn ynddo yn wyn neu yn 
adu. 

Sr mwyn gwnenthur tegwoh ft geiriau lesu Grist yr ydym wedi gorfod 
rhoi dwy brif ystyr i addewid ei ddyfodiad ef , ystyr gyffredinol ac ystyr 
neilltuol. M«wn nn wedd y mae efe'n dyfod o hyd ; a chyd ft hynny, pan 
y oeir amlygiadau arbennig o'i yspryd ef, y mae priodoldebarbennig mewn 
•dwend ei fod wedi dyfod. Na ryfeddwn ddim fod ffurf ei bresenoldeb yn 
&nawdd ei ragweled, ac yn anawdd ei adnabod pan y daw. Felly yr oedd 
«i ddyfodiad cyntaf. Yr oedd rhy faoh o rwysg o'i ddeutn gan lawer y 
pryd hwnnw ; ac er fod arwyddion a rhyfeddodau yn ei ganlyn ef , yr oedd 
y rheiny yn ddileB i bawb nod oedd yn oerchen fiydd. 



D.S.—* PraBencldeb ' a ddyry'r Gyfieithiad Diwygiedig ar ymyl y ddaîen, 
ar ^ffiẅt «Dyloâiad/ yn Mat. zzìt. 8; 21?heB. ii. 1; iago v. 7-8; 3 Pedr . 
.i. 16, iü. i. 




BPIflTOL OYFFEEDINOL lAGO. 



Gtfibithiad, 

Iágò, gwas Dnẃ a*r Ârglwydd lesu Grist, at y deuddeg 1 
Uwyth sydd yn y wasgarfa, annerch. 

Cyfrifwch yn bob Uawenydd, fy mrodyr, pan syrthiooh 2 
tndwn amryw brofedigaethau, gan wybod fod profiad eioh 8 
ẅàá chwi*n gweithio amynedd. Ond oafied amynedd ei 4 
pherfíaith waith, fel y byddoch berfiaith a chyfan, heb ddim 
<Uffyg. Ac od oes ar neb o honoch ddifiyg doethineb, 5 
gofynned gan Dduw, yr hwn sy'n rhoddi'n rhad i bawb, ac 
heb ddannod ; a hi a roddir iddo ef. Eithr gofynned mewn 6 
fiydd, heb ameu dim ; canys yr hwn sydd yn ameu sydd 
gyffelyb i dòn y môr, a yrrir gan y gwynt, ac a defiir. Canys 7 
na feddylìed y dyn hwxxnw y derbyn efe ddim gan yr 
Arglwydd, gŵr dau-ddyblyg ei feddwl, anwastad yn ei holl 8 
ffyrdd. 

Ymffirostied y brawd isehradd yn ei radd achel, a'r cyfoethog 9 
yn ei ddarostyngiad : canys fel blodeuyn y glaswelltyn y 10 
âiflanna efe. Canys cyfododd yr haul gyd â'r poethwynt, a 11 
l^wywodd y glaswelltyn ; a*i flodeuyn a gwympodd ; a thegwch 
ei bryd ef a goUodd : felly hefyd y diflanna*r cyfoethog yn ei 
rodfeydd. Gwyn ei fyd y gŵr sy'n goddef profedigaeth : 12 
oanys pan fyddo profedig, efe a dderbyn goron y bywyd, yr 
hon a addawodd yr Arglwydd i'r rhai a'i carant ef . 

Na ddyweded neb, pan demtier ef, waith Duw y*m temtir ; 13 
«anys Duw nis gellir ei demtio â drygau ; ac nid yw yntaa 
yn temtio neb. Canys yna y temtir pob un, pan y llusger ef 14 
jraaith gan ei chwant ei hun, ac y'i IhtLier. Yna'r chwant 15 
wedi ymddwyn a esgor ar bechod ; a*r pecbod, pan dyfo i'w 
íaint, a ddwg farwolaeth. Na chyfeiliornwch, fy mrodyr 16 
snwyl : pob rhoddiad daionus, a phob rhodd berffaith, oddi 17 
nchoâ y mae, yn disgyn oddi wrth Dad y goleuadau, gyd â'r 
bwn nid oes gyfnewidiad, na newid yn bwrw'i gysgod arno. 



Digitized by 



90 Iaoo. i.-n. 

18 O'i wir ewyllys y parodd efe'n geni nî trwjr air y gwirionedd, 
íel y byddem ryw flaenffrwyth o'i greadunaid ef. 



19 Dyma a wyddooh ohwi, fy mrodyr anwyl ; oad bydded pob 

20 dyn esgud i wrandaw, diog i lefara, diog i ddigofaint ; cany» 

21 digofaint gŵr ni ohyâawna gyfiawnder Dnw. O herwydd 
paham rhowch heibio bob badreddì, a gorlif drygioni; ac 
mewn addfwynder derbyniwoh y gair a blennár ynoeh, yr hwn 

22 a ddìchon achub eioh eneidiau. A byddwoh wneutharwyr y 
gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eioh twyllo eioh hunain.. 

23 Oblegid os yw neb yn wrandawr y gair, ac heb fod yn 
wneuthurwr, y mae hwn yn debyg i ẁr yn edryoh ei wyneb- 

24 pryd naturiol mewn drych ; canys efe a'i hedrycẁodd ei hmiy 
ac a aeth ymaith; ac yn y man efe a anghofiodd pa îbẅ 

25 ydoedd. Ond y neb a edrycho'n gra£f i berífaith gyfraiih 
rhyddid, a phara felly, heb fod yn wrandawr anghofus, aaà 
gwneuthurwr gweithgar, hwn a fydd dedwydd yn ei waith. 

26 Os yw neb yn tybied ei fod yn grefyddgar, heb ffrwyno's 
dafod, ond twyllo'i galon, ofsr yw gwasanaeth orefyddol hwn. 

27 Owasanaeth orefyddol pur a dih^og ger bron ein Duw a'n TacC 
yw hyn, ymweled â'r amddifaid a'r gwragedd gweddwon yn ea 
hadfyd, a'i gadw ei hun yn ddifryoheulyd oddi wrth y byd. 

2 Fy mrodyr, na fydded genn^ch fiydd ein Harglwydd nf 

lesu Orist, Arglwydd y gogoniant, gyd ä deebyn wyneb. 
2 Oblegid OB daw i mewn i'ch synagog chwi ẃr aurfodrwyogr 

mewn dillad gwychion, a dyfod helyd un tlawd mewn diUadt 
8 budron, ac edrych o honoch ar yr hwn sydd yn gwisgo'r diUad 

gwychion, a dywedyd wrtho, Eistedd di yma'n dda dy le,. 

a dywedyd wrth y tlawd, Saf dithau, neu Eistedd yna is 

4 law fy ystol-droed i; onid aethoch chwi'n rhanedig ynooh 

5 eioh hunain, ac yn famwyr drwg eich meddyliau ? Gwran- 
dewch, fy mrodyr anwyl : onid etholodd Duw dlodion y byd 
yn gyfoethogion mewn ffydd, ac yn etifeddion y deyraas 

6 a addawodd efe i'r rhai a'i carant ef ? Chwithau a amharch- 
asoch y tlawd. Onid y cyfoethogion sydd yn eioh gorthrymu 
ohwi, ac yn eioh Uusgo chwi eu hunain ger bron y brawdleoedd? 

7 Onid hwyntwy sy'n oablu yr enw rhagorol a elwir amocb 

8 chwi ? Os cyflawni'r ydych y gyfraith frenhinol, yn ol yr 



Digitized by 



IL-III. 



Iaoo. 



91 



Ysgrythyr, Ti a geri dy gymydog fel ti dy hun, da y gwnewoh. 
Eithr 08 derbyn wyneb yr ydych, yr ydych yn gwnenthur 9 
pechod, a chwi'n cael eich argyhoeddi gan y gyfraith megis 
troseddwyr. Ganys pwy bynnag a gadwo'r gyfraith i gyd oll, 10 
ond tripio mewn un pwno, y mae efe yn euog o*r cwbl. 
Ganys y néb a ddywedodd Na odineba, a ddywedodd hefyd 11 
Na ladd ; ac os ti ni odinebi, eto a leddi, yr wyt ti*n dros- 
eddwr o*r gyfraith. Felly dywedwch, ac felly gwnewch, 12 
megÌB rhai a femir wrth gyfraith rhyddid ; canys bam ddi- 18^ 
drugaredd fydd i'r hwn ni wnaeth dmgaredd. Y mae 
trugáredd yn ymorchestu yn erbyn bam. 

Pa fudd yw, fy mrodyr, o dywed neb fod ganddo fiydd, ac 14 
heb fod ganddo weithredoedd, a ddichon y £fydd yna'i achub 
ef ? Os bydd brawd neu chwaer yn noeth ac mewn èisieu 16' 
beunyddiol ymborth; a dywedyd o un o honoch wrthynt, 16- 
Ewch mewn heddwch, ymdwymnwch ac ymddigonwch, eto 
heb roddi iddynt angenrheidiau'r eorS ; pa fudd y w ? Felly 17 
hefyd fiydd, oni bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw ynddL 
ei hunan. Yn wir, dywedyd y bydd rhywun, Tydi, ffydd sydd IS 
genyt, minnan, gweithredoedd sydd genyf ; dangos i mi dy 
ffydd di heb dy weithredoedd ; a minnau o*m gweithredoedd 
i a ddanghodaf i ti fy fifydd innau. Gredu'r wyt ti mai un 19 
yw Duw ; da y gwnei : y mae'r cythreuliaid hefyd yn credu ao 
yn crynu. Eithr a fynni di wybod, o ddyn diddim, am ffydd 20 
heb weithredoedd, mai diffrwyth y w ? Abraham ein tad ni, 21 
onid o weithredoedd y cyfìawnhawyd ef, ar ei waith yn 
offirymu Isaac ei fab ar yr allor ? Ti a weli fod ffydd yn 22 
cydweithio â*i weithredoedd ef , ac mai o weithredoedd y per- 
ffeithiwyd ffydd ; a chyflawnwyd yr Ysgrythyr sy'n dywedyd, 2& 
Gredodd Abrabam i Dduw, a chyfrifwyd iddo'n gyflawnder ; 
a chyfaiU Duw y galwyd ef. Ghwi a welwch mai o weith- 24 
redoedd y cyflawnheir dyn, ac nid o fiydd yn unig. A*r un 2& 
ffunud hefyd Bahab y butain, onid o weithredoedd y cyfiawn- 
hawyd hi, ar ei gwaith yn derbyn y cenhadau, ac yn ea 
danfon hwy ymaith ffordd arall. Ganys f el y mae'r corff heb yr 2& 
jàjûtjá yn farw, felly hefyd ffydd heb weithredoedd ;iiarw y w. 

Na fyddwch atfarawon lawer, fy mrodyr, gan wybod y der- 3 
byniwB ni famediigaeth fwy ; canys mewn llawer o bethau'r 2 
ydym ni bawb yn trìpio. Od oes neb heb dripio ar air, gẁr 
perffaith yw hwnnw, yn gailu ffrwyno'r hoU gorff hefyd. 

Os rhown ni ffrwynau'r meirch yn eu pennau hwy, er & 




92 



Iaoo. 



III.-IV. 



mwyn iddynt ufaddbau i ni, yr jijm yn troi eu hoU 

4 gorff hwy oddi amgylch. Ẃele'r Uongau hefjrd, er eu 
maint, ac er eu gyrru gan wyntoedd geirwon, fe'u troir oddi 
amgylch á llyw bychan bach, pa le bynnag y mynno osgo'r 

5 Uy wydd. Felly hefyd y tafod, aelod bychan y w, ac yn ffrostio 
pethau mawrion. Wele, leied o dân sy'n ennyn cymaint o 

6 goed. A'r tafod tân ydyw: y byd anghyfiawn yw*r tafod 
ym mhlith eîn haelodau ni, yn halogi'r holl gorff, ac yn gosod 
troell naturiaeth yn fflam, ac wedi ei wneuthur yn fflam gan 

7 uffem. Canys pob rhywogaeth o wylltfilod ac adar, o ym- 
lusgiaid a phethau yn y môr, a ddofir ac a ddofwyd gan ddynol 

8 ryw. Eithr y tafod ni ddichon neb rhyw ddyn ei ddofi ; drwg 

9 aneddfol ydyw, yn Uawn gwenwyn marwol. Ag ef yr ydym 
yn bendithio'n Harglwydd a'n Tad : ag ef hefyd yr ydym yn 

10 melldithio dynion a wnaethpwyd ar lun Duw. O'r un genau y 
mae'n dyfod allan fendith a melldìth. Fy mrodyr, ni ddylai'r 

11 pethau hyn fod felly. A ydyw ffynnon o*r un llygad yn rhoi 

12 dwfr peraidd a chwerw? A ddichon ffigysbren, fy mrodyr, 
ddwyn oli&id, neu winwydden ffigys? Felly ni ddichon 
dwf r hallt gynyrchu dwfr peraidd. 

18 Pwy sydd ŵr doeth a deallus yn eich plith, danghosed o'i 
ymarweddiad da ei weithredoedd mewn mwyneidd-dra doeth- 

14 ineb. Eithr od oes gennych genfiigen chwerw ac ymryson 
yn eich calon nac ymorchestwch, ac na ddywedwch gelwydd yn 

15 erbyn y gwirionedd. Nid un sy'n disgyn oddi uchod yw'r 

16 ddoethineb hon, ond daearol, anianol, cythreulig y w. Canys , 
Ife y mae cenfigen ac ymryson, yno y mae terfysg a phob 

17 gweithred ddrwg. Eithr y ddoethineb sydd oddi uchod, yn 
gyntaf pur ydyw, wedi hynny heddychlawn, hynaws, a hawdd 
ei thrin, llawn trugaredd a ffrwythau da, di-ranedig, di- 

18 ragrith. A ffrwyth cyfiawnder a heuir mewn heddwch i'r 
rhai sydd yn gwneuthur heddwch. 

4 ba le y mae rhyfeloedd ac ymladdau yn eich plith chwi ? 
onid oddi wrth byn, sef eich pleserau, y rhai sydd yn 

Ä rhyfela yn eich aelodau ? Chweríychu yr ydych, ac nid oes 
gennych ; Uadd yr ydych, ac eiddigeddu, ac nid ydych yn 
gallu cyrhaeddyd ; ymladd a rhyfela yr ydych, ond nid oes 

3 gennych, am nad ydych yn gofyn ; gofyn yr ydych, ac nid 
ydyoh yn derbyn, o herwydd eich bod yn gofyn ar gam, er 

4 mwyn gwario ar eich pleserau. Chwi odineb-wragedd, oni 
wyddoch chwi fod oyfeillach y byd yn elyniaeth i Dduw? 
Pwy bynnag, gan hynny, a fynno fòd yn gyfaill i'r byd, y 




IV.-V. 



Iago. 



99 



mae'n troi'n elyn î Dduw. Neu a ydych chwi'n tybied mai 5 
yn ofer y dywed yr ysgrythyr ? Ai at genfîgen y mae chwant 
yr Ysbryd a osododd efe ynom ni^ Eithr rhoddi gras mwyy 6 
mae : o berwydd paham y mae yn dywedyd ; Y mae Duw yn 
gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gos- 
tyngedig. Ymddarostyngwch gan hynny i Dduw. Gwrth- 7 
wynebwch Ddiafol, ac efe a ffy oddi wrthych : nesewch at 8 
Dduw, ac efe a nesâ atoch chwi. Glanhewch eich dwylaw, 
chwi bechaduriaid, a phurwoh eich calonnau, ohwi â'r 
raeddwl dau-ddyblyg. Ymofidiwch, a galerwch, ac wylwch ; 9 
troer eich chwerthin chwi yn alar, a'ch Uawenydd yn dristwch : 
Ymostyngwch ger bron yr Arglwydd, ac efe a'ch dyrchafa 10 
chwi. 

Na ddywedwoh yn erbyn eioh gilydd, frodyr. Yr hwn 11 
sy'n dywedyd yn erbyn ei frawd, ac yn barnu ei frawd, y 
mae'n dywedyd yn erbyn y ddeddf, ac yn barnu'r ddeddf ; 
ac od wyt ti'n barnu'r ddeddf, nid wyt ti wneuthurwr y 
ddeddf , eithr barnwr. ün sydd ddeddfwr a barnwr, yr hwn 12 
a ddiohon gadw a cholli. Pwy wyt ti yr hwn wyt yn barnu 
dy gymydog ? 



Iddo yn àwr, y rhai ydych yn dywedyd, Heddyw neu y fory 18 
yr awn i'r ddinas a'r ddinas, a bwrw blwyddyn yno, a 
marchnata, ao elwa ; y rhai ni wyddoch beth a fydd y fory ; 14 
canys beth ydyw eich einioes chwi ? o ran hynny tarth ydych 
chwi, dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hynny'n diflannu, 15 
yn lle dywedyd o honoch : Os yr Arglwydd a'i myn, ni a fyddwn 
byw, ac a wnawn hyn neu hynny. Eithr yn awr ymffrostio'r 16 
ydych yn eich balchder. Pob cyfryw ymfifrost drwg ydyw. 
Y neb a fedro ar wneuthur da, felly, ac nis gwnelo, y mae 17 
aruo bechod. 

Iddo yn awr, ohwi gyfoethogìon, wylwch ac udwch am eich 5 
trueni sydd yn dyfod arnoch. Eioh cyfoeth a bydrodd ; a'ch 2 
gwisgoedd a fwytawyd gan bryfed : Eioh aur a'ch arian ohwi 8 
a rydodd; a'u rhwd hwynt a fydd yn dystiolaeth yn eioh 
erbyn chwi, ao a fwyty eioh onawd ohwi fel tân, Chwi a 
gasglasoch drysor yn y dyddiau diweddaf, Wele, y mae 4 
cyflog y gweithwjr a laddasant eioh meusydd ohwi yn Ilefain ; 




94 



Iaoo. 



a Uefain y rhai a fedasant a ddaeth i mewn i glustiau 

5 Arglwjdd y lluoedd. Moethus f uooh ar j ddaear, a thrythyll ; 
meithrín eich calonnau a wnaethoch mewn dydd Uaddedig- 

6 aeth. Gondemniasooh, do, lladdasoch y cyfiawn; yntau nid 
y w'n eich gwrthwynebu. 



7 Byddwch gan hynny ymarhoua, frodyr, hyd ddyfodiad yr 
Arglwydd. Wele, y mae'r Uafurwr yn disgwyl am werthfawr 
ffrwyth y ddaear, gan hirymaros am dano, nes iddo dderbyn 

6 y gwlaw cynnar a diweddar. Byddwch chwithau ymarhous; 
oadarnhewch eich calonnau; cauys nesaodd dyfodiad yr 

9 Arglwydd. Na rwgnechwch yn erbyn eich gilydd, frodyr ; y 

10 mae'r barnwr yn sefyll wrth y drws. Yn siampl o ddioddef 
blinder, fy mrodyr, ac o hirymaros, oymerwch y proflh^ydi, y 

11 rhai a lefarasant yn enw'r Arglwydd. Wele, dedwydd yr 
ydym yn gadael y rhai sydd dda'u hamynedd. Chwi a glywsoch 



jnai tosturiol iawn yw'r Arglwydd a thrugarog. 

12 Eithr o flaen pob peth, fy mrodyr, na thyngwch nao i'r nef 
nac i'r ddaear, nac un llw anül ; ond yr lê, îe, a'r Nag e, nag e, 

13 fyddo gennyoh chwi, fel na syrthioch dan farnedigaeth. A oes 
neb yn eioh plith mewn adfyd? gweddi'ed : a oes neb yn 

14 galonnog? caned fawL A oes neb yn eich plith yn glaf ? 
galwed ato henuriaid yr eglwys ; a gweddì'ant hwy uwch ei 

15 ben ef, gan ei eneinio âg olew yn enw'r Arglwydd: A 
gweddi'r fifydd a iachâ'r claf ; a'r Arglwydd a'i cyfyd ef i 
fyny ; ac os bydd wedi gwneuthur pechodau, hwy a faddeuir 

16 iddo. Oyffeswch g:an hynny eich pechodau i'ch gilydd; a 
gweddîwoh dros eich gilydd, fel y'ch iachaer. Llawer a 

17 ddiohon deisyôad y oyfiawn, pan fo hwnnw ar waith. Dyn 
oedd Ëlias, o'r un sut a ninnau ; a chan weddîo y gwedd'íodd 
eÌB na byddai wlaw, ac ni bu gwlaw ar y ddaear dair blynedd 

18 a chwe mis ; ac efe a weddi'odd drachefn ; a*r nef a roddes 

19 wlaw a'r ddaear a ddug ei fírwyth. Fy mrodyr, od aeth neb 
yn eich mysg ar gyfeiliorn oddi wrth y gwirionedd, a throi o 

20 rywun ef, gwybyddwoh y bydd i'r hwn a drodd bechadur oddi 
wrth gyfeiliomi ei ffordd, achub enaid f arwolaeth, a ehuddio 
lliaws o bechodau. 



am amynedd Job, ac a welsoch 





ARHOLION AR EPISTOL lAGO. 



GWBBS 1.— i. 1. 

1. Pa sawl lago y mae son am danynt yn y Testament Newydd? 

2. Pwy oedd yr lago hwn ? 

8. Os brawd yr Arglwydd oedd hwn, paham na buasai'n ei alw ei fauD 
felly? 

4. Beth yw ystyr ỳ gair * gwasanaethwr 7* 
GWBBS 2.— i. 1. 

1. Pa sawl gwaith v ba ymlndo mawr ym mysg y deaddeg Uwyth ? 

2. Pa sawl dosbarth oedd o Israeliaid ar wasgar ? 

8. Ai at ryw un mwy na'u gflydd y cyfeiriwyd y llythyr hwn ? 

GwBAs 8.— i. 2-8. 

1. Pa fodd yr oedd profedigaethaa'n destyn llawenydd ? 

2. Pa on ai profiad o Syáä ynte prawf ar Sjáá a feddylir wrth * brofiad 
ffydd ' yn adn. 3. 

3. Beth yw'r gwahanlaeth rhwng amynedd a gobaith, a rhwng amynedd 
& hirymaros ? 

4. Paham y mae eisieu gofyn, a Daw mor barod i wi ? 

GwEBS 4.— i. 2-8. 

1. Pa wáhanol ystyron sydd i'r gair * fiydd * yn y Beibl ? 

2. Cylerbynnwoh ystyr Ysgrythyrol âg ystyr gyfiredin y gair < doeth- 

iueb?* 

3. A oes le i gasgla yn yr epistol beth oedd profedigaethau'r bobl hyn ? 

GwxBS 6.— i. 9-12. 

1. Pa wedd y tiy am^lohiadaa dyn yn brofedigaeth iddo ? 

2. Pa wahaniaeth sydd jpg nghymhariaeth y glaswell^, fel y ceir hi 
mewn gwahanol rannau o air Duw ? 

8. Beth ydyw * coron y bywyd?* 

GwsBB 6.->i. 9-12. 

1. Beth a ddywed I«go am dlawd a ohyfoethog mewn rhannau eraill o'r 
epistol? 

2. Beth a ddywed efe yma? 

8. Pa fodd y oymhwysech chwi y ddysgeÌdiiMth at anghenion ein hoes 
ni? 



Digitized by 



96 ÂRHOLION. 

Gwuiia 7.— i. 13-18. 

1. Beth yw ystyr y gair * temtio ?* 

2. Pa sawl math o aemtio sydd ? 

3. Pa oleu a ddyry adn. 15 ar y «eiriau 'tynnu a Uithio* yn adn. 14? 
á. Beth ydyw * cysgod trcedigaeth ?' 

5. Pa eiriau eraiU yn yr Ysgrythyr sydd yn ateb i * ymllodd ' adn. 18 ? 
GwBBs 8.— i. 13-18. 

1. Pa beth a yrrai ddyn i ddywedyd * gan Dduw y*m temtir ?' 
S. Pa ateb sydd yma i'r gẁyn ? 

8. Danghoswch gytuDdod lago flg yBgrìfenwyr eraill y Testament 
Newydd ar athrawiaethau gras. 

GwEBs 9.— i. 1-18. 
Ädolygu. 

1. Beth yw testyn yr epistol ? 

2. Pa fodd y dygir ef i mewn ? 

8. Pa fodd y mae'r awdwr yn treiglo o'i raglith i ganol ei bwno? 

GwBRS 10.— i. 19-27. 

1. Am ba adnodau yn yr Hen Destament y pair adn. 19 i chwi gofìo T 

2. Eglurwch ' helaethrwydd malais.' 

3. . Paham y gelwir y gair yn impiedig air ? 

4. Beth sydd a wnelo ysbryd gwrandaw á phrif fater y Uyfr ? 

GwBBS 11.— i. 19-27. 

1. Beth a olygir wrth « çyfraith rhyddid ?' 

2. Paham y cyffelybir hi i ddrych ? 

8. Beth yw dameg y bregeth ar y mynydd am wrandaw heb wneathur? 

GwBBS 12.— i. 19-27. 

1. ChwiUwoh am ddyfynion o'r bregeth ar y mynydd ar berygloo 
siarad. 

2. Beth yw ystyr y gair * crefydd ' yn y fan yma ? Pa f odd y daw'r 
awdwr o hyd i'w ddarnodiad o honi ? 

3. Pa le yn yr epiertol y gorfiennir y wedd ar y pwnc a drinir yn y gyfrao 
hon? 

GwBBS 18.— iL 1-13. 

1. Pa un ai agor pwno newydd, ynte canlyn ymlaen yr ydys yn y 
bennod hon ? 

2. Ös canlyn ymlaen, pa beth yw'r cysyUtiad â diwedd y bennòd 
gyntaf ? 

8. Os a<;or pwnc newydd, pa fodd y oyfrifir am waith yr awdwr yn 
dychwelyd at fater y tafod ym mbennod iii. ? 



Digitized by 



Abholion. Í gi 

GwERs 14.— ii. 1-13. 

1. Pa un ai oorS o athrawiaeth yn y deall, ynte gras y ^Aion n 
olygir wrth ffyád yn adn. 1 ? 

2. Beth ydyw derbyn wyneb ? 

3. Pa fath wahaniaeth rhwng dynion y mae'r efengyl vn ei ddileu ? 

4. A ydyw hi'n addaw gosod dynion yn gydradd ym mhob ystyr ? 

5. Beth yw'r berthynas fawr sydd i lywodraethu'n teimlaiäau dÜ ein 
güydd ? 

GwEBS 15.— ii. 1-13. 

1. Beth y mae adn. 2-3 yn ei brofi am ystad oymdeithas yn eglwysi'r 
gwasgariad ? 

2. Beth a feddylir wrth • dueddol ynoch eioh hunain V 

3. Beth yw ystyr * barnwyr meddyliau drwg ?* 

4. Pa ddewis a olygir wrth ddewis y tlodion ? 

GwBRS 16.— ii. 1-13. 

1. Pwy oedd y oyfoethogion gorthrymus ? 

2. Pa oidihrwm a feddylir ? 

3. Pa enw a pha alw a olygir wrth yr ymadrodd * yr enw rhagorol yr 
nwn a elwir arnoch chwi ?' 

4. Pa resymau a gawn ni yma i ddangos gwrthuni derbyn wyneb ? 

GwBBS 17.— ii. 1-13. 

1. Pa sawl cyfraith y bwriedir ei henwi yn adn. 8-13 ? 

2. Pa un ai cymedroli'r hyn a d'dywedwyd ar dderbyn wyneb ynte ei 
gryfhau y mae adn. 8 ? 

3. Pa fodd y mae pallu mewn un pwnc yn gwneud dyn yn euog o'r 
cwbl? 

4. Pa fodd y mae a wnelo'r gorchymyn * Oâr dy gymydog fel ti dy hun,* 
ft derbyn wyneb ? 

GwEBS 18.— ii. 1-13. 

1. Paham yr ychwanegir yr ysgrythyr ar y gyfraith at y paragraff hwn ? 

2. Nodwch esiamplau o ddysgeidiaeth y Gwaredwr, tebyg i'r ysgrythyr 
honno. 

3. Danghoswch ragoriaeth cyfraith rhyddid ar gyfraith yn ystyr gyjBf- 
redin y gair. 

4. * Y mae trugaredd yn gorfoleddu'n erbyn barn.' Pa un a ddarlunir 
yma, ai'r briodoledd o drugaredd, ynte'r weithred o drugarhau ? 

GwEBS 19.— ii. 14-26. 

1. Ar ba beth y bwriedir rhoi mwyaf o bwyslais yn adn. 14, pa un 
ai geudeb y broffes, ynte afles y ffydd ? 

2. Pa wahanol esboniadau a gynnygir ar y gair ' beunyddiol ' yn y 
Pader? 

3. Eglurwoh yr ymadrodd * marw ydyw, a hi yn unig.* 

GwER8 20— ii. 14-26. 
1. Pa un ai oyferbynlad al parhad sydd yn adn. 17 ? 

H 



Digitized by 



98 Arholton. 

2. ' Eithr rhyw un a ddywed . . Dros ba blaid yn y ddadl y mae 
hwn yn siarad ; pa un ai dros lago, ai dros y darllennydd, ynte fel tyst 
anibynnol oddi allan ? 

8. Pa beth a'ch terry'n hynod am yr erthygi o gredo a ddyfynnir yma ? 

á. Beth a olygìr wrth y cythreuliaid yn y fan yma ? 

GwEES 21.— ii. 14-26. 

1. Pa wahanìaeth sydd rhwng adn. 21 a'r ysgrythyr fel y oeir bt yn 
Genesis ? 

2. Pwy heb law lago o ysgrifenwyr y TestamentNewydd sy'n defnyddio 
siampl Abraham ? 

a. Pwy arall sy'n defnyddio siampl Rhahab ? 

GwERS 22.— ii. 14-26. 

1« Pa gymariaethau sydd yn y paragraff am ffydd beb weithredoedd ? 

2. Oyferbynnwch ddysgeidiaeth Paul â dysgeidiaeth lago ar gyfiawnhad. 

3. A ydyw'r ddau fw cysoni ? Os ydynt, pa fodd ? 

4. A ydyw dysgeidiaeth yr epistol hwn yn deg ar Iwybr dysgeidiaetb 
lesuGrìst? 

GwBR8 23.--ÌÌ. 1-26. 
Adolygu, 

11 Ar ba ddosbarth o weithredoedd, yn enwedig, y mae Ilygad yr awdwr 
yn y bennod hon ? 

2. Pa wedd y mae derbyn wyneb yn rhwystr i frawdgarwch ? 

3. Meddyliwch am esiamplau o dderbyn wyneb yn ein dyddiau ni. 

4. Beth yw'r feddyginiaeth ? 

GwERS 24.— iii. 1-2. 

1 . Beth y w ystyr y gair * meistriaid ?' 

2. Beth sydd i'w ddysgu oddi wrth y geiriau am ystäd yr eglwys, ar y 
pryd o ran ei swyddi ? 

3. Beth yw'r ystyriaeth gyntaf a grybwyllir yma i ddofí'r ucbeigais 
anianol hwn ? 

GwERS 25.— iii. 3-12. 

1. Pa air fyddai'r agoriad goreu i'r deng adnod hyn ? 

2. Nodwch y cyffelybiaethau sydd yma i ddangos pwysigrwydd y tafod. 

3. Beth ydyw * troell naturiaeth ?' 

4. Pa raì, yn ol y gwahanol restrau sydd gennym, yw pecbodau'r tafod 
yn nysgeidiaeth Orist ? 

GwERS 26.— iii. 3-12. 

1. Danghoswoh y priodoldeb o gymharu'r tafod i greadur gwyllt a^ 
eisieu'i ddoâ. 

2. Beth sy'n ei wneud ef yr anhawddaf ei ddofi o honynt oU? 

3. Pa beth a all ei ddofi ef ? 

GwERS 27.— iii. 3-12. 

1. Beth sydd yn y cymal cyntaf o adn. 10 dros ber yrbyn a ddywed'wyd 
yn adn. 9 ? 



Digitized by 



Arholton. 



99 



2. Pa oleu sydd yn adn. 11 a 12 ar y cymal diweddaf o adn. 10 ? 
3* Pa wahanol olygiadau a fu am y dull goreu o drin nwydau dynion ? 
4. Pa'r un yw athrawiaeth lago? Dilynwch y dryohfeddwl dtwy'r 
Jytbyr. 

GwEBS 28.— iii. 13-18. 

1. A pha beth y cyferbynnir ymarweddiad da ? 

2. A pha beth y cyferbynnir ' mwyneidd-drá doethineb?* 

3. Beth a olygir wrth ' gelwyddwyr yn erbyn y gwirionedd?' 

4. Beth a arweiniodd feddwi lago i gyferbynnu'r ddwy ddoethineb ? 

GwEBS 29.— iii. 13-18. 

1. Pa rai oedd hofí lyfrau lago yn yr Hen Destament a*r Apoorypha ? 

2. Ar ba rai o rinweddau doethineb y mae'r pwyslaia yn y fan yma ? 

3. Pa rai eraill a enwir er mwyn gwneud y darlun yn gyfan ? 

4. Cymherwch briodoleddau doethineb (a) â'r gwynfydau, (6) â 
' Srwythau'r Ysbryd,' (c) â nodweddion cariad yn 1 Cor. xiii. 

GwERS 30.— iv. 1-10. 

1. Nodwoh y ddolen gyswllt rhwng yr adran yma a'r adrannau o'r 
blaen. 

2. Beth a f eddylir wrth yr aelodau ? 

3. Beth ydyw gofyn ar gam ? 

GWEBS 31,— iv. 1-10. 

1. Pa un ai godineb Uythyrennol yn erbyn eu gilydd, ynte godineb 
ysbrydol yn erbyn Duw, a olygir yn adn. 4 ? 

2. Pa beth a ddeallwoh chwi wrth ♦ gyfeiUaoh y byd ?* 

3. Pa ysbryd a feddylir yn adn. 5? 

4. Bglurwch yr ymadrodd • rhoddi gras mwy y mae ?' 

GwEBS 32.— iv. 1-10. 

1. Beth a gynhwysir yn y gair ' neshewch at Dduw?' 
' 2. Pa wahaniaeth sydd rhwng lago ao ysgrifenwyr eraiH y Testament 
Newydd yn geirio athrawiaeth edîfeirwch ? 

3. Pwy a feddyliech chwi oedd hoff brofíwyd lago ? 

4. Beth yw prif fater yr adran hon ? 

GWERS 33.— iii. l-iv. 10. 
Adolygu. 

1. Danghoswch berthynas y gyfran ar ' feistriaid lawer ' â mater y Uyfr. 

2. Rhennwch a dosrennwch y gyfran ei hun. 

3. Beth y w'r rhagor rhwng uchelgais teilwng ac uchelgais anheilwng ? 

GwERS 34.— iv. 11-12. 

1. Pa aawl gwaith y ceir y gair * brawd' neu *frodyr* yn yr epistol 
hwn? 

2. A oes wahaniaeth rhwng cyfraith a deddf ? 

3. Pa fodd y mae dyn yn barnu'r gyfraith wrth famu ei frawd ? 



Digitized by 



100 Ahholion. 

GwERS 35.— i. 19-iv. 12. . 
Adolygu» 

1. Beth yw meddyginiaeth lago i'r drwg deimlad S3'dd rhwng dosbeirtb 
blaenllaw a dosbeirth cyfíredin cymdeitbas ? 

2. Beth yw rhai o brif gymhellion yr efeDgyl i deimladau brawdol ? 

3. Pa rwystrau sydd i f rawdgarwch ? 

GwERS 36.— i. 19-iv. 12. 

1. Ai at y byd, neu at yr eglwys yn unig, y mae dysgeidiaeth y llythyr 
i'w ohymwyso ? 

• 2. A ydy w Paul ao Iago*n un ar y gwahaniaeth rhwng gradd a gradd ym 
mysg 4ynion ? 

3. * Pawb yn rhydd ; pawb yn gydradd ; pawb yn frodyr.* I ba raddan 
y mae'r arwyddair yna'n un ysgry thyrol ? 

GwBRS 37.— iv. 13-17. 

1. Pa beohod a gondemnir yn yr adnodau hyn ? 

2. Pa ddosbarth o gymdeithas sydd debycaf o fod yn euog o hono ? 

3. Cysonwoh yr adran yma â*r drefn y rhaid ei chael ym mhob gwaith. 

GwBBS 38 — iv. 13-17. 

1. Pa le arall y defnyddia'r awdwr ansicrwydd bywyd i ddiben cyffelyl; 

2. Danghoswch briodoldeb y cymhariaethau sydd ganddo yno ao yma. 

3. Pa beth a esyd f awredd ar ein bywyd ni ? 
á. Pa ddaioni y oyfeirir ato yn adn. 17 ? 

GwERS 39.— V. 1-6. 

1. Pa sut y deallwn ni air lesu Grist, ' Mai yn anawdd yr ä goludog 
deymas Dduw ?* 

2. Pa fodd yr oedd y rhwd yn dystiolaeth ? 

3. Cesglwoh ymadroddion o eiddo'r proffwydi, ac esiamplau o hane^ 
Israel, i ddangos fod y pechodau a ddesgrifìr yn rhai parodi aiûgylohu'L 
genedl. 

GwBBs 40.— V. 1-6. 

1. Pa ddiben a atebodd rhoi goludoedd mawrion mewn ychydig ddwy- 
law yng nghwrs rhagluniaeth ? 

2. Pa beryglon sydd ynddo ? 

3. Pa fodd y mae bywyd moethus yn ddifrod ar eiddo, pan fo'r oyfoethog 
yn talu am bob peth y mae yn ei gael ? 

á, Beth ydoedd oondemnio a Uadd y cyfíawn ? 

GwERs 41.— iv. 13-v. 6. 
Adolygu. 

1. Pwy oedd y rhai llwyddiannus a grferohid yma ? 

2. A oes berygl i Iwyddiant fagu balchder a gorthrwm eto ? 

3. Ym mha fam amlwg y cyflawnwyd y broffwydoliaoth hon * 

4. Pa awdwr luddewig sydd wedi cadw*r hanes ? 



Digitized by 



Arholton. 



101 



GwERS 42. — V. 7-11. 

1. Pa fodd y dylai Cristion ymdaro yng ngwyneb gorthrwm ? 
3. A ellwch chwi gysoni'r paragraff hwn â'r un o'r blaen ? 
3. Pa oleu ar ddull cyflredin Duw o gosbi a geir yn nameg ffrwyth y 
ddaear? 

GwBRS 43.— V. 7-11. 

1. Beth a olygal lago wrth ddyfodiad yr Arglwydd ? 

2. Ym mha ddyfodiad y cyflawnwyd y geiriau hyn ? 

3. Pa rai o'r proffwydi yn neiUtuol sy'n esiamplau o ddioddef blinder ac 
o hir ymaros ? 

4. Ym mha ystyr y gellir galw Job yn amyneddgar, ac yntau'n cwyno 
cymaint ? 

GwBBS 44.— V. 12-20. 

1. Pa dyngu a olygir yma ? 

2. A ddylai disgybl i lesu Grist dyngu mewn llys bam ? 

3. Beth sydd a fynno gweddi a mawl â'r pechod o dyngu ? 

GwBBS 45.— V. 12-20. 

1. Eglurwoh ystyr henuriaid, esgobion, diaconiaid, ýn nyddiau'r 
apostolion. 

2. Beth oedd^lle a gwasanaeth gwyrthiau ? 

3. A ydyw iachau trwy ffydd, fel defod gyffredin, yn Ysgrythyrol ? 

4. A ellir cymhwyso dysgeidiaeth lago ar ofyn ar gam at y pwnc yma ? 

GwBBS 46.— V. 12-20. 

1. A oes rhyw ffurf ar gyffesu i ddynion i*w chyfiawnhau ? 

2. Pa iachau a olygir yn adn. 16 ? 

3. *Llawer a ddichon taer weddi y cyfíawn.' Paham gweddi'r cyfíawn? 

GwBBS 47.— V. 12-20. 

1. * Elias oedd ddyn . . .* Beth yw gwasanaeth yr ystyriaeth hon ? 

2. Pa fodd y cysonwch chwi'r hyn a ddywediryma â ' thair blynedd ' yr 
Hen Destament ? 

3. Pa fodd y mae esiampl Elias yn galondid i ni ? 

4. A oes gysylltiad rhwng adn. 19-20 a'r paragraff ? 

5. Beth yw'r amcan teilyngaf i weddi ? 

GwEBS 48.— V. 7-20. 
Adolygu, 

1. Betb yw ystyr neu ystyron yrymadrodd * dydd yr Argiwydd ' yn yr 
Hen Destament ? 

2. Beth yw ystyr • dyfodiad yr Arglwydd ' yn y Newydd? 

3. Pa fodd y mae gweddi yn meithrin amynedd ? 

4. Beth yw dysgeidiaeth lago ar faddeuant ? 



Digitized by 



102 



Abhouon. 



GWBK8 49. 



Ádolygu'r Epistol i gyd. 



1. Pa faterion By*n dyfod amlaf i'r wyneb yng nghorfl y llythyr ? 

2. Ádroddwoh rai o'r gwahanol olygiàdau ar neges y Ilythyr. 

3. Pa raniadau ar ei gynnwys y gellid eu cynnyg heb iaw yr un a 
ddewiswyd yn yr esboniad hwn ? 

4. Nodwch yn fyr gnewyilyn athrawiaeth lago ar y pelider rbwng tlawd 
a chyfoethog. 

5. Pa ffyrdd eraÌU o*drin y pwnc a gynhygiwyd o bryd i bryd gan 
ddlwygwyr cymdeìthas ? 



1. Cymherwcb a chyferbynnwcb ddysgeidiaetb lago â dysgeìdiaeth 
1 Pedr ar brofedigaethau. 

2. Pa beth a ddysg Epistol I%go i ni ar bechod ? 

3. lachawdwriaeth o ras. Dangoswch fod lago yn dysgu'r un flunud ag 
ysgrifenwyr eraill y Testament Newydd ar y pwnc hwn. 

á. Pa agweddau ar yr efengyl yr ydym yn ddyledus möwn modd 
«arbennig i*r epistol hwn am donynt ? 



GWERS 60. 
Parhad o Wers 49. 




Digitized by 



Googl 



âbertâwe : 

Argraffwtd gan Lewis Eyans, 13, Castle Street. 



Digitized by 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



This book should be returned to 
the Library on or bef ore the last date 
stamped below. 

A fine of fìve cents a day is incurred 
by retaining it beyond the speëifìed 
time. 

Please return promptly. . 



Celt 5160.211.30 

Epistol cyffredinot lago yr Apostol 
Widener Líbrary 004067490 




3 2044 080 768 336 



